Sed Sormalum Det. 
Martini. Cutheri. 


TF | 


D LXXXIIII. 


S. Mattheus evangelium 


1 


1 Þessi er fæðingarbók Jesú Krists, 
sonar Davíðs, sonar Abrahams. 


2 Abraham gat Ísaak. Ísaak gat 
Jakob. Jakob gat Judam og bræður 
hans. 

3 Júdas gat Phares og Saran af 
Tamar. Phares gat Hesron. Hesron 
gat Ram. 

4 Ram gat Amiínadab. Amínadab gat 
Nahasson. Nahasson gat Salma. 

5 Salma gat Bóas af Rahab. Bóas gat 
Obeð af Rut. Obeð gat Jesse. 


6 Jesse gat kónginn Davíð. Davið 
kóngur gat Salómon af þeirri sem var 
húsfrú Ure. 

7 Salómon gat Róbóam. Róbóam gat 
Abía. Abía gat Assa. 

ð Assa gat Jósafat. Jósafat gat Jóram. 
Jóram gat Osía. 

9 Ósía gat Jótam. Jótam gat Akas. 
Akas gat Ezechia. 

10 Ezechia gat Manases. Manases 
gat Amón. Amón gat Jósía. 

11 Jósía gat Jekonja og bræður hans 
um babylónskan herleiðingartíma. 

12 Og ettir babylóneska herleiðing 


gat Jekonja Sealtiel. Sealtíel gat 
Sóróbabel. 


13 Sóróbabel gat Abíúð. Abíúð gat 
Eljakím. Eljakim gat Asór. 

14 Asór gat Sadók. Sadók gat Akím. 
Akím gat Elíúd. 

15 Elíúd gat Eleasar. Eleasar gat 
Mattan. Mattan gat Jakob. 


16 Jakob gat Jósef, mann Maríu, af 
hverri eð fæddur er Jesú sá er kallast 
Kristur. 


17 Allir ættliðir frá Abraham allt að 
Davíð eru fjórtán liðir og frá Davíð 
allt til babylóneskrar herleiðingar eru 
fjórtán liðir og frá babylóneskri 
herleiðing allt til Krists eru fjórtán 
liðir. 

18 En Kristi hingaðburður var so. 
Nær eð María, hans móðir, var 


föstnuð Jósef og áður en þau skyldu 
saman koma fannst hún ólétt af 
heilögum anda. 


19 En Jósef, maður hennar, var 
réttvís og vildi því e1 ófrægja hana 
en þenkti sér þó leynilega að forláta 
hana. 

20 En sem hann hugsaði þetta, sjá, 
þá vitraðist honum engill Drottins í 
draumi og sagði: „Jósef, sonur 
Davið, þú skalt eigi óttast að taka 
Mariam, þína festarkonu, til þín. Því 
að hvað með henni fætt er það er af 
heilögum anda. 


21 Og hún mun son fæða og hans 
nafn skaltu Jesús kalla því að hann 
mun frelsa sitt fólk af þeirra 
syndum.“ 


22 En allt þetta skeði so að 
uppfylltist hvað sagt er af Drottni 
fyrir spámanninn, so segjandi: 

23 „Sjáið, að mey mun þunguð verða 
og son fæða og hans nafn skal kallast 


Emanúel“, er so þyðist: „Guð með 
oss.“ (Jesaja/lsiah 7:14) 


24 En þá Jósef vaknaði af svefni 
gjörði hann so sem engill Drottins 
hafði honum boðið og tók sína 
festarkonu til sín. 


25 Og kenndi hennar eigi þar til hún 
fæddi son sinn frumgetinn og kallaði 
hann Jesús. 


2 


1 Nær Jesús var fæddur í Betlehem á 
Gyðingalandi, á dögum Heródes 


kóngs, sjá, þá komu vitringar af 
Austurálfu til Jerúsalem. 

2 Og sögðu: „Hvar er sá nýfæddi 
kóngur Gyðinga? Því að vér höfum 
séð hans stjörnu í Austurvegi og 
erum komnir að tilbiðja hann.“ 


3 En er Heródes kóngur heyrði það 
skelfdist hann og öll Jerúsalem með 
honum. 


4 Og lét samansafna öllum 
kennimannahöfðingjum og 
skriftlærðum lyýðsins og forheyrði af 
þeim hvar Kristur skyldi fæðast. 


5 En þeir sögðu honum: „Til 
Betlehem í Júda. Því að so er skrifað 
fyrir spámanninn: 


6 Og þú, Betlehem á Júdalandi, ert 
engan veginn hin minnsta á meðal 
höfðingja Júda, því að af þér mun 
koma hertugi sá er stjórna skal yfir 
fólk mitt Ísrael. (Míka 5:2) 


7“ Þá kallaði Heródes vitringana til 
sin heimuglega og hugarlátlega 
aðspurði þá á hverjum tíma að 
stjarnan hefði birtst þeim. 


ð Og vísaði þeim til Betlehem og 
sagði: „Fari þér og spyrjið innilega 
að sveininum og nær þér finnið hann 
þá kunngjörið mér það aftur so eg 
komi einnin að tilbiðja hann.“ 


9 Sem þeir höfðu nú kónginum heyrt 
fóru þeir af stað. Og sjá, að stjarnan 
sem þeir séð höfðu í Austurálfu gekk 
fram fyrir þeim allt þar til hún kom 


og stóð þar upp yfir hvar sveinninn 
var. 


10 En er þeir sáu stjörnuna glöddust 
þeir af næsta miklum fagnaði. 


11 Og gengu í húsið inn og fundu 
þar sveininn með Maríu móður sinni, 
féllu fram og tilbáðu hann og að 
opnuðum sinum fjársjóðum offruðu 
þeir honum gjafir: Gull, reykelsi og 
myrTu. 

12 Og fengu þá ávísun í svefni að 
þeir gæfi sig ei aftur til Herodem og 
fóru so annan veg aftur í sitt land. 

13 En þá þeir voru í burt farnir, sjá, 
að engill Drottins vitraðist Jósef í 
draumi og sagði: „Statt upp og tak 
sveininn og móður hans til þín og fly 
í Egyptaland og ver þar allt þangað 


til eg segi þér. Því að það er 
eftirkomanda að Heródes mun leita 
sveinsins að fyrirfara honum.“ 


14 Og hann stóð upp og tók sveininn 
og móður hans til sín um nótt og fór 
í Egyptaland 


15 og var þar allt fram yfir andlát 
Heródes. So það uppfylltist hvað 
sagt er af Drottni fyrir spámanninn, 
eð segir: „Af Egyptalandi kallaði eg 
son minn.“ (Hósea 11:1) 


16 Þá Heródes sá nú að hann var 
sabbaður af vitringunum varð hann 
afar reiður og sendi út og lét drepa 
öll sveinbörn til Betlehem og í öllum 
hennar endimörkum, tvævetur og 
þaðan af minni, eftir þeim tíma sem 
hann hafði útspurt af vitringunum. 


17 Þá uppfylltist hvað sagt er fyrir 
Jeremiam spámann, sem segir: 


18 „Á hæðum hefur heyrst kall 
mikillar kvernunar, óps og ylfranar. 
Rakel æpti sonu sína og vildi eigi 
huggast láta því að það var með 
þeim úti.“ (Jeremía/Jeremiah 31:15) 
19 En þá Heródes var látinn, sjá, að 
engill Drottins birtist Jósef í draumi 
á Egyptalandi og sagði: 

20 „Statt upp og tak sveininn og 
móður hans til þín og far til 
Ísraelsjarðar því að þeir eru í helju 
sem leituðu að lífi sveinsins.“ 

21 Hann stóð upp og tók sveininn og 
móður hans til sín og kom til 
Ísraelsjarðar. 


22 En þá hann heyrði það Arkelaus 
ríkti í Judea í staðinn föður síns 
Heródes óttaðist hann þangað að 
fara. Og í draumi fékk hann 
undirvísan af Guði og fór í álfur 
Galilealands 

23 og byggði í þeirri borg sem hét 
Naðsaret so það uppfylltist hvað sagt 
er fyrir spámennina að hann skyldi 
naðverskur kallast. 


3 

1 En á þeim dögum kom Jóhannes 
baptista og prédikaði í eyðimörku 

Judealands og sagði: 

2 „Gjörið iðran því að Guðsríki er 
nálægt.“ 


3 Hann er og einnin sá af þeim að 
sagt er fyrir Esai1am spámann sem 
segir: „Þar er ein hrópandi rödd í 
eyðimörku: Reiðið til götu Drottins 
og gjörið hans stigu rétta.“ 
(Jesaja/lsiah 40:3) 


4 En Jóhannes hafði klæðnað af 
úlfaldshárum og ólarbelti um sínar 
lendar. Hans matur voru engisprettur 
og skógarhunang. 


5 Þá gekk og út til hans lyður 
Jerúsalemborgar og allt Gyðingaland 
og öll umliggjandi héröð Jórdanar 

6 og skirðust af honum í Jórdan, 
játandi sínar syndir. 

7 En þá hann sá marga Phariseos og 


Saduceos koma til sinnar skírnar 
sagði hann til þeirra: „Þér nöðrukyn, 


hver kenndi yður að flyja fyrir 
tilkomandi reiði? 

8 Af þvi gjörið verðugan ávöxt 
lðranarinnar 

9 og verið ei þess hugar það þér 
segið með sjálfum yður að Abraham 
höfum vær fyrir föður. Því að eg segi 
yður að megtugur er Guð upp að 
vekja Abraham sonu af steinum 
þessum. 


10 Af því að nú er öxin sett til rótar 
viðanna. Því mun hvert það tré sem 
e1g1 gjörir góðan ávöxt upphöggvast 
og í eld kastast. 

11 Eg skíri yður í vatni til iðranar en 
sá eftir mig kemur er mér sterkari 
hvers skóklæði að eg er e1 verðugur 


að bera. Hann mun skira yður með 
heilögum anda og eldi, 


12 hvers vindskupla er í hans hendi 
og hann mun hreinsa sinn láfa og 
hveitinu safna í sína kornhlöðu en 
agnirnar brenna í óslökkvanlegum 
eldi.“ 


13 Í þann tíma kom Jesús af Galilea 
að Jórdan til Jóhannes að hann 
skirðist af honum. 


14 En Jóhannes varnaði honum þess 
og sagði: „Mér er þörf að eg skirist 
af þér og þú kemur til mín? 

15 “ En Jesús svaraði og sagði til 
hans: „Lát nú so vera því að so hæfir 
oss allt réttlæti upp að fylla.“ Og þá 
lét hann það ettir honum. 


16 En er Jesús var skírður sté hann 
jafnskjótt upp úr vatninu. Og sjá, að 
himnarnir lukust upp yfir honum og 
Jóhannes sá Guðs anda ofan stiga 
sem dúfu og yfir hann koma. 

17 Og sjá, að röddin af himni sagði: 
„Þessi er son minn elskulegur, á 
hverjum mér vel þóknast.“ 


4 


1 Þá var Jesús leiddur af anda á 
eyðimörk upp á það hann freistaður 
yrði af djöflinum. 

2 Og þá hann hafði fastað fjörutigu 
daga og fjörutígu nátta hungraði 
hann. 


3 Og freistarinn gekk til hans og 
sagði: „Ef að þú ert sonur Guðs seg 
að steinar þessir verði að brauðum. 


4 “ En hann svaraði og sagði: 
„Skrifað er: Maðurinn lifir eigi af 
einusaman brauði heldur af sérhverju 
orði sem framgengur af Guðs 
munni.“ (Fimmta 
Mósebók/Deuteronomy 8:3) 


5 Þá tók djöfullinn hann með sér í 
borgina helgu og setti hann upp á 
bust musterisins 


6 og sagði til hans: „Ef þú ert Guðs 
son fleyg þér hér ofan það skrifað er: 
Hann mun bjóða sínum englum um 
þig að á höndum beri þeir þig so að 
þú steytir ei fót þinn við steini. 
(Sálmarnir/Psalms 91:12) 


7“ Jesús sagði til hans: „Enn aftur er 
skrifað: Eigi skaltu freista Drottins 
Guðs þíns.“ (Fimmta 
Mósebók/Deuteronomy 6:16) 


ð Og enn aftur flutti djöfullinn hann 
með sér upp á ofurhátt fjall og sýndi 
honum öll ríki veraldar og þeirra 
dyrð og sagði til hans: 

9 „Allt þetta mun eg gefa þér ef þú 
fellur fram og tilbiður mig. 


10 “ Þá sagði Jesús til hans: „Far 
burt, þú andskoti, því að skrifað er: 
Drottin Guð þinn skaltu tilbiðja og 
honum einum þjóna.“ (Fimmta 
Mósebók/Deuteronomy 6:13-14) 


11 Þá forlét (flúði) djöfullinn hann 
og sjá, að englar komu til hans og 
þjónuðu honum. 


12 En er Jesús heyrði það Jóhannes 
var gripinn fór hann til Galilealands 


13 og forlét borgina Naðsaret og 
kom og byggði í borginni 
Kapernaum hver eð liggur við 
sjávarsíðu í endimörkum Sabúlon og 
Neftalím. 


14 So að það uppfylltist hvað sagt er 
fyrir Esa1am spámann sem segir: 


15 „Landið Sabúlon og landið 
Neftalím við sjávargötu hinumegin 
Jórdanar og Galilea hin heiðna, 

16 lyður sá er sat í myrkrunum hann 
sá ljós mikið og þeir sem sátu í 
byggð og skugga dauðans þeim er nú 
ljós upprunnið.“ (Jesaja/lsiah 9:1-2) 


17 Þaðan í frá tók Jesús að prédika 
og segja: „Gjörið iðran því að 
himnaríki er nálægt.“ 

18 En er Jesús gekk með sjónum í 
Galilea leit hann tvo bræður, Símon 
sá er kallast Petrus og Andream 
bróður hans, hverjir eð voru að varpa 
neti í sjóinn því að þeir voru 
fiskimenn. 

19 Og hann sagði til þeirra: „Fylgið 
mér eftir og eg mun gjöra yður að 
fiskörum manna.“ 

20 En þeir forlétu (yfirgáfu) jafnsnart 
netin og fylgdu honum eftir. 


21 Og er hann gekk fram lengra burt 
þaðan sá hann tvo aðra bræður, 
Jakob son Zebdei og Johannem 
bróður hans, vera í skipi með föður 


sinum Zebedeo net sin að bæta. Og 
hann kallaði þá. 


22 En þeir forlétu strax skipið og 
föður sinn og fylgdu honum eftir. 


23 Jesús fór og um allt Galileam, 
kennandi í þeirra samkunduhúsum 
og prédikaði evangelrum ríkisins og 
læknaði öll sóttarfelli og öll 
krankdæmi með fólkinu 


24 og hans rykti barst út um allt 
Syrlam. Og þeir færðu honum alla þá 
sem krenktir voru af margvíslegum 
sóttarferlum og í ymislegum pislum 
höndlaðir og þá er djöful höfðu, 
tunglamein eða 1ktsjúkir voru og 
hann læknaði þá alla. 


25 Og margt fólk fylgdi honum ettir 
úr Galilea og úr þeim tíu borgum og 


af Jerúsalem og Júda og af þeim 
héröðum er voru hinumegin 
Jórdanar. 


S) 


1 En er Jesús sá fólkið gekk hann 
upp á fjallið og þá hann setti sig 
niður gengu hans lærisveinar til 
hans. 

2 Og hann lauk sínum munn upp og 
tók að kenna þeim og sagði: 

3 „Sælir eru þeir sem andlega eru 
volaðir það þeirra er himnaríki. 


4 Sælir eru þeir sem harma það þeir 
munu huggaðir verða. 

5 Sælir eru hógværir því að þeir 
munu jarðríki erfa. 


6 Sælir eru þeir sem hungra og þysta 
eftir réttlætinu því að þeir skulu 
saddir verða. 


7 Sælir eru miskunnsamir því að þeir 
munu miskunn hljóta. 


5 Sælir eru hreinhjartaðir því að þeir 
munu Guð sjá. 


9 Sælir eru þeir sem friðinn gjöra því 
að þeir munu Guðs synir kallaðir 
verða. 


10 Sælir eru þeir sem fyrir 
réttlætisins sakir ofsóttir verða því að 
þeirra er himnaríki. 


11 Sælir eru þér nær eð lyðurinn 
formælir yður og ofsókn veitir og 
talar í gegn yður alla vonsku fyrir 
minar sakir, þó ljúgandi. 


12 Fagni þér og verið glaðir því að 
yðart verðkaup er nóglegt á himnum 
því að so hafa þeir ofsótt spámennina 
þá eð fyrir yður voru. 


13 Þér eruð salt jarðar. Nú ef saltið 
deyfist í hverju verður þa saltað? Þá 
dugir það til einkis meir nema að það 
verður útsnarað so að það sé 
fóttroðið af mönnum. 


14 Þér eruð ljós veraldar. Sú borg 
sem á fjallinu er sett fær ei fólgist. 

15 Og eigi tendra þeir ljósið og setja 
það undir mæliask heldur yfir 
ljóshaldinn so að það lýsi öllum 
þeim sem í húsinu eru. 

16 Líka skal yðvart ljós lýsa fyrir 
mönnum so að þeir sjái yðar góðverk 
og dyrki föður yðarn á himnum. 


17 Þér skuluð ei meina að eg sé 
kominn lögmálið eður spámennina 
upp að leysa. Eg em eigi kominn að 
leysa heldur upp að fylla. 


18 Því að eg segi yður fyrir sann, 
þangað til himinn og jörð forgengur 
mun eigi hinn minnsti bókstafur eður 
titill af lögmálinu forganga þar til að 
allt það skeður. 


19 Því að hver hann uppleysir eitt af 
þessum minnstu boðorðum og kennir 
það lyðnum so sá mun kallast 
minnstur í himnaríki en hver það 
gjörir og kennir hann mun mikill 
kallast í himnaríki. 


20 Því að eg segi yður: Nema so sé 
að yðvart réttlæti sé betra en hinna 


skriftlærðu og Phariseis þá munu þér 
e1g1 Innganga í himnaríki. 

21 Þér hafið heyrt hvað sagt er til 
hinna gömlu: Þú skalt ei mann vega 
en hver eð mann vegur hann verður 
dóms sekur. 


22 En eg segi yður: Hver eð reiðist 
bróður sínum án saka hann verður 
dóms sekur. En hver sem til bróður 
sins segir: Racha, hann verður 
ráðssekur. En hver eð segir: Þú 
afglapi, hann verður sekur 
helvítiselds. 

23 Fyrir því nær þú offrar þína gáfu 
á altarið og þér kemur þar til hugar 
það bróður þinn hafi nokkuð á móti 


þér 


24 þá láttu þar þína gáfu fyrir 
altarinu, gakk áður að sætta þig við 
bróður þinn og kom þá að offra þína 
gáfu. 

25 Vertu snarlega samþykkur þínum 
mótstöðumanni á meðan þú ert enn á 
vegi með honum so að eigi selji þig 
þinn mótstöðumaður dómaranum og 
dómarinn selji þig þénaranum og 
verðir þú í dýflissu kastaður. 

26 Að sönnu segi eg þér að þú munt 
eigi þaðan útfara þar til þú borgar 
hinn síðasta pening. 

21 Þér hafið og heyrt það sagt er til 
hinna gömlu: Þú skalt ei hórdóm 
drýgja. 

268 En eg segi yður að hver hann litur 
konu til að girnast hennar sá hefur 


þegar drygt hór með henni í sínu 
hjarta. 


29 En ef þitt hægra auga hneykslar 
þig þá kipp því út og kasta því frá 
þér. Því að skárra er þér að einn 
þinna líma farist heldur en allur þinn 
líkami kastist í helvískan eld. 


30 Og ef þín hægri hönd hneykslar 
þig þá snið hana af og kasta frá þér. 
Því að skárra er þér að einn þinna 
líma tortynist en að allur líkami þinn 
kastist í helvískan eld. 


31 So er og enn sagt að hver hann 
skilur við sína eiginkonu sá skuli 
gefa henni skilnaðarskrá. 

32 En eg segi yður: Hver hann 


forlætur sína eiginkonu (að 
undantekinni hórunarsök) sá gjörir 


það að hún verði hórdómskona. Og 
hver eð fastnar þá sem frá manni er 
skilin sá drygir hór. 

33 Þér hafið enn framar heyrt hvað 
sagt er til hinna gömlu, að eigi skulir 
þú rangt sverja og þú skalt Guði þín 
særi lúka. 

34 En eg segi yður að þér skuluð 
öldungis ekki sverja, hverki við 
himin, því að hann er Guðs sæti, 

35 eigi heldur við jörðina, því að hún 
er skör hans fóta, eigi við Jerúsalem, 
því að hún er borg hins mikla 
konungs. 


36 Þú skalt og eigi sverja við höfuð 
þitt því að þú formátt eigi að gjöra 
eitt hár hvitt eður svart. 


31 En yðar ræða sé já já, nei nei. En 
hvað fram yfir það er það er af 
hinum vonda. 


38 Þér hafið og heyrt hvað sagt er: 
Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. 

39 En eg segi yður að þér skuluð ei 
brjótast í gegn 1llu heldur ef nokkur 
slær þig á þína hægri kinn þá bjóð 
honum hina aðra. 

40 Og þeim sem við þig vill lög 
þreyta og þinn kyrtil af þér hafa þá 
lát honum og þinn möttul lausan. 
41 Og hver þig neyðir um mílu eina 
þá gakk með honum og tvær aðrar. 
42 Gef og þeim er þig biður og vert 


ei afundinn þeim er af þér vill lán 
taka. 


43 Þér hafið heyrt að sagt er: Elska 
skaltu náunga þinn og óvin þinn að 
hatri hafa. 

44 En eg segi yður: Elski þér óvini 
yðra, blessið þá er yður bölva, gjörið 
þeim gott sem yður hata og biðjið 
fyrir þeim er yður lasta og ofsókn 
veita 


45 so að þér séuð synir föðurs yðar 
þess á himnum er hver sína sól lætur 
uppganga yfir vonda og yfir góða og 
rigna lætur yfir réttláta og yfir 
rangláta. 

46 Því ef þér elskið þá er yður elska, 
hvert verðkaup hafi þér fyrir það? 
Gjöra það eigi líka tollheimtumenn? 
4'' Og þó þér látið kært aðeins við 
bræður yðra, hvað gjöri þér þeim 


meira? Gjöra þetta og eigi líka 
tollheimtumenn? 

468 Fyrir því verið algjörðir so sem 
yðar himneskur faðir er algjörður. 

6 

| Gætið að það eigi gjöri þér yðar 
ölmusur fyrir mönnum so að þér 
sjáist af þeim, annars hafi þér ekkert 
verðkaup hjá yðrum föður sem á 
himnum er. 


2 Því nær þú gefur ölmusur þá 
skaltu eigi lúður þeyta láta fyrir þér 
so sem hræsnarar gjöra í ráðhúsum 
og á strætum so að þeir heiðrist af 
mönnum. Sannlega segi eg yður að 
þeir hafa sín laun úttekið. 


3 En nær þú gefur ölmusu þá lát þína 
vinstri hönd eigi vita hvað hin hægri 
gjörir 

4 so að þin ölmusa sé í leyni og faðir 
þinn, sá í leynum sér, gjaldi þér 
opinberlega aftur. 

5 Og nær þú biður skaltu eigi vera 
sem hræsnarar hverjum kært er að 
standa og biðjast fyrir í 
samkunduhúsum og gatnahornum so 
að þeir sjáist af mönnum. Sannlega 
segi eg yður að þeir hafa sín laun 
úttekið. 

6 En nær þú biðst fyrir þá gakk inn í 
þinn svefnkofa og aðlyktum þínum 
dyrum bið þú föður þinn sem í 
leynum er og faðir þinn sá í leyni sér 


mun þér það opinberlega aftur 
gjalda. 

7 Og nær þér biðjið skulu þér eigi 
fjölmálugir vera so sem heiðingjar 
gjöra því að þeir meina að af sinni 
fjölmælgi munu þeir heyrðir verða. 
ð Fyrir því skulu þér eigi þeim líkjast 
því að faðir yðar veit hvers þér hafið 
þörf áður en þér biðjið hann. 

9 Af því skulu þér so biðja: Faðir 
vor, þú sem ert á himnum. Helgist 
nafn þitt. 

10 Tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji 
so á jörðu sem á himni. 


ll Gef oss í dag vort daglegt brauð. 


12 Og fyrirlát oss vorar skuldir so 
sem vér fyrirlátum vorum 
skuldunautum. 


13 Og innleið oss ekki í freistni 
heldur frelsa þú oss af illu. Því að 
þitt er ríkið, máttur og dýrð um aldir 
alda. Amen. 

14 Því að ef þér fyrirlátið(fyrigefið) 
mönnum sínar afgjörðir þá mun yðar 
himneskur faðir fyrirgefa yður og 
yðar brot. 

15 En ef þér fyrirlátið eigi mönnum 
sínar misgjörðir þá mun yðar faðir 
og eigi fyrirgefa yður yðar syndir. 

16 Nær þér fastið þá skulu þér eig1 
vera kámleitir sem hræsnarar. Því að 
þeir syrta sína ásjónu so að sýnist 
fyrir mönnum að þeir fasti. Sannlega 


segi eg yður að þeir hafa úttekið sin 
laun. 


17 En nær þú fastar þá smyr höfuð 
þitt og þvo þitt andlit 

18 so að eigi skíni fyrir mönnum það 
þú fastar heldur fyrir föður þínum 
sem er í leyni. Og faðir þinn sá er í 
leynum sér hann mun þér það 
opinskárlega aftur gjalda. 

19 Eigi skulu þér yður fjársjóðum 
safna á jörðu hvar þeim má mölur og 
ryð granda og hvar þjófar mega eftir 
grafa og stela 


20 heldur safnið yður fjársjóðum á 
himni hvar eð hverki má mölur né 
ryð granda og hvar þjófar fá e1 stolið 
né eftir grafið. 


21 Því að hvar yðar sjóður er þar er 
yðart hjarta. 

22 Ljós þíns líkama er þitt auga. Ef 
auga þitt er einfalt þá er allur líkami 
þinn skær. 


23 En ef auga þitt er skálkur þá er 
allur líkami þinn myrkur. Því ef það 
ljós sem að er í þér er myrkur, hve 
mikil munu þá myrkurin sjálf! 

24 Enginn kann tveimur herrum að 
þjóna. Annað hvert þá afrækir hann 
þann eina og elskar hinn annan 
elligar hann þýðist þann eina og 
forlitur hinn annan. Þér getið e1 Guði 
þjónað og hinum Mammón. 

25 Fyrir því segi eg yður: Verið ei 
hugsjúkir fyrir yðru lífi, hvað þér 
skulu eta og drekka, og ei fyrir 


yðrum líkama, hverju þér skuluð 
klæðast. Er eigi lífið meir en fæðan 
og líkaminn meir en klæðin? 


26 Sjáið fugla himins, þeir eð hverki 
sá né uppskera og eigi safna þeir í 
kornhlöður og yðar himneskur faðir 
hann fæðir þá. Eru þér eigi miklu 
framar en þeir? 

21 Eða hver yðar getur aukið með 
sinni áhyggju alin eina að lengd 
sinni? 

28 Og hvar fyrir eru þér hugsjúkir 
fyrir klæðnaðinum? Hyggið að 
akursins liljugrösum, hvernin þau 
vaxa. Þau vinna hvorki né spinna. 
29 Eg segi yður það Salómon í allri 


sinni dýrð var eigi so skryddur so 
sem eitt af þeim. 


30 Því að ef Guð skryðir so grasið 
það í dag er á akri og á morgun 
verður í ofn kastað skyldi hann ei 
miklu framr við yður gjöra, ó þér 
lítiltrúaðir? 

31 Fyrir því skulu þér ekki hugsjúkir 
vera og segja: Hvað munu vér eta“? 
eða: Hvað munu vér drekka? eða: 
Hverju munu vér klæðast? 


32 Því að ettir þessu öllu sækir 
heiðin þjóð og yðar himneskur faðir 
veit þér þurfið alls þessa við. 

33 Fyrir því leitið fyrst Guðs ríkis og 
hans réttlætis og mun yður allt þetta 
til leggjast. 

34 Og fyrir því skulu þér eigi önn ala 
annars morguns af því að 
morgundagur mun kvíða fyrir 


sjálfum sér bera. Hverjum degi nægir 
sín þjáning. 
7 


1 Eigi skulu þér dæma so að þér 
verðið e1 dæmdir. 


2 Því að með hverjum dómi þér 
dæmið munu þér dæmdir verða og 
með hverri mælingu þér mælið mun 
yður endurmælt verða. 


3 En hvað sér þú ögn í auga bróður 
þíns og að þeim vagli sem er í sjálfs 
þíns auga sér þú ekki. 

4 Eða hvernin dirfist þú að segja 
bróður þinum: Bróðir, leyf að eg 
dragi Öögnina af auga þínu, og sjá, að 
vagl er þó í sjálfs þíns auga. 


5 Þú hræsnari! Drag fyrst út vaglinn 
af þínu auga og gef þá gætur að að 
þú fáir útdregið ögnina af þíns 
bróðurs auga. 

6 Eigi skulu þér gefa hundum hvað 
heilagt er og varpið eigi heldur 
perlum yðar fyrir svín so að eigi 
troði þau þær með fótum sér og að 
snúist þau og yður í sundur sliti. 

7 Biðjið og yður mun gefast, leitið 
og munu þér finna, knýið á og mun 
fyrir yður upp lokið. 

5 Því að hver eð biður hann öðlast, 
hver eð leitar hann finnur og fyrir 
þeim eð áknýr mun upp lokið. 

9 Eða hver er þann mann af yður sá 


ef sonurinn biður hann um brauð að 
hann bjóði honum stein, 


10 elligar ef hann biður um fisk að 
hann bjóði honum þá höggorm? 

11 Því ef þér sem þó eruð vondir 
kunnið að gefa góðar gjafir sonum 
yðar, hve miklu meir mun yðar faðir 
sá á himnum er gefa þeim gott er 
hann biðja. 


12 Því allt hvað þér viljið mennirnir 
gjöri yður það skulu þér og þeim 
gjöra því að þetta er lögmálið og 
spámennirnir. 
13 Gangið inn um hið þröngva hlið 
því að það hlið er vítt og sá vegur er 
breiður sem leiðir til fortöpunar og 
þeir eru margir sem á honum reika 
14 og það port er þröngt og sá vegur 
er mjór sem til lífsins leiðir og þeir 
eru fáir er hann rata. 


15 Vaktið yður fyrir falsspámönnum 
sem til yðar koma í klæðum 
sauðanna en innan til eru þeir 
glefsandi vargar. 

16 Af ávöxtum þeirra megi þér þá 
kenna. Verða nokkuð vinber 
samanlesin af þyrnum elligar fíkjur 
af þystlum? 


17 So mun hvert gott tré gjöra góðan 
ávöxt en hvert vont tré vondan 
ávöxt. 

18 Gott tré getur eigi fært vondan 
ávöxt og eigi heldur getur vont tré 
fært góðan ávöxt. 


19 Hvert það tré sem eigi færir 
sóðan ávöxt mun afhöggvið verða 
og í eld kastað. 


20 Fyrir því megi þér af þeirra 
ávöxtum þá kenna. 

21 Þeir munu ei allir sem til mín 
segja: Herra, herra, Innganga í Guðs 
ríki heldur þeir sem gjöra vilja míns 
himneska föðurs. 

22 Margir munu til mín segja á þeim 
degi: Herra, herra, höfum vér eigi 
spáð í þínu nafni, höfum vær og eigi 
í þínu nafni djöfla útrekið og í þínu 
nafni gjörðu vær mörg kraftaverk“ 
23 Og eg mun þá játa þeim að aldrei 
þekkta eg yður, farið frá mér allir 
illgjörðamenn. 


24 Fyrir því hver hann heyrir þessi 
mín orð og gjörir þau, þann mun eg 
líkja þeim vitrum manni sem byggði 
upp sitt hús yfir hellustein. 


25 Og er hríðviðri gjörði og 
vatsflóðið kom og vindar blésu og 
dundu að húsinu og húsið féll eigi að 
heldur því að það var grundvallað 
yfir helluna. 


26 Og hver hann heyrir þessi min 
orð og gjörir þau eigi hann er líkur 
þeim fávisum manni sem uppbyggði 
sitt hús á sandi. 

21 Og er þeysidögg gjörði og 
vatsflóð kom og vindar blésu og 
dundu að því þá hrapaði það og þess 
hrapan varð mikil.“ 


26 Og það skeði þá Jesús hafði 
lyktað þessa sína ræðu að fólkinu 
ægði hans kenning. Því að hans 
prédikan var voldug og eigi líka sem 
hinna skriftlærðu. 


ð 


1 En er Jesús gekk ofan af fjallinu 
fylgdi honum margt fólk ettir. 

2 Og sjá, að líkþrár maður kom, 
tilbað hann og sagði: „Herra, ef þú 
vilt getur þú mig hreinsað.“ 


3 Og Jesús útrétti höndina, snart 
hann og sagði: „Eg vil, vertu 
hreinn.“ Og jafnsnart varð hans 
líkþrá hrein. 

4 Og Jesús sagði til hans: „Sjá til að 
þú seg það eigi neinum heldur far þú 
og sýn þig kennimönnunum og offra 
þína gáfu þá er Móses bauð, til 
vitnisburðar yfir þeim.“ 


5 En þá Jesús gekk inn í Kapernaum 
kom til hans hundraðshöfðingi 
nokkur, biðjandi hann 

6 og sagði: „Herra, þjón minn liggur 
kveisusjúkur heima og kvelst 
þunglega.“ 

7 Jesús sagði til hans: „Eg vil koma 
og lækna hann.“ 

ð Höfðinginn svaraði og sagði: 
„Lávarður, eg er eigi verðugur að þá 
gangir undir mitt þak heldur seg þú 
eitt orð og mun minn þjón 
heilbrigður verða. 


9 Því eg er maður yfirvaldinu 
undirgefinn, hafandi undir mér 
hernaðarsveina. Og nær eg segi 
þessum: Far, þá fer hann, og öðrum: 
Kom þú, og hann kemur, og þræl 


minum: Gjör þetta, og hann gjörir 
það.“ 

10 En þá Jesús heyrði það undraðist 
hann og sagði til þeirra sem honum 
eftirfylgdu: „Sannlega segi eg yður 
að slíka trú hefi eg ei fundið í Ísrael. 


11 En eg segi yður það margir munu 
koma af austri og af vestri og sitja 
með Abraham, Ísaak og Jakob í 
himnaríki 


12 en ríkisins synir munu verða 
útreknir í yðstu myrkur þar sem vera 
mun óp og tannagniístran.“ 

13 Og Jesús sagði til höfðingjans: 
„Gakk héðan, verði þér eftir því sem 
þú trúðir.“ Og hans þjón varð heill á 
þeirri sömu stundu. 


14 Og þá Jesús kom í hús Péturs og 
leit að móðir konu hans lá haldin í 
köldu 


15 þá tók hann um hönd hennar og 
kaldan forlét hana. Og hún stóð upp 
og þjónaði þeim. 

16 En er kvelda tók færðu þeir marga 
djöfulóða til hans og hann rak 
andana út með orðinu og læknaði þá 
alla er krankir voru 


17 so að uppfylltist hvað sagt er fyrir 
Esaram spámann, sem segir: „Hann 
hefur vor meinlæti upp á sig tekið og 
vorar sóttir hefur hann borið.“ 

18 En þá Jesús leit margt fólk 
kringum sig bauð hann sínum 
lærisveinum að þeir færi yfir um 
hinumegin þess sjóar. 


19 Og einn skriftlærður gekk að og 
sagði til hans: „Meistari, eg vil fylgja 
þér hvert þú fer. 

20 “ Jesús sagði til hans: „Refar hafa 
holur og fuglar loftsins hreiður en 
Mannsins son hefur eigi hvar hann 
sitt höfuð að hneig.“ 

21 Enn annar af hans lærisveinum 
sagði til hans: „Lávarður, lofa mér 
fyrst að fara og greftra föður minn. 
22 “ Jesús sagði til hans: „Fylg þú 
mér eftir og lát þá dauðu greftra sína 
hina dauðu.“ 

23 Og er hann sté á skip fylgdu hans 
lærisveinar honum eftir. 


24 Og sjá, að mikill ókyrrlerki 
gjörðist Í sjónum so að skipið huldist 
bylgjum en hann svaf. 


25 Og hans lærisveinar gengu að 
honum og vöktu hann upp og sögðu: 
„Herra, hjálpa þú oss, vær 
forgöngum! 

26 “ Þá sagði hann: „Hvað hræðist 
þér, lítiltrúaðir“ Hann reis þá upp 
og hastaði á sjóinn. Þá varð logn 
mikið. 

27 En mennirnir undruðust og 
sögðu: „Hvílíkur er þessi því að 
vindur og sjór eru honum hlyðugir.“ 


28 Og er Jesús kom yfir um sjóinn í 
byggðir Gergesenimanna hlupu tveir 
djöfulóðir í móti honum, komandi úr 
leiðum framliðinna, þeir eð voru 


mjög ólmir so að enginn mátti um 
þann veg fara. 

29 Og sjá, að þeir kölluðu og sögðu: 
„Hvað höfum vær með þig, þú Jesús 
Guðs sonur? Komstu hingað að 
kvelja oss áður en tími er til?“ 


30 En þar var langt í burt frá þeim 
hjörð margra svína í gæslu. 


31 Dyjöflarnir báðu hann og sögðu: 
„Ef þú rekur oss út héðan þá leyf þú 
oss að fara í svinahjörðina.“ 

32 Og hann sagði til þeirra: „Fari 
þér.“ En þeir fóru út og hlupu í 
svinin Og Sjá, að öll svinahjörðin 
fleygði sér með ös mikilli í sjóinn og 
þau drekktust í vatninu. 


33 En hirðarnir flyðu og komu í 
borgina, kunngjörðu allt þetta og 
hvað þeim djöfulóðum hafði veist. 


34 Og sjá, að allur borgarmúgur 
gekk út í mót Jesú. Og er þeir sáu 
hann báðu þeir hann burt fara af 
þeirra landamerkjum. 


9 


1 Og er Jesús sté á skip fór hann yfir 
um aftur og kom í sína borg. 


2 Og sjá, að þeir færðu til hans 
iktsjúkan mann sá er í sæng lá. En 
sem Jesús leit þeirra trú sagði hann 
til hins íktsjúka: „Vertu hughraustur, 
sonur. Þínar syndir eru þér 
fyrirgefnar. 


3 Og sjá, að nokkrir af skriftlærðum 
sögðu með sjálfum sér: „Þessi 
guðlastar. 


4 Og sem Jesús sá þeirra hugsanir 
sagði hann: „Hvar fyrir hugsi þér so 
vont í yðörum hjörtum? 

5 Hvort er auðveldara að segja: Þér 
eru þínar syndir fyrirgefnar, eða að 
segja: Statt upp og gakk? 

6 En so að þér vitið að Mannsins son 
hefur magt á jörðu syndir að 
fyrirgefa“ þá sagði hann til hins 
iktsjúka: „Statt upp, tak sæng þina 
og gakk í þitt hús.“ 

7 Og hann stóð upp og fór í sitt hús. 


ð En þá fólkið sá þetta undraðist það 
og prísaði Guð sá eð þvílíka magt 
hafði mönnum gefið. 

9 Og er Jesús gekk þaðan sá hann 
mann sitja í tollbúðinni, Mattheum 
að nafni, og sagði til hans: „Fylg þú 
mér eftir.“ Og hann stóð upp og 
fylgdi honum eftir. 


10 Og það skeði er hann sat til borðs 
í húsinu, sjá, að margir 
tollheimtumenn og bersyndarar 
komu og settu sig til borðs með Jesú 
og hans lærisveinum. 


11 Og er Pharise1 sáu það sögðu þeir 
til hans lærisveina: „Því etur yðar 
meistari með tollheimturum og 
glæpamönnum?“ 


12 En þá Jesús heyrði það sagði 
hann til þeirra: „Heilbrigðir hafa eigi 
læknarans þörf heldur þeir sem 
krankir eru. 


13 En fari þér og nemið hvað það er: 
Á miskunn hefi eg þóknan og eigi á 
offri (fórn). Því að eigi kom eg að 
kalla réttláta heldur syndara til 
lðranar.“ 


14 Þá gengu Jóhannes lærisveinar til 
hans og sögðu: „Hvar fyrir föstum 
vér og Pharisei so tíðum en þínir 
lærisveinar fasta eigi?“ 

15 Jesús sagði til þeirra: „Eigi mega 
brúðgumabörnin þvingan líða so 
lengi sem brúðguminn er með þeim. 
En þeir dagar munu koma eð 


brúðguminn mun frá þeim takast og 
þá munu þeir fasta. 


16 Enginn setur bót af nyju klæði á 
gamalt fat því að bótin gliðnar frá 
fatinu aftur og verður so slitin verri. 


17 Og eigi láta menn nytt vín í forna 
leðurbelgi, annars sprengjast 
belgirnir og vínið spillist og belgirnir 
fordjarfast, heldur láta þeir nytt vín í 
nýja belgi og verður so hvorttveggja 
forvarað.“ 


18 Og sem hann var þetta að tala við 
þá, sjá, að höfðingi nokkur gekk að 
og kraup fyrir honum niður og sagði: 
„Herra, dóttir mín er nysáluð. En 
kom og legg þína hönd yfir hana og 
mun hún hfna.“ 


19 Jesús stóð upp og fylgdi honum 
eftir og so hans lærisveinar. 


20 Og sjá, að kona hver eð í tólf ár 
hafði blóðfall haft gekk á bak til við 
hann og snerti fald hans klæða. 


21 Því að hún sagði með sjálfri sér: 
„Ef eg mætta aðeins snerta hans 
klæðnað munda eg heil verða.“ 


22 En Jesús snerist við, leit á hana 
og sagði: „Vert glöð, mín dóttir, þín 
trúa gjörði þig heila.“ Og konan varð 
heil á þeirri sömu stundu. 

23 Og er Jesús kom í foringjans hús 
og sá spilmennina og ys fólksins 

24 sagði hann til þeirra: „Farið frá 
því að stúlkan er eigi dauð heldur 
sefur hún.“ Og þeir dáruðu hann. 


25 En er fólkið var útdrifið gekk 
hann þar inn og tók um hönd hennar 
og stúlkan stóð upp. 


26 Og þetta rykti (tíðindi) barst út 
um allt það sama land. 


21 Og er Jesús gekk burt þaðan 
fylgdu honum ettir tveir menn 
blindir, þeir eð kölluðu og sögðu: „„Ó 
þú sonur Davíðs, miskunna okkur!“ 


268 En er hann kom inn í húsið gengu 
hinir blidnu til hans. Jesús sagði til 
þeirra: „Trúi þið að eg kunni að gjöra 
ykkur þetta?“ Þeir sögðu til hans: 
„Að vísu, lávarður.“ 


29 Þá snart hann þeirra augu og 
sagði: „Verði ykkur eftir trú ykkar.“ 


30 Og þeirra augu lukust upp. Og 
Jesús hótaði þeim og sagði: „Sjáið til 
að það viti eigi nokkur.“ 

31 En er þeir gengu burt þaðan báru 
þeir hans rykti út um allt það land. 
32 En þá þessir voru útgengnir, sjá, 
þá höfðu þeir til hans þann mann 
sem dumbi var og djöfulóður. 


33 Og að útreknum djöflinum talaði 
hinn mállausi og fólkið undraðist 
það og sagði: „Aldrei hefur slíkt 
verið í Ísrael.“ 


34 En Pharisei tóku að segja: „Hann 
rekur djöful út fyrir 
djöflahöfðingjanum.“ 

35 Og Jesús gekk um kring í öllum 
borgum og kauptúnum, kennandi í 


þeirra samkunduhúsum og prédikaði 
evangelium ríkisins og læknaði allar 
sóttir og öll krankdæmi með fólkinu. 


36 Og er hann leit fólkið sá hann 
aumur á því því að þeir voru 
vanmegna orðnir og tvístraðir sem 
þeir sauðir er öngvan hirðir hafa. 
37 Hann sagði þá til sinna 
lærisveina: „Að sönnu er kornskeran 
mikil en verkmennirnir fáir. 

38 Fyrir því biðjið herrann 
kornskerunnar að hann sendi 
verkmenn í sína kornskeru.“ 

10 

1 Og hann kallaði tólf sína 
lærisveina til sín og gaf þeim magt 
yfir óhreina anda að þeir ræki þá út 


og að lækna alls kyns sóttir og öll 
meinlæti. 


2 En þeirra tólf postula nöfn eru 
þessi: Fyrstur er Símon sá er 
kallaðist Pétur og Andreas bróðir 
hans, Jakob son Zebedei og Jóhannes 
hans bróðir, 


3 Philippus og Bartholomeus, Tómas 
og Matteus tollheimtari og Jakob 
Alpheison, Lebbeus er að viðurnefni 
hét Taddeus, Símon Cananeus 


4 og Júdas Ískaríot sá er forréð hann. 
5 Þessa tólf útsendi Jesús, bjóðandi 
þeim og sagði: „Farið ei á götu 
heiðinnar þjóðar og gangið eigi inn í 
borgir samverskra manna 


6 heldur gangið til þeirra fortapaðra 
(týndra) sauða af húsi Ísraels. 

7 En farið út, prédikið og segið það 
himnaríki er nálægt. 

5 Læknið sjúka, hreinsið líkrþá, 
uppvekið dauða, útrekið djöfla. Fyrir 
ekkert hafi þér það fengið, gefið það 
og út fyrir ekkert. 

9 Þér skuluð eigi gull eða silfur né 
peninga hafa í lindum (veskjum) 
yðar 

10 né tösku til vegar, engin skóklæði, 
ei tvo kyrtla, öngvan staf. Því að 
verður er verkmaðurinn sinnar fæðu. 
11 En í hverja borg eður kauptún þér 
inngangið þá spyrjið að hver í henni 


verðugur sé og þar hjá þem sama 
blífið þar til þér farið burtu þaðan. 
12 En nær þér inngangið í húsið þá 
heilsið því 

13 og ef það sama hús er þess 
verðugt mun yðar friður koma yfir 
það en ef það er eigi verðugt þá mun 
yðar friður til yðar aftur hverfa. 


14 Og hver hann meðtekur yður eigi 
og eigi heyrir yðvari ræðu gangið út 
af því húsi eða borg og hristið duftið 
af yðrum fótum. 


15 Sannlega segi eg yður að 
bærilegra mun verða landinu 
Sodome og Gomorre á dómsdegi 
heldur en þeirri sömu borg. 


16 Sjáið, eg sendi yður sem sauði á 
millum (meðal) varga. Fyrir því 
verið forsjálir so sem höggormar og 
einfaldir sem dúfur. 


17 En varið yður fyrir þeim mönnum 
því að þeir munu ofurselja yður fyrir 
sín ráðhús og í sínum 
samkunduhúsum munu þeir yður 
strykja. 

18 Og þér munuð leiddir verða fyrir 
kónga og landshöfðingja fyrir mins 
nafns sakir til vitnisburðar yfir þá og 
yfir heiðinn lyð. 


19 En nær eð þeir framselja yður 
verið e1 hugsjúkir hvernin eður hvað 
þér skuluð tala því að það mun yður 
á þeirri stundu gefið verða hvað þér 
eigið að tala. 


20 Því að þér eruð eigi þeir sem tala 
heldur andi yðvars föðurs, sá er talar 
fyrir yður. 

21 En einn bróðir mun selja annan í 
dauða og faðir soninn og niðjarnir 
munu upp rísa í móti foreldrunum og 
þeim fjörræði veita. (valda dauða) 


22 og þér verðið að hatri hafðir af 
öllum mönnum fyrir mins nafns 
sakir. En hver hann er staðfastur allt 
til enda sá mun hólpinn verða. 


23 En nær eð þeir ofsækja yður í 
einni borg þá flyið í aðra. Sannlega 
segi eg yður að þér munuð eigi 
fullkomnað geta borgirnar í Ísrael 
þar til að Mannsins sonur hann 
kemur. 


24 Eigi er lærisveinninn yfir 
meistaranum og ekki þjóninn yfir 
sínum herra. 


25 Nægist lærisveininum að hann sé 
so sem hans meistari og þjóninum 
sem hans herra. Ef þeir hafa 
húsföðurinn Beelsebúb kallað, hve 
miklu meir munu þeir þá hans 
heimamenn kalla? 


26 At því óttist þá ekki. Ekkert er so 
hulið að eigi verði augljóst og eigi so 
leynt að eigi vitist. 

21 Hvað eg segi yður í myrkri það 
talið í ljósi og hvað þér heyrið í 
hljóði það prédikið á ræfrunum. 
(þökum) 

28 Hræðist eigi þá sem líkamann 
aflifa og sálina geta eigi liflátið 


heldur hræðist þann framar sem sálu 
og lífi getur tortynt til helvitis. 


29 Kaupast eigi tveir tittlingar 
(spörvar) fyrir pening? Þó fellur eigi 
einn af þeim á jörð án yðvars föðurs 
vild. 


30 So eru og einnin öll yðar 
höfuðhár talin. 

31 Fyrir því óttist eigi, þér eruð 
mörgum tittlingum (spörvum) betri. 
32 Fyrir því hver hann meðkennir 
mig fyrir mönnum þann mun eg 
meðkenna fyrir mínum föður sem á 
himnum er. 

33 En hver hann afneitar mér fyrir 


mönnum þeim mun eg afneita fyrir 
minum föður sem á himnum er. 


34 Þér skuluð eigi meina að eg sé 
kominn frið að senda á jörðina. Eigi 
kom eg frið að senda heldur sverð. 


35 Því að eg er kominn til að yfa 
manninn í móti föður sinum og 
dótturina í gegn móður sinni og 
sonarkonuna í gegn móður manns 
sins 

36 og mannsins óvinir eru hans eigin 
hjú. (er hans eigið fólk) 

37 Hver hann elskar föður og móður 
meir en mig sá er mín eigi verðugur. 
Og hver hann elskar son eður dóttur 
yfir mig sá er mín eigi verðugur. 


38 Og hver hann tekur eigi sinn 
kross á sig og fylgir mér eftir sá er 
mín eigi verðugur. 


39 Hver eð finnur sitt líf sá mun týna 
því og hver sínu lífi tynir minna 
vegna hann mun það finna. 


40 Hver hann meðtekur yður sá 
meðtekur mig og hver mig meðtekur 
hann meðtekur þann sem mig sendi. 


41 Hver hann meðtekur spámann í 
spámanns nafni sá fær 
spámannslaun. Hver hann meðtekur 
réttlátan í réttláts nafni sá fær réttláts 
laun. 


41 Og hver hann gefur einum af 
þessum vesalingum kaldan 
vatsdrykk að drekka í lærisveins 
nafni, sannlega segi eg yður að það 
mun eigi Ólaunað vera.“ 


11 


1 Og það skeði er Jesús hafði lyktað 
þessar boðanir til sinna tólf 
lærisveina gekk hann þaðan að 
kenna og prédika í þeirra borgum. 


2 Og þá Jóhannes heyrði í 
myrkvastofunni um verk Krists sendi 
hann tvo af sínum lærisveinum 


3 og lét segja honum: „Ertu sá sem 
koma mun eða eigum vér að annars 
að bíða?“ 

4 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Fari þér og kunngjörið Johanne 
aftur hvað þér sjáið og heyrið: 

5 Blindir sjá, haltir ganga, líkþráir 
hreinsast, daufir heyra, dauðir 


upprisa og fátækum verður 
evangelrum boðað. 


6 Og sæll er sá sem eigi hneykslar 
sig á mér.“ 

7 En að þeim burtgengnum hót Jesús 
að segja til fólksins af Johanne: 
„Hvað fóru þér á eyðimörku að sjá? 
Vildu þér sjá reyr af vindi skekinn? 

ð Eða hvað fóru þér út að sjá? vildu 
þér sjá mann mjúkklæddan? Sjáið, 
þeir eð mjúkan klæðnað hafa eru í 
kónganna húsum. 


9 Eða hvað fóru þér út að sjá? Vildu 
þér spámann sjá? Eg segi yður fyrri 
sann: Þann meiri er en nokkur 
spámann. 


10 Því að þessi er af hverjum skrifað 
er: Sjá, eg sendi minn engil fyrir 
þínu augliti sá er þinn veg skal 
tilreiða fyrir þér. 

11 Sannlega segi eg yður: Á meðal 
þeirra sem af konum eru fæddir er 
e1g1 annar um kominn sá meiri sé en 
Jóhannes baptista. En hann sem 
minnstur er í himnaríki er honum 
meiri. 

12 En í frá dögum Johannis baptista 
allt til þess nú er komið þolir 
himnaríki ofurefli og þeir sem 
ofureflið gjöra hremma það til sín. 


13 Því að allir spámenn og lögmálið 
spáðu til Johanns. 

14 Og ef þér viljið það meðtaka þá er 
hann Elías sá er koma skal. 


15 Hver eyru hefur að heyra hann 
heyri. 

16 En við hvað skal eg þessari 
kynslóð jafna? Lík er hún þeim 
börnum sem sátu á torgi, hver eð 
kölluðu til sinna líka 


17 og sögðu: Vær höfum yður í pípur 
blásið og þér vilduð eigi dansa. Vær 
þuldum yður vorar raunir og þér 
grétuð eigi. 

18 Jóhannes er kominn, át e1 og 
drakk eigi og þeir segja hann hafi 
djöful. 

19 Mannsins son er kominn, át og 
drakk og þeir segja: Sjáið 
ofátsmanninn og víinsvelgjarann, 
vininn tollheimtumanna og 


syndugra. Og spekin hlytur so að 
réttlætast af sínum niðjum.“ 


20 Þá tók hann að formæla 
borgunum í hverjum gjörð voru flest 
hans kraftaverk og höfðu þó eigi 
betrað sig: 

21 „Ve þér Korasín! Ve þér 
Betsaida! Því að ef í Tyro og Sídon 
hefði gjörst þau kraftaverk sem í 
yður hafa gjörst hefði þeir forðum í 
sekk og ösku iðran gjört. 

22 En þó segi eg yður að Tyro og 

Sídon mun bærilegra vera á 
dómsdegi heldur en yður. 


23 Og þú Kapernaum, sem allt til 
himins ert upphafin, munt 
niðurþrykkjast allt til helvítis. Því að 
ef í Sodoma hefði þau kraftaverk 


gjörst sem í þér hafa gjörð verið 
kann vera að þær hefði staðið allt til 
þessa dags. 

24 En þó segi eg yður það að 
bærilegra mun vera landi Sodoma á 
dómadegi en þér.“ 

25 Á þeim sama tíma andsvaraði 
Jesús og sagði: „Eg prísa (þakka) 
þig, faðir, herra himins og jarðar, að 
þú duldir þetta fyrir spekingum og 
forvitringum og opinberaðir það 
smælingjum. 

26 Að sönnu, faðir, því að so var það 
þekkt fyrir þér. 

27 Allir hlutir eru mér ofurgefnir af 
minum föður og enginn kennir 
soninn nema faðirinn og enginn 
kennir föðurinn nema sonurinn og 


hverjum eð sonurinn vill það 
opinbera. 


26 Komið til min, allir þér sem 
erfiðið og þunga eruð hlaðnir, eg 
mun endurnæra yður. 


29 Takið á yður mitt ok og lærið af 
mér því að eg em hógvær og af 
hjarta lítillátur og munu þér hvild 
finna sálum yðrum. 


30 Því að mitt ok er sætt og minn 
þungi er léttur.“ 


12 


1 Á þeim tíma gekk Jesús um 
kornsæði á þvottdegi (hvildardegi) 
og hans lærisveinar voru hungraðir, 
tóku að tína axin af og að eta. 


2 En er Pharisei sáu það sögðu þeir 
til hans: „Sjá, þínir lærisveinar gjöra 
hvað þeim leyfist eigi á þvottdögum 
að gjöra.“ 

3 En hann sagði til þeirra: „Hafi þér 
ei lesið hvað Davíð gjörði nær hann 
og þá er með honum voru hungraðir, 


4 hvernin eð hann gekk inn í Guðs 
hús og át þau fórnunarbrauð hver 
honum leyfðist eigi að eta né heldur 
þeim sem með honum voru nema 
einum saman kennimönnum? (Fyrri 
Samúelsbók/1 Samuel 21:3-5) 

5 Eða hafi þér eigi lesið það 
kennimennirnir á þvottdögunum í 
musterinu brjóta þvottdaginn og eru 
þó án sakar? 


6 En eg segi yður að sá er hér sem 
musterinu er meiri. 


7 En ef þér vissuð hvað það væri: Á 
miskunn hefi eg þóknan og eigi á 
otfri, hefði þér aldrei saklausa 
fordæmt. 


5 Því Mannsins son er herra, einnin 
þvottdagsins.“ 


9 Og er hann gekk burt þaðan kom 
hann í þeirra samkundu 


10 og sjá, að maður var þar sá er 
hafði visnaða hönd. Og þeir spurðu 
hann að og sögðu: „Er eigi leyfilegt 
að lækna á þvottdögum““ so að þeir 
sætu áklagað hann. 


11 En hann sagði til þeirra: „Hver 
maður er sá af yður sem hefir einn 


sauð og ef hann fellur á þvottdögum 
í gryfju grípur hann eigi hann og upp 
dregur? 

12 Hve miklu meir er maðurinn 
sauðnum betri? Fyrir því leyfist á 
þvottdögum gott að gjöra.“ 


13 Þá sagði hann til mannsins: 
„Réttu út hönd þina.“ Og hann rétti 
hana út og hún varð heil sem hin 
onnur. 


14 En Pharisei gengu út og tóku að 
hafa ráðagjörðir í móti honum, 
hvernin þeir mættu honum helst 
fyrirfara. 


15 En er Jesús fornam það veik hann 
þaðan. Honum fylgdi og margt fólk 
eftir og þá alla læknaði hann 


16 og bannaði þeim að þeir gjörði 
hann opinskáran. 

17 So það uppfylldist hvað sagt er 
fyrir Esaiam spámann, er so segir: 
18 „Sjáið, þjón minn hvern eg 
útvalda, og minn elskulegan á 
hverjum sála mín hefur þóknan. Yfir 
hann mun eg anda minn setja og sá 
skal heiðnum dóminn kunngjöra. 
(Jesaja/lsiah 42:1) 


19 Eigi mun hann kifa né kalla og 
eigi mun nokkur heyra hans kall á 
strætum. (Jesaja/lsiah 42:2) 


20 Reyr mun hann eigi í 
sundurmylja og rjúkandi hör eigi 
útslökkva þar til hann útdrífur dóm 
til sigranar (Jesaja/lsiah 42:3 


21 og heiðnir munu á hans nafn 
vona.“ 


22 Þá varð til hans hafður djöfulóður 
maður sá er blindur var og mállaus. 
Og þann læknaði hann so að hinn 
dumbi og blindi talaði og sá. 


23 Allt fólkið óttaðist og sagði: „Er 
þessi e1 sonur Davíðs?“ 


24 En er Pharise1 heyrðu það sögðu 
þeir: „Eigi rekur þessi djöfla út nema 
fyrir Belsebúb djöflahöfðingja. * 

25 En Jesús fornam þeirra hugsanir 
og sagði til þeirra: „Hvert ríki í sjálfu 
sér sundurþykkt(sundrað) mun 
eyðast og hver borg eður hús sem 
misþykkt er í sjálfri sér fær eig1 
staðið. 


26 Og ef andskotinn rekur 
andskotann út þá er hann 
sundurþykkur(í stríði) á móti sjálfum 
sér. Hvernin fær hans ríki þá staðið? 
21 Og ef eg útrek djöfla fyrir 
Belsebúb, fyrir hvern verða þeir þá 
af yðörum sonum útreknir? Af því 
verða þeir yðrir dómendur. 


268 En ef eg útrek djöfla með Guðs 
anda þá er Guðs ríki til yðar komið. 


29 Eða hvernin fær nokkur 
inngengið í öflugs hús og hans 
borðbúnað í burt gripið nema hann 
bindi áður hinn öfluga og ræni þá 
hans hús? 

30 Hver hann er eigi með mér, sá er í 
móti mér og hver eigi með mér 
safnar sá sundurdreifir. 


31 Fyrir því segi eg yður: Aull synd 
(allar syndir) og lastanir verða 
fyrirgefnar mönnum en löstun í mót 
andanum fyrirgefst eigi. 


32 Og hver hann talar nokkurt orð í 
móti Mannsins syni honum mun 
fyrirgefast en hver eð talar nokkurt 
orð í móti heilögum anda honum 
mun hvorki fyrirgefast í þessum 
heimi né öðrum (né þeim komandi). 
33 Annaðhvort setjið gott tré og mun 
ávöxturinn góður elligar setjið vont 
tré og mun ávöxturinn vondur. Af 
ávextinum þekkist tréð. 

34 Þér nöðrukyn, hvernin megi þér 
gott mæla á meðan þér eruð sjálfir 
vondir? Því að munnurinn mælir af 
nægð hjartans. 


35 Góður maður framflytur gott af 
sóðum sjóð síns hjarta en vondur 
maður af vondum sjóð síns hjarta 
framflytur vont. 

36 En eg segi yður: Af hverju því 
fáfengu(ónytja) orði það sem 
mennirnir tala munu þeir 
reikningsskap gjöra á dómsdegi. 
37 Því að af orðum þínum muntu 
réttlætast og af þínum orðum muntu 
fordæmast.“ 


38 Þá svöruðu honum nokkrir út af 
skriftlærðum og Phariseis og sögðu: 
„Meistari, vér vildum teikn af þér 
sjá.“ 

39 Hann svaraði: „Þetta vonda og 
hórunarslekti leitar teikns og því 


mun ei teikn gefast nema teikn Jona 
spámanns. 


40 Því að so sem Jónas var í kviði 
hvalsins þrjá daga og þrjár nætur so 
mun Mannsins son vera í fylsni 
jarðar þrjá daga og þrjár nætur. 

41 Menn Níniveborgar munu upprísa 
á efsta dómi með þessari kynslóð og 
munu hana fordæma því að þeir 
gjörðu 1ðran eftir prédikan Jónas og 
sjá, hér er meiri en Jónas. 

42 Drottningin af suðri mun upprísa 
á efsta dómi með þessari kynslóð og 
mun hana fordæma því að hún kom 
af endimörkum jarðar að heyra speki 
Salomonis og sjá, hér er meiri en 
Salómon. 


43 En nær óhreinn andi fer út af 
manninum reikar hann um 
þurrlendið, leitandi hvíldar og finnur 
e1gl1. 

44 Þá segir hann: Aftur mun eg snúa 
í mitt hús þaðan eg fór út. Og nær 
hann kemur finnur hann það tómt, 
sóplimum (sópað) hreinsað og fágað. 
45 Þá fer hann og tekur sjö aðra anda 
með sér þeir eð verri eru en sjálfur 
hann og nær þeir eru Innkomnir 
bygsja þeir þar og verður þá þess 
manns hið síðara verra hinu fyrra. So 
mun og ske þessa vonda kynslóð.“ 


46 Sem hann var enn þetta að tala til 
fólksins, sjá, að móðir hans og 
bræður stóðu þar fyrir utan og sóttu 
að tala við hann. 


4'| En nokkur sagði til hans: „Sjá, að 
móðir þin og bræður standa úti og 
vilja þig finna.“ 

48 Hann svaraði og sagði til þess 
sem til hans talaði: „Hver er mín 
móðir og hverjir eru mínir bræður?“ 
49 Og hann rétti út sína hönd yfir 
sína lærisveina og sagði: „Sjáið mina 
móður og mína bræður. 

50 Því að hver hann gjörir vilja mins 
föðurs þess á himnum er sá sami er 
minn bróðir, systir og móðir.“ 

13 


1 Á þeim sama degi gekk Jesús út af 
húsinu og sat við sjóinn. 


2 Og margt fólk safnaðist að honum 
so hann sté á skip og setti sig og allt 
fólkið stóð í fjörunni. 

3 Og hann talaði margt til þeirra í 
eftirlíkingum og sagði: „Sá er sáði 
gekk út að sá sínu sæði. 

4 Og þá hann sáði féll sumt við 
veginn og fuglar komu og átu það. 
5 En sumt féll í grýtta jörð hvar það 
hafði eigi mikla jörð og rann 
skjótlega upp því að það hafði eigi 
jarðardýpt. 

6 En sem sólin rann upp skrældist 
það og af því að það hafði eigi rót 
neina þá visnaði það. 

7 En sumt féll á millum þyrna og 
þyrnarnir spruttu upp og kæfðu það. 


ð En sumt féll í góða jörð og færði 
ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt 
sextugfaldan, sumt þritugfaldan. 


9 Hver eyru hefur að heyra, sá 
heyri.“ 

10 Og lærisveinarnir gengu til hans 
og sögðu: „Fyrir hví talar þú til 
þeirra í eftirlíkingum?“ 

11 Hann svaraði og sagði: „Yður er 
unnt að vita leynda dóma himnaríkis 
en þeim er það eigi veitt. 

12 Því hver hann hefur honum mun 
gefast so hann gnóg hafi en sá er eigi 
hefur af honum mun og takast það 
hann hefur. 

13 Fyrir því þá tala eg til þeirra í 
eftirlíkingum það með sjáanda 


augum sjá þeir eigi og með heyranda 
eyrum heyra þeir eigi því að þeir 
skilja það eigi. 

14 Og á þeim uppfyllist spádómur 
Esaia er hann segir: Með eyrunum 
munu þeir heyra og þó munu þér það 
ei skilja og með sjáandi augum munu 
þér sjá og eigi skynjað geta. (Esekiel 
12:2) 

15 Því að þessa fólks hjarta er 
forharðnað og þeirra eyru eru 
þungheyrð og augu þeirra samanlukt 
so að þeir eigi með augum sjái og 
eyrum heyri né með hjartanu skilji til 
að leiðrétta sig so að eg lækni þá. 
(Jesaja/lsiah 6:10) 


16 En sæl eru yðar augu það þau sjá 
og yðar eyru það þau heyra. 


17 Sannlega segi eg yður að margir 
spámenn og réttlátir fystust að sjá 
hvað þér sjáið og hafa það eigi séð 
og að heyra hvað þér heyrið og hafa 
það eigi heyrt. 

18 Af því heyrið þessa eftirlíking 
sæðarans. 

19 Þá er nokkur heyrir orðið ríkisins 
og undirstendur eigi kemur hinn 
vondi og hrifsar burt hvað sáð er í 
hans hjarta. Þetta er það hvað við 
veginn er sáð. 


20 En sá sem í grýtta jörð er sáður er 
sá hver orðið heyrir og fljótlega af 
fagnaði meðtekur það 

21 en hann hefur eigi rót í sér heldur 
er hann fráhverfur. Nær eð hrellingar 


og ofsóknir hefjast fyrir orðsins sakir 
skammfyllist hann jafnskjótt. 


22 En hann sem á millum þyrna er 
sáður er hann sem heyrir orðið og 
áhygoja þessarar veraldar og 
flátskapur fédráttar kefur orðið og 
verður so án ávaxtar. 


23 En sá í góða jörð er sáður er hann 
sem heyrir orðið og undirstendur það 
og færir ávöxt, sumir hundraðfaldan, 
sumir sextugfaldan, sumir 
þritugfaldan.“ 

24 Aðra eftirlíking lagði hann þeim 
fyrir og sagði: „Himnaríki er líkt 
þeim manni sá er sáði góðu sæði í 
akur sinn. 


25 En þá menn sváfu kom hans 
óvinur og sáði illgresi með í bland 
hveitið og fór í burt. 

26 En er grasið spratt upp og bar 
ávöxt þá auglysist og illgresið. 

21 En þénararnir gengu til 
húsföðursins og sögðu: Lávarður, 
sáðir þú eigi góðu sæði í akur þinn? 
Hvaðan kemur honum þá 1llgresið? 
28 Og hann sagði til þeirra: Það 
hefur fjandmaður gjört. Þjónarnir 
sögðu þá: Viltu að vær förum og 
útlesum það? 

29 Hann sagði: Nei, so að þér 
upprætið eigi hveitið undir eins nær 
þér útlesið 1llgresið. 


30 Látið hvorttveggja vaxa allt til 
kornskurða og á kornskerutíma skal 
eg segja til kornskurðarmanna: Lesið 
fyrst illgresið saman og bindið það í 
smábindini til brennslu en hveitinu 
samansafnið í mína kornhlöðu.“ 


31 Aðra eftirlíking lagði hann enn 
framar fyrir þá og sagði: „Himnaríki 
er líkt einu mustarðskorni það maður 
tók og sáði í akur sinn, 

32 hvað eð minnst er allra sæða, en 
nær það sprettur upp er það sæst 
allra kálgrasa og verður það tré so að 
fuglar loftsins koma og byggja undir 
þess kvistum. 

33 Enn aðra eftirlíking talaði hann til 
þeirra: „Líkt er himnaríki súrdeigi 
það kona tók og faldi í þremur 


mælum mjöls þar til að það syrðist 
allt til sama.“ 


34 Þetta allt talaði Jesús í 
eftirlíkingum til fólksins og fyrir 
utan eftirlíkingar talaði hann ekki til 
þeirra, 

35 so að uppfylldist hvað sagt er 
fyrir spámanninn þann er segir: 
„Munn minn mun eg upplúka í 
eftirlíkingum og leyndan dóm mun 
eg útmæla af upphafi veraldar.“ 
(Sálmarnir/Psalms 78:2) 


36 Þá lét Jesús fólkið frá sér og kom 
inn í húsið. Og hans lærisveinar 
gengu til hans og sögðu: „Kenn þú 
oss líkingina 1llgresis á akrinum.“ 


37 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Hann sem sáir góðu sæði er 
Mannsis sonur 


38 en akurinn er heimurinn. Góða 
sæðið eru þeir ríkisins synir en 
illgresið eru 1llskunnar synir en 
óvinurinn 

39 sá er því sáði er djöfullinn. En 
kornskerutíminn er ending þessarar 
veraldar, kornskurðarmennirnir eru 
englarnir. 


40 Því líka sem nú verður 1llgresið 
útlesið og í eldi brennt so mun og 
ske í enda þessarar veraldar. 


41 Því að Mannsins son mun útsenda 
sína engla og þeir munu samanlesa 
af hans ríki öll hneyksli og þeim er 
rangindi gjöra 


42 og þeir munu kasta þeim í eldsins 
ofn. Þar mun vera grátur og 
tannagnístran. 


43 En þá munu réttlátir ljóma sem 
sól í ríki föðurs þeirra. Hver eyru 
hefir að heyra, hann heyri. 


44 Og enn, þá er himnaríki líkt 
fólgnum fjársjóði á akri hvern eð 
maður fann og faldi hann. Og af 
þeim fagnaði er hann hafði yfir 
honum gekk hann burt og seldi allt 
hvað hann hafði og keypti þann sama 
akur. 

45 Og enn aftur er himnaríki líkt 
þeim kaupmanni er góðrar perlu 
leitaði. 


46 Og þá hann fann eina 
forkostulega perlu fór hann til og 


seldi allt hvað hann hafði og keypti 
þá sömu. 

4} Og enn aftur er himnaríki líkt neti 
því sem í sjó er kastað og með hverju 
af öllu fiskakyni dregið verður. 


48 En nær það er fullt draga þeir það 
að landi, sitja síðan og samanlesa 
hina góðu í keröld en vondum snara 
þeir út. 

49 So mun og ske í enda veraldar að 
englar munu útfara og hina vondu 
mitt frá réttlátum skilja 

30 og þeim munu þeir kasta í eldsins 


ofn hvar vera mun óp og 
tannagnistran.“ 


51 Og Jesús sagði til þeirra: „Hafi 
þér allt þetta undirstaðið?“ Þeir 
sögðu: „Einnin, herra.“ 

52 Þá sagði hann: „Fyrir því, hver sá 
skriftlærður sem til himnaríkis 
menntaður er hann líkist þeim 
húsföður sem fram ber af sínum 
fjársjóð nytt og gamalt.“ 

53 Og það skeði þá Jesús hafði 
endað þessar eftirlíkingar að hann 
gekk þaðan 


54 og kom til sinnar fósturjarðar og 
kenndi í þeirra samkunduhúsi so að 
þeim hnykkti við og sögðu: „Hvaðan 
kemur þessum slík speki og kraftar? 


55 Er þessi eigi timbursmiðsins son? 
Heitir hans móðir ekki Maria og 


bræður hans Jakob og Jóses, Símon 
og Júdas? 

56 Og eru hans systur e1 hér hjá oss? 
Hvaðan kemur þessum allt þetta?“ 
Og so skammfylltust þeir við hann. 
En Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Spámaður er e1 án vegsemdar nema 
á sinni fósturjörð og í sínu húsi.“ 

5/ Og eigi gjörði hann þar mörg 
kraftaverk fyrir sakir vantrúar þeirra. 
14 


1 Á þeim tíma heyrði Heródes 
fjórðungshöfðingi ryktið(fregnir) af 
Jesu. 

2 Og hann sagði til sinna hirðsveina: 
„Þessi er Jóhannes baptista hver af 


dauða er upp aftur risinn og því 
gjörast þessi kraftaverk af honum.“ 


3 Því að Heródes hafði fanga látið 
Johannem, bundið hann og í 
varðhöld sett fyrir sakir Herodiadis, 
húsfreyju Philippi bróður hans. 


4 Því að Jóhannes hafði til hans sagt: 
„E1g1 hæfir þér hana að hafa.“ 


5 Og því vildi hann hafa líflátið hann 
en þorði þó eigi fyrir fólkinu því að 
það hélt hann fyrir spámann. 

6 En að ártíðardegi Heródes dansaði 
dóttir Herodiadis mitt frammi fyrir 
honum og það hagaði Heródes 
ofurvel. 


7 Af því lofaði hann henni með eiði 
að gefa henni hvers hún æskti af 
honum. 


8 Og eftir því hún var áður tileggjuð 
af móður sinni sagði hún: „Gef mér á 
diski höfuð Jóhannes baptista.“ 


9 Og konungurinn varð hryggur. En 
þó, fyrir eiðsins sakir og þeirra er 
með honum til borðs sátu, bauð hann 
að það gæfist henni, 

10 sendi út og lét afhöfða Johannem 
í myrkvastofu. 

11 Og var höfuð hans borið á diski 
og gefið stúlkunni og hún færði 
móður sinni. 


12 Þá komu lærisveinar hans og tóku 
hans líkama og grófu, komu síðan og 
kunngjörðu það Jesú. 


13 En er Jesús heyrði það fór hann 
þaðan á skipi alleina til eyðimerkur. 
Og þá fólkið heyrði það fylgdi það 
honum á fæti úr stöðunum. 

14 Og Jesús gekk fram undan og leit 
þann mikla múg og sá aumur á þeim 
og læknaði þá af þeim sem krankir 
voru. 


15 En að kveldi gengu hans 
lærisveinar til hans og sögðu: „Þessi 
staður er í eyði. Tími tekur að líða. 
Lát fólkið frá þér að það gangi í 
kauptúnin og kaupi sér þar fæðu.“ 


16 En Jesús sagði til þeirra: „Þeir 
hafa þess eigi þörf að þeir gangi burt. 
Gefi þér þeim að eta.“ 

17 Þeir sögðu: „Vær höfum ekki hér 
nema fimm brauð og tvo fiska.“ 


18 Hann sagði: „Færið mér þau 
hingað.“ 

19 Og hann bauð fólkinu að setjast 
niður á grasið og tók þau fimm brauð 
og tvo fiska, leit til himins, þakkaði 
og braut þau og gaf sínum 
lærisveinum brauðin en 
lærisveinarnir gáfu þau fólkinu. 

20 Og þeir snæddu allir og urðu 


saddir og tóku upp þær leifar er 
afgengu, tólf karfir fullar. 


21 En þeir eð etið höfðu voru tals 
fimm þúsund manna, undanteknum 
könum og börnum. 


22 Og jafnsnart(jafnfljótt) kom Jesús 
sínum lærisveinum til að þeir gengi á 
skip og færu fyrir honum yfir um 
sjóinn þar til hann léti fólkið frá sér. 
23 Og er hann hafði fólkið frá sér 
látið gekk hann einnsaman upp á 
fjallið að biðjast fyrir. Og um 
kveldið var hann þar alleina 

24 en skipið var þá mitt á sjánum og 
hraktist í bylsjunum því að 
vindurinn var þvert í móti. 

25 En um fjórðu eykt (vakt) nætur 
kom Jesús til þeirra gangandi á 
sjánum. 


26 En er lærisveinarnir sáu hann á 
sjónum ganga hræddust þeir og 
sögðu að það væri skrímsl (andi) og 
kölluðu upp af hræðslu. 


27 En Jesús talaði strax til þeirra og 
sagði: „Verið stöðugir, eg em hann, 
óttist eigi.“ 

26 En Pétur svaraði honum og sagði: 
„Ef þú ert það, herra, þá bjóð mér að 
koma til“ þín á vatninu. 

29 Og hann sagði: „Kom.“ Og Pétur 
sté af skipinu og gekk á vatninu að 
hann kæmi til Jesú. 


30 En er hann leit megnan vind 
ógnaði honum og tók að sökkva, 
kallaði og sagði: „Herra, hjálpa þú 
mér!“ 


31 En Jesús rétti jafnsnart út höndina 
og sagði til hans: „Þú lítiltrúaður, 
fyrir því efaðist þú?“ 

32 Og er þeir voru á skipið komnir 
kyrrði vindinn. 

33 En þeir sem á skipinu voru komu 
og féllu fram fyrir honum og sögðu: 
„sannlega ertu Guðs sonur.“ 


34 Og þeir fóru yfir um og komu til 
Genesaretjarðar. 


35 Og er hann þekktu þar 
sveitarmenn sendu þeir út um allt 
það byggðarlag og færðu til hans alla 
vanfæra menn 


36 og báðu hann um að þeir mættu 
aðeins snerta föll hans fata. Og so 


margir sem hann snertu urðu allir 
heilbrigðir. 


15 


1 Þá gengu til hans skriftlærðir og 
Pharisei af Jerúsalem og sögðu: 

2 „Fyrir því ofurtroða þínir 
lærisveinar öldunganna uppsetninga 
með því þeir þvo eigi sínar hendur er 
þeir brauð eta?“ 


3 Hann svaraði og sagði til þeirra: 
„Fyrir því ofurtroði þér Guðs boðorð 
fyrir yðvarn uppsetning“ 

4 Því Guð sagði: Heiðra skaltu föður 
þinn og móður og hver hann bölvar 
föður eður móður sá skal dauða 
deyja. 


5 En þér segið: Hver hann segir til 
föður eður til móður: Það er Guði 
helgað hvar með eg skylda þér 
hjálpa, hann gjörir rétt. 

6 Af þvi sker það að nær enginn 
heiðrar meir föður sinn né móður og 
hafið so ónytt gjört Guðs boðorð 
fyrir yðar uppsetnings sakir. 


7 Þér hræsnarar, vel hefir Esaias 
spáð af yður er hann segir: 


5 Þessi lyður nálægist mig með 
sínum munni og heiðrar mig með 
vörum sínum en þeirra hjörtu eru 
langt frá mér. (Jesaja/lsiah 29:13) 
9 Að ónyýtu dýrka þeir mig á meðan 
þeir kenna þær kenningar sem ekki 
eru annað en boðorð manna.“ 


10 Og hann kallaði fólkið til sín og 
sagði til þeirra: „Heyrið þér og 
undirstandið það. 

11 Hvað er inngengur í munninn það 
saurgar eigi manninn heldur hvað er 
fram af munninum gengur það 
saurgar manninn.“ 


12 Þá gengu hans lærisveinar að 
honum og sögðu: „Veistu að þá eð 
þeir Pharise1 heyrðu það orð 
skammfylldust þeir?“ 


13 En hann svaraði og sagði: „Öll 
plantan hverja minn himneskur faðir 
plantar eigi mun upprætast. 

14 Látið þá fara, þeir eru blindir og 
blindra leiðtogarar. Ef blindur leiðir 
blindan þá falla þeir báðir í gröfina. * 


15 Þá svaraði Pétur og sagði til hans: 
„ÞYð oss þessa eftirlíking.“ 

16 Jesús sagði til þeirra: „Eru þér 
enn so skilningslausir? 

17 Skynjið þér eigi að allt hvað í 
munninn inngengur það hverfur í 
magann og verður fyrir eðlilega rás 
útskúfað 

18 en hvað af munninum framgengur 
það kemur út af hjartanu og það 
saurgar manninn. 

19 Því að út af hjartanu koma vondar 
hugsanir, manndráp, hórdómur, 
frillulifi, þjófnaður, ljúgvitnan, 
lastanir. 


20 Þetta er það hvað manninn 
saurgar en með óþvegnum höndum 
að eta saurgar ekki manninn.“ 


21 Jesús gekk í burt þaðan og fór í 
landsálfur Tyri og Sidonis. 


22 Og sjá, að kanversk kona gekk út 
af þeim sömum takmörkum, kallaði 
og sagði: „Ó herra, sonur Davíðs, 
miskunna þú mér! Min dóttir kvelst 
illa af djöflinum.“ 


23 Og hann svaraði henni eigi orði. 
Hans lærisveinar gengu til hans, 
báðu hann og sögðu: „Lát hana fara 
af því hún kallar eftir oss.“ 


24 En hann svaraði og sagði: „Eg em 


eigi sendur nema til fortapaðra sauða 
af húsi Ísraels.“ 


25 En hún kom og féll niður fyri 
honum og sagði: „Hjálpa þú mér, 
herra!“ 

26 En hann svarað henni og sagði: 
„Það er eigi térlegt að taka brauðið 
það barnanna er og kasta því fyrir 
hundana.“ 


27 En hún sagði: „Satt er það, herra, 
en þó eta hundar af molum þeim sem 
detta af borðum drottna þeirra.“ 


26 Þá svaraði Jesús og sagði til 
hennar: „Þú kona, mikil er þín trúa. 
Verði þér so sem þú vilt.“ Og á þeirri 
sömu stundu varð hennar dóttir 
heilbrigð. 

29 Og er Jesús gekk þaðan kom hann 
að sjónum í Galilea, gekk upp á 
fjallið og setti sig þar. 


30 Og margt fólk dreif til hans, 
hafandi með sér halta, blinda, 
mállausa, vanaða og marga aðra og 
snöruðu þeim fram fyrir fætur Jesú. 
Og hann læknaði þá 


31 so að fólkið undraðist er það sá 
mállausa mæla og vanaða heila, halta 
ganga, blinda sjáandi og vegsömuðu 
Guð Ísraels. 

32 Og Jesús kallaði sína lærisveina 
til sín og sagði: „Mig aumkar yfir 
fólkið því að þeir hafa þrjá daga hjá 
mér verið og hafa ekki til matar og 
fastandi vil eg þá ekki frá mér fara 
láta so að eigi verði þeir 
hungurmorða á veginum.“ 


33 Og lærisveinarnir sögðu til hans: 
„Hvaðan töku vær so mörg brauð hér 


á eyðimörku að vér seðjum með 
jafnmargt fólk?“ 


34 Jesús sagði til þeirra: „Hversu 
mörg brauð hafi þér“ Þeir sögðu: 
„SJÖ og fá fiskakorn.“ 


35 Og hann bauð fólkinu að það 
settist niður á jörðina 


36 og tók þau sjö brauðin og fiskana. 
Og er hann hafði þakkir gjört braut 
hann þau og gaf lærisveinunum og 
hans lærisveinar gáfu þau fólkinu. 


37 Og þeir átu allir og urðu saddir og 
tóku upp það sem yfir var molanna, 
sjö karfir fullar. 


368 En þeir sem etið höfðu voru fjórar 
þúsundir manna, fyrir utan konur og 
börn. 


39 Og er hann hafði fólkið frá sér 
látið sté hann á skip og kom í 
endimerkur Magdalalands. 


16 


| Þá gengu þeir Pharise1 og Saducei 
til hans, freistandi hans og báðu hann 
að sýna sér teikn af himni. 


y 


2 En hann svaraði þeim og sagði: „Á 
kveldin segi þér: Það verður fínt 
veður það himinroði er. 

3 Og á morgna segi þér: Í dag verður 
hreggviðri þvíð að himinninn er 
rauður og dimmur. Þér hræsnarar, 
himinsins ásján kunni þér að dæma 
en að vita teikn þessara tíma kunni 
þér eigi. 


4 Þessi vonda og hórdómskynslóð 
æskir teikns og henni skal ekkert 
teikn gefið verða nema teikn Jona 
spámanns.“ Og hann forlét þá og 
gekk í burt. 

5 Og er hans lærisveinar voru yfir 
um farnir höfðu þeir gleymt brauð 
með sér að taka. 

6 En Jesús sagði til þeirra: „Sjáið til 
og vaktið yður við súrdeigi þeirra 
Phariseis og Saduceis.“ 

7 Þá þenktu þeir með sér og sögðu: 
„Það mun vera það vær höfum ei 
brauð með oss tekið.“ 

ð En er Jesús fornam það sagði hann 
til þeirra: „Þér lítiltrúaðir, hvar fyrir 
hugsi þér um það þó þér hafið eigi 
brauðin með yður haft? 


9 Skilji þér enn ekki? Minnist þér 
ekki á þau fimm brauð á meðal fimm 
þúsunda eða hversu margar karfir að 
þér tókuð þá upp? 

10 Og eigi enn á þau sjö brauð á 
meðal fjögra þúsunda og hversu 
margar karfir eð þér tókuð þá upp? 
11 Hvar fyrir skilji þér eigi að eg 
sagða yður ekki af brauðinu þá eg 
sagða: Vaktið yður fyrir súrdeigi1 
þeirra Phariseis og Saduceis?“ 

12 Þá undirstóðu þeir að hann hafði 
eigi sagt þeim það þeir skyldu vara 
sig við súrdeigi brauðsins heldur við 
lærdómi þeirra Phariseis og 
Saduceis. 


13 Þá kom Jesús í landsálfur 
borgarinnar Cesaree Philippi og 


spurði sína lærisveina að og sagði: 
„Hvað segja menn til hver Mannsins 
son sé?“ 

14 Þeir sögðu: „Sumir segja þú sért 
Jóhannes baptista en aðrir þú sért 
Elías, sumir að þú sért Jeremias eður 
einn af spámönnunum.“ 

15 Hann sagði til þeirra: „Hvern segi 
þér mig vera?“ 

16 Þá svaraði Símon Petrus og sagði: 
„Þú ert Kristur, sonur Guðs lifanda.“ 
17 En Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Sæll ertu, Símon Jóhannsson, því 
að hold og blóð birti þér það eigi 
heldur minn himneski faðir. 

18 Eg segi þér og: Þú ert Petrus. Og 
yfir þennan hellustein mun eg upp á 


byggja mina kristni og hliðin helvitis 
skulu eigi magn hafa í gegn henni. 


19 Og þér mun eg gefa lykla 
himnaríkis og allt hvað þú bindur á 
jörðu skal á himnum bundið vera og 
allt hvað þú leysir á jörðu skal á 
himnum leyst vera.“ 


20 Þá fyrirbauð(bannaði) hann sínum 
lærisveinum að þeir segði það 
nokkrum að hann væri Jesús, sá 
Kristur. 


21 Þaðan í frá tók Jesús til að 
auglýsa fyrir sínum lærisveinum það 
honum byrjaði að ganga til 
Jerúsalem og margt að líða af 
öldungunum, skriftlærðum og 
kennimannahöfðingjum og líflátinn 
verða og á þriðja degi upp að rísa. 


22 En Pétur tók hann út af, átaldi 
hann og sagði: „Herra, þyrm sjálfum 
þér að eigi hendi þig þetta.“ 

23 En hann snerist við og sagði til 
Péturs: „Far frá mér, andskoti, þú ert 
mér hneykslanlegur. Því að þú skilur 
eigi hvað Guðs er heldur hvað 
mannanna er.“ 


24 Jesús sagði þá til sinna 
lærisveina: „Ef nokkur vill mér 
eftirfylgja þá afneiti hann sjálfum sér 
og taki sinn kross á sig og fylgi mér 
eftir. 

25 Því að hver hann vill sitt líf 
forsvara sá mun því týna en hver 
sem sínu lífi týnir fyrir mínar sakir 
sá mun það finna. 


26 Því hvað stoðar það manninum þó 
hann hreppti allan heiminn en gjörði 
tjón sinnar sálu? Eður hvað mun 
maðurinn fá gefið það hann sálu sína 
með endurleysi“ 


21 Því að það mun ske að Mannsins 
son mun koma í dýrð síns föðurs 
með sínum englum og þá mun hann 
gjalda hverjum sem einum eftir 
sínum verkum. 


268 Sannlega segi eg yður að nokkrir 
standa þeir hér sem dauðann munu 
eig1 smakka þar til að þeir sjá 
Mannsins son komanda í sínu ríki.“ 


17 


1 Og sex dögum þar eftir tók Jesús 
með sér Petrum og Jacobum og 
Johannem bróður hans og hafði þá 
afsíðis upp á hátt fjall 

2 og auglystist fyrir þeim. Og hans 
ásján skein sem sól en hans klæði 
urðu so björt sem ljós og sjá, 

3 að honum birtust þeir Moyses og 
Elías og töluðu við hann. 


4 En Pétur ansaði og sagði til Jesú: 
„Herra, hér er oss gott að vera. En ef 
þú vilt þá viljum vær gjöra hér þrjár 
tjaldbúðir, þér eina, Moyse eina, Elie 
eina.“ 

5 Og þá er hann var þetta að tala, sjá, 
að bjart ský umskyggði þá og sjá, að 


röddin úr skýinu sagði: „Þessi er 
sonur minn elskulegur að hverjum 
mér vel þóknast. Heyrið honum. 


6 Og er lærisveinarnir heyrðu það 
féllu þeir fram á sínar ásjánir og urðu 
mjög hræddir. 

7 En Jesús gekk til þeirra, tók á þeim 
og sagði: „Standið upp og verið eigi 
hræddir.“ 

ð En er þeir litu upp sáu þeir öngvan 
nema Jesús einnsaman. 

9 Og er þeir gengu ofan af fjallinu 
bauð Jesús þeim og sagði: „Þér 
skuluð öngvum þessa sjón segja þar 
til að Mannsins son er upp aftur 
risinn af dauða.“ 


10 Og hans lærisveinar spurðu hann 
að og sögðu: „Hvar fyri segja hinir 
skriftlærðu þá það Elías hljóti áður 
að koma?“ 


11 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Elias á að sönnu áður að koma og 
alla hluti lagfæra. 


12 En eg segi yður það: Elías er nú 
kominn og þeir kenndu hann eigi 
heldur gjörðu þeir við hann hvað 
helst þeir vildu. So mun og 
Mannsins son verða af þeim að líða.“ 
13 Þá undirstóðu lærisveinarnir það 
hann hafði sagt af Johanne baptista. 


14 Og er þeir komu til fólksins gekk 
maður til hans og féll á knén fyrir 
honum og sagði: 


15 „Herra, miskunna þú syni minum. 
Því að hann er tunglsjúkur og er 
herfilega píndur. Því oft fellur hann á 
eld og þráttsinnis í vatn. 


16 Eg hafða hann og til þinna 
lærisveina og þeir gátu hann eigi 
læknað.“ 


17 En Jesús svaraði og sagði: „Ó þú 
vantrúuð og rangsnúin kynslóð, 
hversu lengi skal eg hjá yður vera? 
Hversu lengi á eg yður að liða? 
Hafið hann hingað til mín.“ 


18 Og Jesús hastaði á hann og 
djöfullinn fór út af honum og 
sveinninn varð heilbrigður á samri 
stundu. 


19 Þá gengu lærisveinarnir 
heimuglega til Jesú og sögðu: „Fyrir 
því gátu vær eigi rekið hann út?“ 

20 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Fyrir yðar vantrúar sakir. Því eg 
segi yður fyrir sann: Ef þér hefðuð 
trú so sem mustarskorn mætti þér 
segja fjalli þessu: Far þú héðan og 
þangað, og mundi það fara. Og 
ekkert mundi yður ómáttugt vera. 


21 En þetta kyn rekst eigi út nema 
fyrir bæn og föstu.“ 


22 En sem þeir sýsluðust um í 
Galilea sagði Jesús til þeirra: 
„Eftirkomandi er það Mannsins 
sonur mun ofurseldur verða í manna 
hendur 


23 og líflátinn verða og á þriðja degi 
mun hann upp rísa.“ Og við það urðu 
þeir næsta hryggvir. 


24 Og er þeir komu til Kapernaum 
sengu þeir að Pétri sem skattgjaldið 
uppbáru og sögðu: „Yðar meistari, 
geldur hann eigi skattpeninginn?“ 


25 Hann sagði: „Já.“ Og er hann 
gekk inn í húsið kom Jesús fyrr að 
honum og sagði: „Hvað líst þér, 
Símon: Af hvorum taka jarðlegir 
konungar toll eður skattpening: Af 
sínum sonum eður af annarlegum?“ 


26 Pétur sagði: „Af annarlegum.“ 
Jesús sagði til hans: „Þá eru synirnir 
fri. 

21 En so að vér séum þeim e1 að 
hneykslan þá far til sjávar og kasta út 


önglinum og þann fisk sem fyrst 
kemur upp tak þú. Og er þú opnar 
hans gin muntu finna eina stateram. 
Þá sömu tak og gef þeim fyrir mig 
og þig.“ 

18 


1 I þann sama tíma gengu 
lærisveinarnir til Jesú og sögðu: 
„Hver er mestur í himnaríki?“ 


2 Jesús kallaði barn til sín og setti 
það mitt á millum þeirra 

3 og sagði: „Sannlega segi eg yður: 
Nema þér snúist og verðið so sem 
smábörn munu þér eigi Innganga í 
himnaríki. 


4 Hver sjálfur sig lækkar so sem 
ungbirni þetta, sá er mestur í 
himnaríki. 

5 Og hver sem meðtekur eitt þvilíkt 
ungmenni í mínu nafni sá meðtekur 
mig. 

6 En hver hann hneykslar einn af 
þessum vesalingum sem á mig trúa, 
þarfara væri honum að mylnusteinn 
hengdist við háls honum og væri í 
sjávardjúp sökktur. 

7 Vei sé heiminum fyrir hneykslanir! 
Þar hljóta hneykslanir að koma en þó 
vei sé þeim manni fyrir hvern eð 
hneykslunin kemur! 


ð En ef þín hönd eður þinn fótur 


hneykslar þig, snið hann af og snara 
honum frá þér. Bera er þér inn að 


ganga til lífsins haltur og handarvani 
en það þú hafir tvær hendur eður tvo 
fætur og verðir í eilífan eld kastaður. 
9 Og ef auga þitt hneykslar þig þá 
slít það út og snara þvi frá þér. Betra 
er þér eineygðum inn að ganga til 
lífsins en það þú hafir tvö augu og 
verðir í helvískan eld kastaður. 

10 Sjáið til að þér forsmáið ekki einn 
af þessum vesalingum. Því að eg 
segi yður að þeirra englar á himnum 
sjá Jafnan míns föðurs auglit á 
himnum. 


11 Því að Mannsins son er kominn 
að frelsa hvað fortapað(tynt) er. 


12 Hvað virðist yður? Ef einhver 
hefði hundrað sauða og villist einn af 
þeim, skilst hann eigi við þá níu og 


níutigi á fjöllum uppi og fer að leita 
hans sem villtist? 

13 Og ef so sker að hann finnur 
hann, sannlega segi eg yður að hann 
fagnar meir yfir honum en yfir 
hinum níu og níutígu sem eigi 
villtust. 

14 So er eigi vilji fyrir föður yðrum 
sem á himnum er að einn af þessum 
vesalingum farist. 


15 En ef bróður þinn brytur við þig 
far þú og straffa hann á (útkljá 
málið) millum þín og hans eins 
samans. En ef hann heyrir þig þá 
hefur þú þinn bróður unnið. 

16 En ef hann heyrir þig eigi þá tak 
enn einn eður tvo til þín so að í 


munni tveggja eður þriggja standi öll 
orð. 

17 Nú ef hann heyrir eigi þeim þá 
seg það samkundunni. En ef hann 
heyrir e1 samkundunni þá halt (teldu) 
hann sem annan heiðingja og 
tollheimtumann. 


18 Sannlega segi eg yður: Hvað helst 
þér bindið á jörðu skal og á himnum 
bundið vera og hvað helst þér leysið 
á jörðu skal leyst vera á himni. 


19 Og enn segi eg yður það: Hvað ef 
tveir af yður samtakið á jörðu um 
hvern hlut sem það er eð þeir vilja 
biðja skal þeim veitt vera af minum 
föður sem á himnum er. 


20 Því að hvar tveir eður þrir 
samansafnaðir eru í minu nafni þar 
em eg mitt á millum þeirra.“ 


21 Þá gekk Pétur til hans og sagði: 
„Hverra, hversu oft skal eg minum 
bróður, þeim sem við mig brytur, 
fyrirgefa? Er það nóg sjö sinnum?“ 
22 Jesús sagði til hans: „Eg segi þér 
e1g1 sjö sinnum heldur sjötígi sinnum 
sjö sinnum. 

23 Fyrir því er himnaríki líkt þem 
konungi sem reikna vildi við þjóna 
sina. 


24 Og er hann tók til að reikna kom 
einn fyrir hann sá er honum var 
skyldugur tíu þúsund punda. 


25 En þá hann hafði eigi til hvað 
hann skyldi gjalda bauð herrann að 
selja hann og hans húsfreyju, so og 
börnin og allt hvað hann átti, og 
borga með. 


26 En sá þjón féll fram, tilbað hann 
og sagði: Herra, haf þolinmæði við 
mig. Allt skal eg þér gjalda.“ 

21 En herrann sá aumur þess þjóns 
og lét hann lausan og gaf honum upp 
skuldina. 


26 Þá gekk sá sami þjón út og fann 
einn af sínum samlagsþjónum. Sá 
var honum hundrað peninga 
skyldugur. Þann greip hann og tók 
fyrir kverkar honum og sagði: Gjalt 
hvað þú ert mér skyldugur. 


29 Þá féll hans samlagsþjón fram, 
bað hann og sagði: Haf þolinmæði 
við mig því allt skal eg þér gjalda. 


30 En hann vildi eigi heldur fór hann 
til og lét hann í dyflissu þar til hann 
hafði borgað sína skuld. 


31 En er hans samþjónar sáu hvað 
skeði urðu þeir mjög hryggvir við, 
komu og undirvísuðu sínum herra 
allt hvað gjörst hafði. 


32 Þá kallaði hans herra á hann og 
sagði til hans: Þú hinn vondi þjón, 
alla þessa skuld gaf eg þér til með 
því þú baðst mig. 

33 Byrjaði (Bar) þér eigi 
miskunnsamur að vera við þinn 
samlagsþjón líka sem eg var þér 
miskunnsamur“? 


34 Og hans herra varð reiður og 
ofurseldi hann kvölurunum þangað 
til að hann hafði borgað allt hvað 
hann vor honum skuldugur. 


35 So mun minn himneskur faðir 
gjöra yður ef þér fyrirgefið eigi af 
yðrum hjörtum hver einn sínum 
bróður misgjörðir sínar.“ 

19 

1 Og það skeði sem Jesús hafði 
lyktað þessar ræður að hann fór af 
Galilea og kom í endimerkur 
Gyðingalands, öðrumegin Jórdanar. 
2 Og margt fólk fylgdi honum eftir 
og þar læknaði hann þá. 

3 Þá gengu Pharisei til hans, 
freistuðu hans og sögðu: „Leyfist 


nokkuð manninum að forláta (skilja 

við) sína eiginkonu fyrir hverja sem 

eina sök?“ 

4 En hann svaraði og sagði til þeirra: 
„Hafi þér eigi lesið að sá er í upphafi 
skapaði manninn hann gjörði það að 
vera skyldi maður og kona og sagði: 


5 Fyrir því mun maðurinn forláta 
föður og móður og viðtengjast 
eiginkonu sinni og þau tvö munu eitt 
hold vera. 


6 So eru þau nú eigi tvö heldur eitt 
hold. En hvað Guð hefur samantengt 
það skal maðurinn eigi í sundur 
skilja.“ 

7 Þá sögðu þeir: „Fyrir því (hvers 
vegna) bauð Moyses þá að gefa 


skyldi skilnaðarskrá og hana að 
forláta?“ 


ð Hann sagði til þeirra: „Moyses 
hefur fyrir harðúð yðvars hjarta leytt 
yður að forláta húsfreyjur yðrar en af 
upphafi var það eigi so. 


9 En eg segi yður það: Hver sína 
eiginkonu forlætur (nema það sé 
fyrir hórunarsök) og giftist annarri sá 
drygir hór. Og hver fráskilinni giftist 
sá drygir og hór.“ 

10 Þá sögðu lærisveinarnir til hans: 
„Ef so er háttað mannsins málefnum 
við eignarkonuna þá er eigi gagn í að 
giftast.“ 

11 En hann sagði til þeirra: „Þetta 
orð fá eigi allir höndlað heldur þeir 
hverjum það er gefið. 


12 Því að þar eru þeir geldingar sem 
so verða af móðurkviði fæddir og 
þeir geldingar er hverjir af 
mönnunum eru geldir og þar eru og 
líka þeir geldingar sem sjálfa sig 
hafa gelt fyrir himnaríkis sakir. Sá 
gripið getur hann grípi það.“ 

13 Þá voru smábörn til hans höfð so 
að hann legði hendur yfir þau og 
bæðist fyrir. En lærisveinarnir 
ávituðu þá. 

14 Jesús sagði til þeirra: „Látið 
börnin kyrr og fyrirbjóðið (bannið) 
þeim eigi til mín að koma því að 
slíkra er himnaríki.“ 

15 Og er hann hafði hendur yfir þau 
lagt gekk hann þaðan. 


16 Og sjá, að einn gekk að honum og 
sagði til hans: „Góði meistari, hvað 
skal eg þess gott gjöra að eg hafi 
eilíft líf?“ 

17 Hverjum hann svaraði: „Hvað 
kallar þú mig góðan?" Enginn er 
góður nema einn, sem er Guð. En ef 
þú vilt til lífsins inn ganga so 
varðveit þú boðorðin.“ 

18 Hann sagði þá til hans: „Hver 
helst?“ En Jesús sagði: „Ei skaltu 
mann vega (myrða), e1 skaltu hórast, 
ei skaltu stela, eigi skaltu ljúgvitni 
mæla, 


19 heiðra skaltu föður þinn og móður 
og elska skalt þú náunga þinn so sem 
sjálfan þig.“ 


20 Þá sagði ungi maðurinn til hans: 
„Þetta allt hef eg varðveitt í frá 
barnæsku minni. Hvað brestur mig 
þá?“ 

21 Jesús sagði til hans: „Ef þú vilt 
algjörður (fullkominn) verða far burt 
og sel allt hvað þú hefir og gef 
fátækum og munt þú þá stoð hafa á 
himni. Kom þá og fylg mér so eftir.“ 
22 Og er hinn ungi maður heyrði það 
orð gekk hann hryggur í burt því að 
hann hafði miklar eignir. 


23 En Jesús sagði til sinna 
lærisveina: „Sannlega segi eg yður 
að torvelt er ríkum inn að anga í 
himnaríki. 

24 Og enn segi eg yður það 
auðveldara er úlfaldanum að smjúga 


Í gegnum nálarauga en ríkum inn að 
ganga í Guðs ríki.“ 

25 Og er lærisveinarnir heyrðu það 
urðu þeir mjög óttaslegnir og sögðu: 
„Hver fær þá hjálpast? (bjargast)“ 
26 En Jesús leit við þeim og sagði til 
þeirra: „Hjá mönnunum er það 
ómögulegt en hjá Guði er allt 
mögulegt.“ 


27 Þá svaraði Pétur og sagði til hans: 
„Sjáðu, að vér forlétum allt og 
fylgdum þér ettir. Hvað sker oss þar 
fyrir (hvað fáum við fyrir)?“ 

26 En Jesús sagði til þeirra: 
„sannlega segi eg yður að þér hverjir 
mér hafið eftirfylgt: Í 
endurfæðingunni, þá er Mannsins 
son situr á stóli sinnar tignar, munu 


þér og sitja á tólf stólum dæmandi 
tólf kynkvíslir Ísraels. 


29 Og hver hann forlætur (yfirgefur, 
skilur við) hús eður bræður, systur, 
föður eða móður eður eiginkonu eða 
börn eða akra fyrir mins nafns sakir 
sá mun hundraðfalt í staðinn taka og 
erfa eilift lít. 


30 En margir þeir sem eru fyrstir 
verða síðastir og þeir sem síðastir eru 
verða hinir fyrstu. 


20 


1 Himnaríki er líkt þeim húsföður 
sem útgekk snemma morguns 
verkmenn að leigja (ráða í vinnu) í 
víngarð sinn. 


2 En að gjörðum samningi við 
verkmennina af daglegu 
peningsgjaldi sendi hann þá í sinn 
víngarð. 

3 Og nær þriðju stund gekk hann út 
og leit aðra iðjulausa standa á 
torginu 

4 og sagði til þeirra: Fari þér í minn 
víngarð og hvað rétt er mun eg gefa 
yður. Þeir gengu og þangað. 


5 Og enn gekk hann út aftur um séttu 
og níundu stund og gjörði so líka. 


6 En um elleftu stund gekk hann út 
og fann enn aðra standa iðjulausa og 
sagði til þeirra: Hvar fyrir standi þér 
hér allan dag iðjulausir? 


7 Þeir sögðu til hans: Því að enginn 
hefur leigt oss. Hann sagði til þeirra: 
Fari þér og í minn víngarð og hvað 
rétt er skulu þér fá. 

ð En þá kveld var komið sagði 
herrann víngarðsins til síns 
ráðamanns: Kallaðu verkamennina 
og gjald þeim verðkaupið. Og hann 
tók til í frá inum seinasta og allt til 
hins fyrsta. 


9 Þá komu þeir sem um elleftu stund 
leigðir voru og hver þeirra meðtók 
sinn pening. 

10 En er hinir fyrstu komu meintu 
þeir það þeir mundu fá meira og hver 
þeirra meðtók sinn pening. 


11 Og þá er þeir höfðu hann 
meðtekið mögluðu þeir í móti 
húsföðurnum 


12 og sögðu: Þessir seinustu hafa 
eina stund erfiðað og þú gjörir þá oss 
jafna, vér sem borið höfum þunga og 
hita dagsins. 


13 En hann svaraði og sagði til eins 
þeirra: Vinur, e1 gjöri eg þér órétt. 
Ertu ekki ásáttur orðinn við mig um 
einn pening? 

14 Tak hvað þitt er og far burt. En 
þessum seinasta vil eg gefa so sem 
þér. 

15 Eða lofast mér ekki að gjöra af 
minu hvað eg vil? Eða ertu um það 
rangeygður (sérðu 1llt) þó að eg sé 
sóðgjarn? 


16 So verða nú síðastir hinir fyrstu 
og fyrstir hinir síðustu. Því að margir 
eru kallaðir en fáir útvaldir.“ 


17 Og hann ferðaðist upp til 
Jerúsalem og tók þá tólf lærisveina 
heimuglega til sín á veginum og 
sagði til þeirra: 

18 „ Vér reisum (förum) nú upp til 
Jerúsalem og Mannsins son mun 
ofurseljast kennimannahöfðingjum 
og skriftlærðum 


19 og þeir munu hann fordæma til 
dauða og ofurselja hann heiðingjum 
til spottunar og húðstrokunar og til 
krossfestingar. Og á þriðja degi mun 
hann upp aftur rísa. 


20 Þá gekk móðir sona Zebedei til 
hans meður syni sína, kallandi fyrir 
hann fram og bað nokkurs af honum. 


21 Og hann sagði til hennar: „Hvað 
viltu?“ Hún sagði til hans: „Lát þessa 
mína sonu sitja í ríki þínu, þann eina 
til þinnar hægri handar og annan til 
þinnar vinstri handar.“ 


22 En Jesús svaraði og sagði: „Þér 
vitið eigi hvað þér biðjið. Geti þið 
þann kaleik drukkið hvern eg mun 
drekka og þeirri skírn skírast látið 
hverri eg mun skírast?“ Þeir sögðu til 
hans: „Það getum við.“ 

23 Og hann sagði til þeirra: „Minn 
kaleik munu þið að sönnu drekka og 
þeirr skirn hverri eg skírunst munu 
þið skírast. En það að sitja til minnar 


hægri handar og vinstri handar er 
e1g1 mín yður að gefa heldur þeim 
hverjum það er fyrirbúið af minum 
föður. 

24 Og er þeir tíu heyrðu það 
þykktust (reiddust) þeir þeim 
tveimur bræðrum. 


25 En Jesús kallaði þá til sín og 
sagði: „Þér vitið að 
veraldarmannahöfðingja drottna yfir 
þeim og þeir eð voldugir eru hafa 
yfirvöld. 

26 So skal eigi vera yðar á milli 
heldur hver hann vill yðar á milli 
voldugur vera sé sá yðar þénar. 

21 Og hver yðar sem fremstur vill 
vera veri hann yðar þjón. 


26 Líka so sem Mannsins son kom 
eig1 að hann léti sér þjóna heldur upp 
á það hann þjónaði og gæfi sitt líf til 
endurlausnar fyrir marga.“ 

29 Og þá er þeir gengu út af Jeríkó 
fylgdi honum margt fólk ettir. 

30 Og sjá, að tveir blindir sátu við 
veginn. Og þá þeir heyrðu það að 
Jesús gekk þar fram hjá kölluðu þeir 
og sögðu: „Ó herra, sonur Davíðs, 
miskunna þú okkur!“ 


31 En fólkið hastaði á þá að þeir 
þegði. En þeir kölluðu því meir og 
sögðu: „Ó herra, sonur Davíðs, 
miskunna þú okkur!“ 


32 Og Jesús staðnæmdist, kallaði á 
þá og sagði: „Hvað vilji þið að eg 
skuli gjöra ykkur?“ 


33 Þeir sögðu til hans: „Herra, það 
að okkar augu upplúkist.“ 


34 En Jesús sá aumur á þeim, snart 
augu þeirra og þeir sáu jafnskjótt og 
fylgdu honum ettir. 

21 


1 Og er þeir tóku að nálgast 
Jerúsalem og komu til Betfage við 
fjallið Oliveti sendi Jesús út tvo sína 
lærisveina 

2 og sagði til þeirra: „Fari þið í það 
kauptún sem fyrir ykkur er og strax 
munuð þið finna ösnu bundna og 
fola hjá henni. Leysið hana og leiðið 
til mín. 

3 Og ef einhver segir nokkuð til 
ykkar þá segið að herrann hafi þeirra 


þörf og jafnsnart mun hann láta þau 
laus.“ 


4 En það skeði so að uppfylldist 
hvað sagt er fyrir spámanninn er 
segir: 

5 „Segið dótturinni Síon: Sjá, þinn 
kóngur kemur til þín, hógvær, 
sitjandi á ösnu og á fola 
klyfbærilegrar ösnu.“ 

6 En lærisveinarnir gengu burt og 
gjörðu so sem Jesús hafði boðið 
þeim 

7 og leiddu með sér ösnuna og 
folann og lögðu yfir þau sín klæði og 
settu hann þar upp á. 


ð En margt fólk breiddi sin klæði á 
veginn og aðrir hjuggu kvistu af 
trjánum og dreifðu þeim á veginn. 

9 En það fólkið sem fyrir gekk og 
eftirfylgdi kallaði og sagði: 
„Hósíanna syni Davíðs! Blessaður sé 
sá sem kemur í nafni Drottins! 
Hósianna í hæstum hæðum!“ 


10 Og er hann fór inn í Jerúsalem var 
öll borgin á reiðuskjálfi og sagði: 
„Hver er þessi?“ 

11 En fólkið sagði: „Þetta er Jesús, 
spámaðurinn af Naðsaret úr Galilea.“ 


12 Og Jesús gekk inn í Guðs musteri 
og rak út alla seljendur og kaupendur 
í musterinu og borðum 
veslunarmanna og stólum þeirra er 
dúfur seldu hratt hann um 


13 og sagði til þeirra: „Skrifað er: 
Mitt hús skal bænahús kallast. En 
þér hafið gjört það að spillvirkjainni. 
(ræningjabæli)“ 

14Og til hans gengu blindir og haltir 
í musterið og hann læknaði þá. 


15 En er kennimannahöfðingjar og 
skriftlærðir sáu þær undranir sem 
hann gjörði og það börnin kölluðu í 
musterinu og sögðu: „Hósíanna þeim 
syni Davíðs“ reiddust þeir 

16 og sögðu til hans: „Heyrir þú 
hvað þessir segja?“ Jesús sagði til 
þeirra: „Já, viti menn. Hafi þér aldrei 
lesið það: Af munni ungbarna og 
brjóstmylkinga hefur þú lofið 
tilreitt“? 


17 Og hann forlét (yfirgaf) þá og 
gekk út af borginni til Betania og 
bleif (dvaldi) þar. 


18 En að morni er hann gekk aftur til 
borgarinnar hungraði hann. 


19 Og sem hann sá eitt fíkjutré við 
veginn gekk hann þangað að og fann 
ekkert á því nema einsta blöðin og 
sagði til þess: „Héðan í frá vaxi 
aldreig1 ávöxtur af þér að eilifu.“ Og 
það fíkjutré visnaði upp jafnsnart 
(jafnfljótt). 

20 Og er lærisveinarnir sáu það 
undruðust þeir og sögðu: „Hvernin 
er fíkjutréð so snart (fljótt) 
uppþornað?“ 

21 En Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Sannlega segi eg yður: Ef 


þér hafið trúna og efist eigi þá munu 
þér eigi einasta gjöra slíkt við 
fíkjutréð heldur ef þér segðuð þessu 
fjalli: Tak þig upp og fleyg þér í 
sjóinn, þá mundi það ske. 

22 Og allt hvað þér biðjið í bæninni, 
ef þér trúið því, þá munu þér það 
öðlast.“ 

23 Og sem hann kom í musteri 
gengu til hans (sem hann var að 
kenna) prestahöfðingjar, öldungar 
lýðsins og sögðu: „Út af hvaða magt 
(yfirvaldi) gjörir þú þetta og hver gaf 
þér þessa magt (yfirvald)?“ 

24 En Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Eg mun spyrja yður að einu 
orði. Ef þér segið mér það mun eg 


segja yður út af hvaða magt eg gjöri 
þetta. 


25 Skírn Johannis, hvaðan var hún, 
hvert af himni eður af mönnum?“ En 
þeir hugsuðu með sér: „Ef vér 
segjum: Áf himni, þá segir hann til 
vor: Fyrir því trúðu þér honum þá 
e1g1? 

26 En ef vér segjum: Af mönnum, þá 
megum vær óttast fólkið.“ Því að 
allir héldu Johannem fyrir spámann. 
Og þeir svöruðu Jesú og sögðu: „Vér 
vitum e1.“ 

27 Hann sagði þá til þeirra: „So segi 
eg yður e1 heldur út af hverri magt eg 
gjöri þetta. 

26 En hvað líst yður? Maður nokkur 
hafði tvo sonu og gekk til ins fyrsta 


og sagði: Sonur, far þú í dag að 
vinna í vingarði mínum. 

29 En hann svaraði: Eigi vil eg. Eftir 
á iðraði hann þessa og gekk burt. 


30 Og hann gekk og til hins annars 
og sagði slíkt hið sama. En hann 
svaraði og sagði: Fara skal eg, og fór 
ekki. 

31 Hvor af þeim tveimur gjörði 
föðursins vilja?“ Þeir sögðu til hans: 
„Hinn fyrsti.“ Jesús sagði til þeirra: 
„sannlega segi eg yður að 
tollheimtarar og pútur (hórur) mega 
fyrr komast í Guðs ríki en þér. 


32 Jóhannes kom til yðar og lærði 
yður réttlætis götu og eigi trúðu þér 
honum en tollheimtumenn og pútur 
trúðu honum. Og þó að þér lituð 


þetta gjörðu þér öngva yfirbót so að 
eftir á hefði þér honum trúað. 

33 Heyrið enn aðra ettirlíking. 
Húsfaðir nokkur var þar sá er 
plantaði víngarð og girti í kringum 
hann og gróf í honum vínþrúgu og 
uppbyggði turn og leigði hann 
vingarðsmönnum og ferðaðist síðan 
langt burt. 


34 En þá er ávaxtartími tók að 
nálgast sendi hann sína þjóna til 
víngarðsmannanna að þeir meðtæki 
hans ávöxtu. 


35 Þá tóku víngarðsmennirnir hans 
þjóna. Þann eina stryktu þeir, annan 
aflífuðu þeir, hinn þriðja grýttu þeir. 
36 Og í annað sinn sendi hann aðra 
þjóna út sem fleiri voru hinum 


fyrrum. Og þeim gjörðu þeir slíkt hið 
sama. 

37 En síðast sendi hann son sinn til 
þeirra og sagði: Þeir munu feila sér 
fyrir syni mínum (munu virða son 
minn). 

368 En er vingarðsmennirnir sáu 
soninn sögðu þeir með sér: Þessi er 
erfinginn. Komi þér og aflífu vær 


hann og leggjum so undir oss hans 
arfleifð. 


39 Og þeir gripu hann og ráku hann 
út af vingarðinum og aflífuðu hann. 
40 En nær herrann víngarðsins 
kemur hvað mun hann gjöra við 
þessa vingarðsmenn?“ 


41 Þeir sögðu til hans: „Þeim 
vondum mun hann vondslega 
fyrirfara og sinn vingarð bygsgja 
öðrum víngarðsmönnum þeir eð 
honum ávöxt gjalda í réttan tíma.“ 
42 Jesús sagði til þeirra: „Hafi þér 
aldrei lesið í Ritningunum: Þann 
stein sem byggendur höfðu útkastað, 
hann er nú orðinn að höfði 
hyrningar. Af Drottni er það gjört og 
er undarlegt fyrir vorum augum.“ 


43 Fyrir því segi eg yður að Guðs 
ríki mun frá yður takast og 
heiðingjum gefið verða sem þess 
ávöxt færa. 


44 En hver yfir þennan stein fellur 
hann mun sundurmyljast en yfir 


hvern hann fellur þann mun hann 
sundurmerja. 


45 Og þá er kennimannahöfðingjar 
og Pharisei1 heyrðu hans eftirlíkingar 
formerktu þeir það hann sagði af 
þeim (skildu að hann átti við þá) 

46 og leituðu við að gripa hann en 
óttuðust þó fólkið því að það hélt 
hann fyrir spámann. 

22 


1 Og Jesús svaraði og talaði í annað 
sinn í eftirlíkingum til þeirra og 
sagði. 

2 „Himnaríki er líkt þeim konungi 
sem brúðkaup gjörði syni sínum 


3 og sendi út sína þjóna að kalla 
boðsmennina til brúðkaupsins. Og 
þeir vildu e1g1 koma. 


4 Í annað sinn sendi hann aðra þjóna 
út og sagði: Segið boðsmönnunum: 
Sjáið, mína máltíð hefi eg tilbúið, 
mínir uxar og aliðfé eru slátraðir og 
allt er reiðubúið. Komið til 
brúðkaupsins. 


5 En þeir forsmánuðu það og gengu 
burt, einn á sinn bústað en annar til 
sinnar syslunar 


6 en sumir gripu hans þjóna, dáruðu 
þá og drápu. 

7 En þá konungurinn heyrði það varð 
hann reiður og sendi út sinn her og 
fyrirfór þessum morðingjum og 
brenndi upp borg þeirra. 


ð Þá sagði hann til sinna þjóna: 
Brullaupið (Brúðkaupið) er að sönnu 
reiðubúið en þeim sem boðið var 
þeir voru þess ei verðugir. 

9 Fyrir því farið út á strætin og 
bjóðið til brúðkaupsins hverjum sem 
þér finnið. 

10 Og hans þjónar gengu út á strætin 
og samansöfnuðu öllum þeim þeir 
fundu, vondum og góðum, og 
brúðlaupið varð alskipað af 
mönnum. 


11 Þá gekk konungurinn inn að sjá 
gestina og hann sá þar mann eig1 
klæddam með brúðlaupsklæðum 
12 og sagði til hans: Vinur, hvernin 


sekkstu inn hingað hafandi ekki 
brúðkaupsklæði“ En hann þagði. 


13 Konungurinn sagði þá til sinna 
þénara: Bindið hans hendur og fætur 
og varpið honum í ystu myrkur. Þar 
mun vera Óp og tannagnistran. 


14 Því að margir eru kallaðir en fáir 
útvaldir.“ 


15 Þá gengu Pharisei burt og settu 
ráð saman að þeir gæti veitt hann í 
orðum 


16 og sendu til hans sína lærisveina 
með Herodis þénurum og sögðu: 
„Meistari, vér vitum að þú ert 
sannsögull og kennir Guðs götu í 
sannleika, skeytir ei nokkrum það þú 
fer e1 að mannvirðingum. 

17 Fyrir því seg oss hvað þér líki: 
Hvort leyfist að gefa keisaranum 
skatt eður eigi?“ 


18 En þá Jesús formerkti þeirra 
flátskap sagði hann: „Hvað freisti 
þér mín, hræsnarar? 

19 Synið mér myntina peningsins. 
Og þeir fengu honum peninginn. 

20 Jesús sagði til þeirra: „Hvers er 
þessi mynd og yfirskrift?“ 

21 Þeir sögðu honum: „Keisarans.“ 
Þá sagði hann til þeirra: „Gefið þá 
keisaranum hvað keisarans er og það 
Guði sem Guðs er.“ 

22 Og er þeir heyrðu það undruðust 
þeir, forlétu hann og gengu í burt. 
23 Á þeim sama degi gengu Saducei 
til hans hverjir eð segja upprisuna 
e1g1 vera, spurðu hann að 


24 og sögðu: „Meistari, Moyses hefir 
sagt að ef nokkur andaðist og hefði 
eigi barn eftir þá skyldi bróðir hans 
eiga hans eiginkonu og uppvekja 
sínum bróður sæði. 

25 En hjá oss voru sjö bræður. Hinn 
fyrsti fastnaði sér konu og hann 
andaðist. Og af því að hann hafði 
ekkert sáð lét hann bróður sínum 
eftir sína eiginkonu. 

26 Líka sá annar og hinn þriðji, allt 
til hins sjöunda. 

27 En síðast allra andaðist og konan. 


26 Hvers þeirra sjö verður hún nú 
eignarkona í upprisunni? Því að allir 
þeir hafa hana haft.“ 


29 En Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Þér villist og vitið eigi 
Ritningarnar né heldur Guðs kraft. 
30 Því að í upprisunni munu þeir 
hverki kvongast né sig kvonga láta 
heldur eru þeir sem englar Guðs á 
himni. 

31 En hafi þér eigi lesið hvað af 
Guði er sagt af upprisu framliðinna 
er hann segir: 

32 Eg er Guð Abrahams og Guð 
Ísaaks og Guð Jakobs? Því að Guð er 
eigi Guð dauðra heldur Hhfandi 
manna.“ 

33 Og er fólkið heyrði þetta 
undraðist það hans kenning. 


34 En er Pharise1 heyrðu það hann 
hafði þaggað Saduceos söfnuðust 
þeir saman í eitt 

35 og einn lögvitringur af þeim 
spurði hann að, freistandi hans og 
sagði. 

36 „Meistari, hvert er hið mesta 
boðorð í lögmálinu?“ 

37 En Jesús sagði til hans: „Elska 
skaltu Drottin Guð þinn af öllu þínu 
hjarta og af allri önd(sálu) þinni og 
af öllu þínu hugskoti. 


36 Þetta er hið helsta og mesta 
boðorð. 


39 En annað er þessu líkt: Elska 
skaltu náunga þinn so sem sjálfan 


þig. 


40 Í þessum tveimur boðorðum 
hengur allt lögmál og spámenn.“ 


41 En þá Pharise1 voru til samans 
komnir spurði Jesús þá að 


42 og sagði: „Hvað virðist yður af 
Kristi, hvers son eð hann sé?“ Þeir 
sögðu honum: „Davíðs.“ 


43 Hann sagði til þeirra: „Hvernin 
kallar Davíð hann þá í anda einn 
Drottin er hann segir: 

44 DROTTINN sagði mínum 
Drottni: Sit þú til minnar hægri 
handar þar til eg set óvini þína til 
skarar þinna fóta. 

45 Nú ef Davíð kallar hann Drottin 
hvernin er hann þá hans sonur?“ 


46 Og enginn gat honum orði svarað 
og ei dirfðist nokkur upp frá þeim 
degi hann framar að spyrja. 


23 


1 Þá talaði Jesús til fólksins og til 
sinna lærisveina 

2 og sagði: „Á Moyses stóli sitja 
skriftlærðir og Pharisei. 

3 Allt hvað þeir segja yður þér skulið 
halda það haldið og gjörið. En eftir 
þeirra verkum skulu þér eigi gjöra 
því að þeir segja það og gjöra eigi. 

4 Þeir samanbinda þungar byrðar og 
óbærilegar og leggja þær mönnum á 
herðar en sjálfir þeir vilja e1 áhræra 
þær fingri sínum. 


5 Því að öll sín verk gjöra þeir að 
þeir sjáist af mönnum. Sín 
minningarblöð útþenja þeir og fald 
sinna klæða mikla þeir. 

6 Kær hafa þeir hin fremstu sæti að 
kveldverðum og æðstu sessa í 
samkunduhúsum 

7 og kveðjur á torgum og af mönnum 
rabbí kallaðir verða. 

5 En þér skuluð eigi rabbi kallast því 
að einn er yðar meistari, Kristur, en 
þér allir eruð bræður. 

9 Og öngvan skulu þér yðar föður 
kalla á jörðu því að einn er yðar faðir 
sá sem á himnum er. 

10 Því skulu þér eigi meistari kallast 
því einn er yðar meistari, Kristur. 


11 Sá sem að mestur er yðar sé hann 
yðar þénar. 

12 Því að hver sig upphefur sá mun 
niðurlægjast og hver sjálfan sig 
niðurlægir hann mun upphafinn 
verða. 


13 Vei yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! Hverjir 
himnaríkið afturlokið (læsið) fyrir 
mönnum. Eigi gangi þér þar inn og 
þeim er inn vilja ganga í það þá lofi 
þér eigi. 

14 Ver yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! Hverjir 
ekknahúsin uppetið með 
yfirhylmingu langra bæna. Fyrir það 
munu þér þess meiri fordæming 
öðlast. 


15 Ver yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! Hverjir um 
kringum farið sjó og lönd so að þér 
gjörið einn að Gyðingi og nær hann 
er það orðinn gjöri þér hann að 
helvískum syni tvefalt meir en þér 
eruð. 


16 Vei yður blindum leiðtogurum! 
Þér sem segið: Hver hann sver við 
musterið það sé ekkert en hver hann 
sver við gullið musterið, sá er sekur. 


17 Þér fifl og forblindaðir, hvort er 
meira, gullið eða musterið það er 
gullið helgar“ 


18 Og hver eð sver við altarið, sé 
ekkert, en hver hann sver við það 
offur sem á því er, sá sé sekur. 


19 Þér heimskir og blindir, hvert er 
meira, offrið en altarið það sem 
offrið helgar“? 


20 Fyrir því, hver hann sver við 
altarið sá sver við altarið og allt hvað 
þar er upp á 


21 og hver hann sver við musterið sá 
sver við það og við þann sem þar 
byggir inni 

22 og hver hann sver við himininn sá 
sver við Guðs sæti og við þann sem 
þar upp á situr. 


23 Vei yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! Hverjir 
tlundið myntu, anet og kúmen en 
yfirgefið það hvað þyngst er í 
lögmálinu, einkum: dóminn, 
miskunnsemd og trúna. Þetta byrjaði 


(bar) að gjöra og hitt eigi eftir að 
skilja. 

24 Þér blindir leiðtogarar, sem siið 
myýfluguna en svelgið úlfaldann! 


25 Vei yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! sem 
hreinsið hið ytra bikara og diska en 
innan eru þér fullir ráns og 
óhreininda. 


26 Þú blindur faríseari, hreinsa fyrst 
hið innra á bikörum og diskum so að 
hið ytra verði og hreint. 


27 Vei yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! Hverjir 
líkir eruð forfáguðum leiðum 
framliðinna hver eð utan synast 
mönnum fögur en innan eru þau full 


af dauðra manna beinum og allri 
óþekkt (öllum óþverra). 

28 So og þér skínið að sönnu utan 
fyrir mönnum réttlátir en fyrir innan 
eru þér fullir hræsni og ranginda. 


29 Vei yður skriftlærðum og 
Phariseis, þér hræsnarar! Hverjir 
uppbyggið spámannaleiðin og prýðið 
grafir réttlátra manna 

30 og segið: Ef vér hefðum verið á 
dögum feðra vorra skyldu vær eigi 
verið hafa samlagsmenn í þeirra 
blóði spámannanna. 

31 So beri þér sjálfir yður vitni að 
þér eruð synir þeirra sem 
spámennina aflifuðu. 


32 Nú vel, uppfyllið mæling feðra 
yðvara. 


33 Þér eiturormar og nöðrukyn, 
hvernin vilji þér umflyja helvíska 
fyrrrdæming? 

34 Fyrir því sjáið: Eg sendi til yðar 
spámenn, spekinga og skriftlærða 
menn og nokkra af þeim munu þér 
lífláta og krosstesta og suma munu 
þér húðstrykja í samkunduhúsum 
yðar og af annarri borg í aðra munu 
þér þá ofsækja, 

35 so að yfir yður komi allt réttlátt 
blóð sem á jörðina er úthellt í frá 
blóði Abels réttláta allt til blóðs 
Lacharie sonar Barakía, hvern þér 
drápuð á milli musteris og altarisins. 


36 Sannlega segi eg yður að allt 
þetta mun koma yfir þessa kynslóð. 


37 Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem 
aflífar spámennina og grýtir þá sem 
til þín eru sendir! Hversu oft hefi eg 
viljað samansafna sonum þinum líka 
sem að hæna safnar ungum sínum 
undir vængi sér og þér hafið eigi 
viljað! 

38 Sjáið, yðvart hús skal yður í eyði 
látið verða. 

39 Því að eg segi yður: Þér munuð 
e1g1 sjá mig upp frá þessu þar til þér 
segið: Blessaður sé sá sem kemur í 
nafni Drottins.“ 


24 


1 Og sem Jesús gekk út af musterinu 
þá gengu hans lærisveinar til hans að 
þeir syndu honum bygging 
musterisins. 

2 En Jesús sagði til þeirra: „Sjái þér 
ekki allt þetta? Sannlega segi eg yður 
að hér mun eigi eftir látast steinn yfir 
steini sá er eigi mun niðurbrotinn 
verða.“ 


3 En sem hann sat á fjallinu Oliveti 
gengu hans lærisveinar að honum 
heimuglega og sögðu: „Seg þú oss 
hvenar þetta mun ske og hvert teikn 
er þinnar tilkomu og veraldarinnar 
enda. 


4 “ En Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Sjáið til að enginn villi yður. 
5 Því að margir munu koma undir 
mínu nafni og segja: Eg em Kristur, 
og þeir munu marga villa. 

6 Þér munuð heyra bardaga og 
hernaðartiðindi. Sjáið til að þér 
skelfist ekki því að allt þetta hlýtur 
að ske. Þó er þá enn eigi endirinn 
kominn. 


71 Því að þar mun ein þjóð hefja sig 
upp í móti annarri og ríki í móti ríki. 
Drepsóttir og hungur og jarðskjálftar 
munu þar verða í ymsum stöðum 


ð en allt þetta eru upphöf 
harmkvælanna. 


9 Þá munu þeir ofurselja yður í 
harðkvæli og yður munu þeir lífi 
firra (drepa) og þér verðið hataðir af 
öllum þjóðum fyrir míns nafns sakir. 


10 Og þá munu margir hneykslun 
fyllast og innbyrðis hver annan 
svíkja og hver annan að hatri hafa. 

11 Og margir falsspámenn munu sig 
upphefja og margan afvegaleiða. 

12 Og af því að ranglætið mun 
yfirgnæfa mun kærleikurinn margra 
kólna. 

13 En hver eð staðfastur blífur allt til 
enda sá mun hólpinn verða. 

14 Og þetta evangelrum (Guðspjall) 
ríkisins mun prédikað verða um allan 


heim til vitnisburðar yfir allar þjóðir 
og þá mun endirinn koma. 

15 Nær þér sjáið nú svívirðing 
eyðslunnar (af hverri sagt er fyrir 
spámanninn Daniel) standa í helgum 
stað — hver það les hann 
hyggi(athugi) þar að — 

16 hverjir þá eru á Gyðingalandi flyi 
þeir á fjöll 

17 og hver hann er á ræfri fari sá ei 
ofan nokkuð að taka úr sínu húsi 

18 og sá sem á akri er snúi hann ei 
aftur að taka upp kyrtil sinn. 

19 og vei hverjum þeim er þungaðar 
eru, og hverjum þeim er hafa börn á 
brjósti 


20 Af þvi biðjið að yðar flótti ske 
e1g1 um vetur eður á þvottdegi. 

21 Því að þá mun verða so stór 
hörmung hvilík að eigi var í frá 
upphafi veraldar allt til þessarar 
stundar og eigi heldur verða mun. 


22 Og nema það að þessir dagar sé 
styttir verður ekkert hold hólpið. En 
fyrir útvaldra sakir þá eru þessir 
dagar forstyttir. 


23 En ef nokkur segir þá til yðar: 
Sjá, hér er Kristur, eður, Þar, þá 
skulu þér eigi því trúa. 

24 Því að upp munu rísa falskristar 
og falsspámenn og þeir munu gjöra 
stór tákn og undur so að í villu munu 
leiðast (ef ske mætti) einnin útvaldir. 


25 Sjáið, eg sagði yður það fyrir. 

26 Nú ef þeir segja til yðar: Sjáið, 
hann er á eyðimörku, þá gangið eigi 
út. Sjáið, hann er í launkofum, þá 
trúið eigi. 

21 Því að so sem elding út gengur af 
uppgöngu og skín allt til niðurgöngu 
líka mun vera tilkoma Mannsins 
sonar. 


268 Því að hvar helst að hræið er 
þangað munu ernirnir safnast. 


29 En strax eftir hörmung þessara 
daga mun sólin sortna og tunglið eigi 
sitt ljós gefa og stjörnur munu af 
himni hrapa og kraftar himnanna 
munu bifast (hristast). 


30 Og þá mun skína teikn Mannsins 
sonar á himni og munu sér þá kveina 
allar kynkvíslir Jarðar og þeir munu 
sjá Mannsins son komandi í skyjum 
himins með krafti miklum og 
tignarveldi. 


31 Og sína engla mun hann útsenda 
með lúðraþeytingu mikilli og hans 
útvöldum munu þeir samansafna af 
fjórum vindum, frá ystu álfum 
himnanna og allt til þeirra 
endimarka. 

32 Af fíkjutrénu lærið ettirlíking. 
Nær eð þess kvistur gjörist frjór og 
laufin útspretta þá viti þér það 
sumarið er í nánd. 

33 Líka so, nær eð þér sjáið allt þetta 
þá vitið að það er nærri, fyrir dyrum. 


34 Sannlega segi eg yður að þessi 
kynslóð mun eigi forganga (líða) þar 
til að allt þetta sker (gerist). 

35 Himinn og jörð munu forganga en 
min orð munu eigi forganga. 


36 En af þeim degi eður stundu veit 
enginn og ekki englar á himnum 
nema minn faðir einnsaman. 

37 En líka sem var um daga Noe 
(Nóa) so mun og verða í tilkomu 
Mannsins sonar. 


38 Því so sem þeir voru á þeim 
dögum fyrir flóðið að þeir átu, þeir 
drukku, þeir giftust og létu gifta sig, 
allt til þess dags á hverjum Nói gekk 
í örkina 


39 og þeir sættu því ekki þar til að 
flóðið kom og tók þá alla í burt, so 
mun og vera í tilkomu Mannsins 
sonar. 


40 Þá munu tveir á akri vera og mun 
einn upptekinn en annar forlátinn 
verða 


41 og tvær munu í kvernhúsi 
malandi vera og mun ein upptekin og 
önnur forlátin (yfirgefin) verða. 

42 Fyrir því vakið því að þér vitið 
eigi á hverri stundu yðar herra muni 
koma. 


43 En það skulu þér vita að ef 
húsfaðirinn vissi á hverri stundu eð 
þjófurinn kæmi mundi hann vaka og 
láta eigi sitt hús í sundur grafa. 


44 Fyrir því verið þér og reiðubúnir 
því að Mannsins son mun koma á 
þeirri stund þér meinið ekki. 

45 En hver hann er trúr þjón og 
forsjáll sem herrann hefur sett yfir 
sín hjú að hann gefi þeim fæði í 
réttan tíma. 

46 Sæll er sá þjón nær hans herra 
kemru og finnur hann so gjöranda. 


4! Sannlega segi eg yður að hann 
mun hann setja yfir öll sín auðæfi. 


48 En ef sá vondi þjón segir í sínu 
hjarta: Minn herra gjörir dvöl á að 
koma, 

49 og tekur að slá sína samlagsþjóna, 
etur og drekkur með 
drykkjurútörum. 


30 En herra þess þjóns mun koma á 
þeim degi sem hann vonar eigi og á 
þeirri stundu er hann grunar eigi 


51 og í sundur partar hann og setur 
hans hlutskipti með hræsnurum. Þar 
mun vera Óp og tannagnistran. 


25 


1 á mun himnaríki líkt vera tíu 
meyjum hverjar eð tóku sína lampa 
og gengu út í móti brúðgumanum. 
2 En fimm af þeim voru fávísar og 
fimm forsjálar. 


3 Þær sem fávísar voru tóku sína 
lampa en tóku þó ekkert viðsmjör 
(olíu) með sér 

4 en hinar forsjálu tóku í sínum 
kerum viðsmjör með lömpunum. 


5 Og er brúðguminn gjörði dvöl á að 
koma syfjaði þær allar og sofnuðu. 

6 En um miðnætti kom kall: Sjáið, 
brúðguminn kemur, gangi þér út í 
móti honum. 

7 Þá stóðu upp allar þessar meyjar 
og prýddu sína lampa. 


5 En þær fávísu sögðu til hinna 
forsjálu: Gefið oss af viðsmjöri yðru 
því að vorir lampar slokkna út. 


9 Hinar forsjálu svöruðu og sögðu: 
Nei, má vera að ei sé nóg fyrir oss og 
so yður. Fari þér heldur til 
sölumanna og kaupið yður. 


10 En er þær gengu að kaupa kom 


brúðguminn og þær sem reiðubúnar 
voru gengu með honum inn til 


brúðkaupsins og hurðinni var 
afturlokað (læst, lokað og læst). 


11 Að síðustu komu og hinar aðrar 
meyjar og sögðu: Herra, herra, lúk 
þú upp (opna) fyrir oss. 

12 En hann svaraði og sagði til 
þeirra: Sannlega segi eg yður að eg 
þekki yður eigi. 

13 Fyrir því vakið það þér vitið eigi 
þann dag og stund á hverri Mannsins 
son mun koma. 

14 Líka sem sá maður er ferðaðist 
langt burt kallaði sína þjóna og fékk 
þeim sitt góss. 

15 Og einum fékk hann fimm pund 
en öðrum tvö, hinum þriðja eitt, 


hverjum manni eftir sínum formætti 
(hæfni), og ferðaðist strax af stað. 


16 Þá gekk sá til sem fimm pund 
hafði meðtekið og verkaði með þeim 
sömum og vann þar með önnur fimm 
pund. 


17 Líka einnin sá sem tvö pund hafði 
meðtekið vann og á tvö önnur. 


18 En sá er eitt hafði meðtekið fór 
burt, gróf í jörðu og faldi þar síns 
herra fé. 


19 En ettir langan tíma liðinn kom 
herrann þessara þjóna og hélt 
reikningskap við þá. 

20 Þá gekk sá til sem fimm pund 
hafði meðtekið og færði honum 
önnur fimm pund og sagði: Herra, 


fimm pund fékkstu mér. Sjá, önnur 
fimm hefi eg á unnið. 


21 Hans herra sagði honum: Ey þú 
hinn góði og trúlyndi þjón. Af því þú 
vart trúr yfir litlu þá mun eg setja þig 
yfir mikið. Gakk inn í þíns herra 
fögnuð. 


22 Þá gekk og sá að sem tvö pund 
hafði meðtekið og sagði: Herra, tvö 
pund fékkstu mér. Sjá, önnur tvö 
pund hefi eg áunnið. 


23 Hans herra sagði til hans: Ey þú, 
hinn góði þjón og trúlyndi. Það þú 
vart trúr yfir fáu mun eg setja þig 
yfir mikið. Gakk inn í þíns herra 
fögnuð. 


24 Þá gekk sá að sem eitt pund hafði 
meðtekið og sagði: Herra, eg veit að 


þú ert harður mann. Þú uppsker hvar 
þú sáðir eigi og samansafnar hvar þú 
dreifðir ei. 


25 Og óttasleginn fór eg burt og faldi 
pund þitt í jörðu. Sjá, þar hefir þú 
það hvað þitt er. 

26 En hans herra svaraði og sagði til 
hans: Þú vondur þjón og latur! Vissir 
þú að eg sker upp hvar eg sáði eigi 
og samansafna hvar eg dreifði eigi, 
21 því byrjaði (bar) þér að fá minn 
pening veslunarmönnum (vixlara) og 
nær eg kæma hefða eg hvað mitt er 
til mín tekið með ábata (vöxtum). 


28 Fyrir því takið af honum það 
pund og gefið honum sem tíu pund 
hefir. 


29 Því að hver sem hefur honum 
gefið verða og mun hann nægð hafa 
en hver eð eigi hefur frá þeim mun 
tekið verða og það hann hefur. 

30 Og þeim ónyta þjón kasti þér í hin 
yðstu myrkur. Þar mun vera óp og 
tannagnístran. 


31 En þá Mannsins son mun koma í 
sínu tignarveldi og allir helgir englar 
með honum, hann mun þá sitja í sæti 
sins veldis 


32 og allar þjóðir munu 
samansafnast fyrir honum. Og hann 
mun þá sundurskilja hvora frá öðrum 
so sem hirðir sundurgreinir sauði frá 
kiðum (geitum). 


33 Og sauðina mun hann skipa til 
sinnar hægri handar en kiðin til 
vinstri. 


34 Þá mun konungurinn segja til 
þeirra sem á hans hægri hönd eru: 
Komi þér, blessaðir föður míns, og 
eignist það ríki sem yður var tilbúið 
frá upphafi veraldar. 

35 Því að hungraður var eg og þér 
gáfuð mér að eta, þyrstur var eg og 
þér gáfuð mér að drekka, gestur var 
eg og þér hystuð mig, 

36 nakinn var eg og þér klædduð 
mig, sjúkur var eg og þér vitjuðuðu 
min, í myrkvastofu (fangelsi) var eg 
og þér komuð til mín. 


37 Þá munu hinir réttlátu svara 
honum og segja: Herra, hvenar sáum 


vær þig hungraðan og söddum þig 
eða þyrstan og gáfum þér að drekka? 
38 Eða hvenar sáum vér þig 
sestkominn og hystum þig eða 
nakinn og klæddum þig? 


39 Eða hvenar sáum vær þig sjúkan 
eða í myrkvastofu og komum til þín? 


40 Og konungurinn mun svara og 
segja til þeirra: Sannlega segi eg 
yður: Hvað þér gjörðuð einum af 
þessum mínum minnstum bræðrum 
það gjörðu þér mér. 

41 Þá mun hann og segja til þeirra 
sem til vinstri handar eru: Farið burt 
frá mér, þér bölvaðir, í eiliífan eld 
þann sem fyrirbúinn er fjandanum og 
hans árum. (djöflinum og hans 
englum, föllnu englum) 


42 Því að hungraður var eg og þér 
gáfuð mér eigi að eta, þyrstur var eg 
og þér gáfuð mér eigi að drekka, 

43 gestur var eg og þér hystuð mig 
e1g1, nakinn var eg og þér klædduð 
mig e1gi1, sjúkur og í myrkvastofu var 
eg og þér vitjuðuð mín eigi. 

44 Þá munu þeir svara og segja: 
Herra, hvenar sáum vér þig 
hungraðan eður þyrstan, gest eða 
nakinn, sjúkan eður í myrkvastofu og 
höfum þér ekki þjóna? 

45 Þá mun hann svara þeim og segja: 
Sannlega segi eg yður: Hvað þér 
gjörðuð eigi einum af þessum inum 
minnstu það gjörðuð þér mér eigi. 


46 Og munu þeir þá ganga í eilífar 
píslir (refsingar) en réttlátir í eilift 
líf.“ 

26 

1 Og það gjörðist þá Jesús hafði 
lyktað öll þessi orð sagði hann til 
sinna lærisveina: 


2 „Þér vitið að eftir tvo daga verða 
páskar. Og Mannsins son mun 
ofurseljast að hann krossfestur 
verði. “ 


3 Þá samansöfnuðust 
kennimannahöfðingjar, skriftlærðir 
og öldungar lýðsins í höll 
kennimannahöfðingjas, þess er 
Kaifas hét, 


4 og samsettu ráð hvernin þeir gæti 
með slægð gripið Jesú og liflátið. 

5 En þeir sögðu: „Eigi á 
hátíðardeginum so að eigi verði 
upphlaup með fólkinu.“ 


6 En þá Jesús var nú í Bethania, í 
húsi Símonar vanheila 


7 gekk kona að honum, hafandi buðk 
dyrlegs alabaster smyrslavatns og 
hún hellti því yfir höfuð honum er 
hann sat við borðið. 

ö En er það sáu hans lærisveinar 
þykktust þeir við og sögðu: „T1l 
hvers er þessi spilling“? 

9 Þetta vatn hefði mátt seljast fyrir 
mikið og gefast fátækum. 


10 “ En er Jesús fornam (skildi) það 
sagði hann til þeirra: „Hvað eru þér 
Yfnir (argir) við þessa konu? Því að 
gott verk gjörði hún á mér. 

11 Fátæka hafi þér jafnan hjá yður en 
mig hafi þér eigi alla tíma. (Fimmta 
Mósebók/Deuteronomy 15:11) 

12 Það hún hellti sínu smyrslavatni 
yfir minn líkama það gjörði hún mér 
til greftrunar. 

13 Sannlega segi eg yður: Hvar helst 
þetta evangelrum prédikað verður í 
öllum heimi mun sagt verða í hennar 
minning hvað hún hefur gjört.“ 


14 Þá gekk burt einn af tólf, sá er 
Júdas Iskaríot hét, til 
kennimannahöfðingja 


15 og sagði til þeirra: „Hvað vilji þér 
gefa mér og mun eg selja yður 
hann?“ En þeir buðu honum þrjátigi 
silfurpeninga. 

16 Þaðan í frá leitaði hann lægs það 
hann sviki hann. 


17 En á fyrsta sætubrauðsdegi gengu 
lærisveinarnir til Jesú og sögðu til 
hans: „Hvar vilt þú að vér tilreiðum 
þér páskalambið að eta?“ 


18 En Jesús sagði: „Fari þér í 
borgina til nokkurs og segið honum: 
Meistarinn lætur segja þér: Minn 
tími er í nánd, hjá þér vil eg páska 
halda með lærisveinum minum.“ 

19 Og lærisveinarnir gjörðu so sem 
Jesús hafði þeim boðið og reiddu til 
páskalambið. 


20 En að kveldi komnu setti hann sig 
til borðs með tólf sinum 
lærisveinum. 


21 Og er þeir átu sagði hann: 
„sannlega segi eg yður að einn yðar 
mun svíkja mig.“ 

22 Þeir hryggðust mjög við það og 
tóku allir til að segja: „Er eg það 
nokkuð, herra“ 


23 En hann svaraði og sagði: „Sá er 
hendinni drepur í fatið með mér, sá 
mun mig forráða. (svíkja) 

24 Mannsins son mun að sönnu fara 
so sem skrifað er af honum en vei 
þeim manni fyrir hvern Mannsins 
son mun forráðinn verða! Betra væri 
honum að sá sami maður hefði aldrei 
fæddur verið.“ 


25 Þá svaraði Júdas, sá er forréð 
hann, og sagði: „Er eg það nokkuð, 
rabbí?“ Hann sagði til hans: „Þú 
sagðir það.“ 

26 En þá þeir neyttu tók Jesús 
brauðin, gjörði þakkir og braut það, 
gaf sinum lærisveinum og sagði: 
„lakið og etið, þetta er mitt hold.“ 
27 Hann tók og kaleikinn, gjörði 
þakkir, gaf þeim og sagði: „Drekkið 
allir hér 

28 því það er mitt blóð ins nýja 
testamentis, hvört eð úthellist fyrir 
marga til syndanna fyrirgefningar. 
29 En eg segi yður að eg mun eigi 
héðan í frá drekka af þessum 
vínviðarins ávexti allt til þess dags er 


eg mun drekka það nytt með yður í 
mins föðurs ríki.“ 


30 Og að lofsöngnum sögðum gengu 
þeir út í fjallið Olhveti. 

31 Þá sagði Jesús til þeirra: „Á 
þessari nóttu munu þér allir 
hneykslast á mér. Því að skrifað er: 
Hirðirinn mun eg slá og sauðir 
hjarðarinnar munu í sundur tvístrast. 
32 En ettir það eð eg er upprisinn 
mun eg ganga fyrir yður í Galilea.“ 
33 Pétur svaraði og sagði til hans: 
„Og þó allir skammfyllist við þig þá 
skal eg þó aldrei skammfyllast þér.“ 
34 Jesús sagði til hans: „Sannlega 
segi eg þér að á þessari nótt áður en 


haninn galar muntu afneita mér 
þrisvar.“ 


35 Pétur sagði til hans: „Einnin þó 
mér byrjaði (bæri) með þér að deyja 
skyldi eg eigi neita þér.“ Slíkt hið 
sama sögðu og allir lærisveinarnir. 
36 Jesús kom þá með þeim í það 
gerðistún sem kallaðist Getsemane 
og sagði til sinna lærisveina: „Sitjið 
hér á meðan eg fer þangað og biðst 
fyrir.“ 

37 Og hann tók með sér Petrum og 
tvo sonu Zebedei, tók síðan til að 
hryggvast og harmþrunginn að 
verða. 

38 Hann sagði þá til þeirra: „Hrygg 
er sála mín allt til dauða. Blífið hér 
og vakið með mér.“ 


39 Og hann gekk litlu eina fram 
lengra, féll fram á sína ásjónu 
biðjandi og sagði: „Faðir minn, ef 
mögulegt er þá líði af mér kaleikur 
þessi. En eigi so sem eg vil heldur so 
sem þú vilt.“ 

40 Og hann kom til sinna lærisveina 
og fann þá sofandi og sagði til 
Péturs: „Gastu ekki eina stund vakað 
með mér? 

41 Vaki þér og biðjið so að þér fallið 
eigi í freistni. Andinn er að sönnu 
reiðubúinn en holdið er breyskt. 
(veikt)“ 

42 Í annað sinn gekk hann enn burt 
og bað, segjandi: „Faðir minn, ef 
þessi kaleikur má eigi af mér líða 


utan eg drekki hann, þá verði þinn 
vilji.“ 

43 Og hann kom aftur og fann þá 
sofandi og þeirra augu voru full af 
svefni. 

44 Og hann lét þá kyrra og gekk í 
burt aftur og bað í þriðja sinn, 
segjandi inu sömu orð. 


45 Þá kom hann til sinna lærisveina 
og sagði til þeirra: „Ó já, vilji þér nú 
sofa og hvílast. Sjáið, sú stund tekur 
að nálgast að Mannsins son mun 
ofurseljast í syndugra hendur. 

46 Standið upp, förum vær. Sjáið, 


hann tekur að nálgast sá er mig 
forræður.(svikur)“ 


4 Og sem hann var þetta að tala, 
sjá, að Júdas, einn af tólf, kom og 
með honum flokkur mikill með 
sverðum og stöngum, útsendir af 
kennimannahöfðingjum og 
öldungum lýðsins. 


468 En sá er hann forréð gaf þeim 
teikn og sagði: „Hvern helst eð eg 
kyssi, sá er það, haldið honum. 


49 Og jafnsnart gekk hann að Jesú 
og sagði: „Heill sért þú, rabbi“ og 
kyssti hann. 

50 En Jesús sagði til hans: „Minn 
vinur, hvar til komst þú hingað?“ Þá 
gengu þeir þangað að, lögðu hendur 
á Jesús og gripu hann. 

51 Og sjá, að einn út af þeim sem 
með Jesú voru rétti út höndina, 


rykkti sinu sverði og sló þjón 
kennimannahöfðingjans og hjó af 
hans eyra. 


52 Þá sagði Jesú til hans: „Snú þú 
sverði þínu aftur í sína slíður. Því að 
hverjir sem sverðið taka þeir munu 
fyrir sverði farast. 


53 Eður meinar þú að eg kunni ekki 
að biðja föður minn að hann skikkaði 
mér meir en tólf legiom(leg1on) 
engla? 

54 Eða hvernin uppfyllast þá 
Ritningarnar? So byrjar(ber) að ske 
skuli.“ 

55 Á þeim tíma sagði Jesús til 
fólksins: „Þér eruð útgengnir líka 
sem til annars spillvirkja með 
sverðum og stöngum að höndla mig. 


Daglega hefi eg þó hjá yður setið og 
kennt í musterinu og þér hafið mig 
e1g1 grIpIð. 

56 En allt þetta er skeð so að 
uppfylldust Ritningar 
spámannanna.“ Þá forlétu(yfirgáfu) 
hann allir lærisveinarnir og flýðu. 


5/ En þeir sem Jesús höfðu gripið 
leiddu hann til Kaifas 
kennimannahöfðingja, hvar eð 
skriftlærðir og öldungar voru 
samankomnir. 


58 En Pétur fylgdi honum eftir langt 
í burt frá allt í forbyrgi (höll) 
kennimannahöfðingjans og gekk inn, 
settti sig hjá þénörunum so að hann 
sæi hver endir á yrði. 


59 En kennimannahöfðingjar og allt 
ráðið leituðu ljúgvitna í gegn Jesú 
svo að þeir gætu selt hann í dauðann 
60 En fundu engin. Og þó að mörg 
falsvitni gengi fram að þá fundu þeir 
engin. En að síðustu gengu tveir 
falsvottar fram 

6l og sögðu: „Þessi sagði: Eg get 
niðurbrotið musteri Guðs og eftir 
þrjá daga það upp aftur byggt.“ 

62 Kennimannahöfðinginn stóð upp 
og sagði til hans: „Svarar þú öngu til 
þessa sem þeir vitna í móti þér?“ 

63 En Jesús þagði. 
Kennimannahöfðinginn ansaði og 
sagði til hans: „Eg særi þig fyrir 
lítanda Guð að þú segir oss ef þú ert 
Kristur, sonur Guðs.“ 


64 Jesús sagði: „Þú sagðir það. Þó 
segi eg yður: Hér eftir mun það ske 
að þér munuð sjá Mannsins son sitja 
til hægri handar Guðs kraftar og 
komanda í skýjum himins.“ 


65 Þá reif kennimannahöfðinginn sín 
klæði og sagði: „Hann guðlastaði. 
Hvað þurfum vær vitnanna við? Sjá, 
þér heyrðuð nú sjálfir hans 
guðlastan. 


66 Hvað virðist yður?“ Þeir svöruðu 
og sögðu: „Hann er dauðans sekur.“ 
67 Þá spyttu þeir í hans ásján(andlit) 
og börðu hann með hnefum en aðrir 
gáfu pústra (slóu hann utanundir) í 
hans andlit 

68 og sögðu: „Spá þú oss, Kristur, 
hver sá er sem þig sló!“ 


69 En Pétur sat út í fordyrinu. Og 
ambátt ein gekk að honum og sagði: 
„Og þú vart með þessum Jesú af 
Galilea.“ 


70 En hann neitaði fyrir öllum og 
sagði: „Eg veit eigi hvað þú segir.“ 
71 En sem hann gekk út um dyrnar 
leit hann ein önnur og sagði til þeirra 
sem þar voru: „Þessi var og með 
Jesú af Naðsaret. 


712 Og í annað sinn neitaði hann með 
eiði og sagði: „„E1 þekki eg þann 
mann.“ 

13 Og innan skamms gengu þeir að 
sem þar stóðu og sögðu til Petro: 
„Að sönnu ertu og einn af þeim því 
að þitt mál opinberar þig.“ 


14 Þá tók hann að formæla sér og 
sverja að eigi þekkti hann þann 
mann. Og jafnsnart gól haninn. 


75 Og þá minntist Pétur orða Jesú er 
hann sagði til hans: „Áður en haninn 
galar muntu neita mér þrisvar.“ Og 
hann gekk út og grét beisklega. 


21 


1 En að morni gengu allir 
kennimannahöfðingjar og öldungar 
lyðsins saman í ráð móti Jesú so að 
þeir gætu hann líflátið. 


2 Og þeir bundu hann og leiddu í 
burt og ofurseldu hann pontverskum 
Pilato landsdómara. 


3 Þá er Júdas, sá er hann hafði 
forráðið, leit það að hann var til 


dauða dæmdur iðraðist hann þess og 
færði aftur kennimannahöfðingjum 
og Öldungum lyðsins þá þrjátigu 
silfurpeninga 

4 og sagði: „Misgjört hef eg það eg 
forréð saklaust blóð!“ En þeir sögðu: 
„Hvað kemur það við oss? Sjá þú þar 
fyrir.“ 

5 Og hann snaraði þeim 
silfurpeningum í musterið, fór þaðan, 
gekk í burt og hengdi sjálfan sig í 
snöru. 

6 En kennimannahöfðingjar tóku 
silfurpeningana og sögðu: „Eigi 
hæfir að vér látum þá í guðskistuna 
því að það er blóðsverð.“ 


7 En að samteknu ráði keyptu þeir 
meður þeim einn leirsmiðsakur 
vegföröndum til greftrunar. 


ð Fyrir það er sá akur kallaður 
Blóðsakur allt til þessa dags. 


9 Þá er uppfyllt hvað sagt er fyrir 
Jeremiam spámann, segjandi: „Og 
þeir tóku þá þrjátigi silfurpeninga er 
hinn seldi með bítalaður varð hvern 
þeir keyptu af sonum Ísraels 

10 og hafa gefið þá fyrir 
lerrkerasmiðsakur eftir því sem 
Drottinn hafði mér boðið.“ 
(Sakaria/Zecharia 11:12-13) 


11 En Jesús stóð frammi fyrir 
landsdómaranum. Og landsdómarinn 
spurði hann að og sagði: „Ertu 


konungur Gyðinga?“ En Jesús sagði 
til hans: „Þú segir það.“ 

12 Og sem hann klagaðist af 
kennimannahöfðingjum og 
öldungum svaraði hann öngu. 


13 Þá sagði Pílatus til hans: „Heyrir 
þú ekki hversu harlega þeir ásaka 
þig?“ 

14 Og eigi svaraði hann honum til 
nokkurs orðs so að dómarinn 
undraðist það næsta. 


15 En á hátíðardeginum var 
landsdómarinn vanur fólkinu lausan 
að láta einn bandingja hvern helst 
þeir vildu. 


16 En þá hafði hann einn frábæran 
bandingja sá er Barrabas hét. 


17 Sem þeir voru til samans komnir 
sagði Pílatus til þeirra: „Hvorn vilji 
þér að eg láti yður lausan: Barrabam 
eða Jesús sá er kallast Kristur?“ 


18 Því að hann vissi vel að þeir 
höfðu fyrir öfundar sakir ofurselt 
hann. 


19 Og sem hann sat á dómstólinum 
sendi hans húsfrú til hans og lét 
segja honum: „Haf þú ekkert með 
þennan réttláta því að margt hefi eg 
liðið í dag í svefni fyrir hann.“ 

20 En kennimannahöfðingjar og 
öldungar réðu fólkinu að það skyldi 
biðja um Barrabam en Jesú skyldu 
þeir fyrirfara. 


21 Landsdómarinn svaraði þá og 
sagði til þeirra: „Hvorn af þessum 


tveimur vilji þér að eg láti yður 
lausan?“ Þeir sögðu: „Barrabam!“ 
22 Pílatus sagði til þeirra: „Hvað 
skal eg gjöra af Jesú hver eð Kristur 
kallast?“ Þeir sögðu honum allir: 
„Lát hann krossfestast!“ 


23 En landsdómarinn sagði: „Hvað 
hefir hann þess 1llt gjört?“ En þeir 
kölluðu því meir, segjandi: 
„Krossfestist hann!“ 

24 Og er Pílatus sá það hann fékk 
ekki að gjört heldur það að þar yrði 
enn meira upphlaup af tók hann vatn 
og þvoði hendurnar fyrir fólkinu og 
sagði: „Saklaus em eg af blóði þess 
hins réttláta. Sjái þér til.“ 


25 Allur lýðurinn svaraði og sagði: 
„Hans blóð komi yfir oss og yfir 
sonu vora!“ 


26 Þá lét hann þeim Barrabam lausan 
en húðstryktan Jesú gaf hann þeim 
ofur að hann krossfestist. 


27 Þá höfðu striðsveinar 
landsdómandans Jesú meður sér inn í 
þinghúsið. Og þeir söfnuðu saman að 
honum allt liðið 


28 og afklæddu hann. Þeir lögðu yfir 
hann purpuramöttul(rauða kápu) 


29 og fléttuðu kórónu af þyrnum og 
settu upp á hans höfuð og reyr í hans 
hægri hönd og beygðu knén fyrir 
honum, spéuðu hann og sögðu: 
„Heill sértu, konungur Gyðinga 


s 


30 og hræktu á hann, tóku 
reyrvöndinn og börðu um höfuð 
honum. 


31 Og eftir það þeir höfðu spottað 
hann færðu þeir hann úr möttlinum 
og færðu hann aftur í sinn klæðnað 
og leiddu hann út að þeir krosstfestu 
hann. 


32 En er þeir gengu út fundu þeir 
mann af Cirenia, Símonem að nafni. 
Honum þrengdu þeir til að hann bæri 
hans kross. 

33 Og er þeir komu í þann stað sem 
kallaðist Golgata, hvað er þýðist 
„Hausaskeljastaður“, 

34 gáfu þeir honum edik að drekka 


galli blandað. Og er hann smakkaði 
það vildi hann eigi drekka. 


35 En sem þeir höfðu krossfest hann 
skiptu þeir klæðum hans, kastandi 
þar um þrautkesti,so að uppfylldist 
hvað sagt er fyrir spámanninn er 
hann segir: „Þeir skiptu með sér 
klæðum mínum og yfir mínu fati 
köstuðu þeir hlutkesti.“ 
(Sálmarnir/Psalms 22:18) 


36 Og þar sátu þeir og varðveittu 
hann. 


37 Og upp yfir hans höfði festu þeir 
hans dauðasök skrifaða: „ÞESSI ER 
JESÚS, KONUNGUR GYÐINGA.“ 


38 Þá voru og krossfestir með 
honum tveir spillvirkjar, einn til 
hægri handar og einn til hinnar 
vinstri. 


39 Og þeir sem þar gengu hjá hæddu 
hann, skakandi höfuð sin 

40 og sögðu: „Þú sem niðurbrytur 
musteirð og uppbyggir það aftur á 
þrimur dögum, frelsa þú sjálfan þig! 
Ef þú ert Guðs sonur þá stig þú ofan 
af krossinum!“ 


41 Líka einnin spottuðu hann 
kennimannahöfðingjar með 
skriftlærðum og öldugnum og sögðu: 


42 „Aðra frelsaði hann, sig sjálfan 
getur hann eigi frelsað! Ef hann er 
konungur Ísraels stígi hann nú af 
krossinum og munu vér trúa honum! 
43 Hann trúði á Guð, hann frelsi 
hann nú ef hann vill því að hann 
sagði: Eg em Guðs sonur.“ 


44 Og um það sama hæddu hann og 
spillvirkjarnir þeir með honum voru 
krossfestir. 


45 En í frá séttu stund gjörðist 
myrkur yfir allt landið til níundu 
stundar. 


46 Og nærri níundu stund kallaði 

Jesús hárri röddu og sagði: „Eli, Elí, 
lama sabatani?“ Það er: „Guð minn, 
Guð minn, hvar fyrir forléstu mig?“ 


47 En nokkrir af þeim sem stóðu þar 
og heyrðu það sögðu: „Þessi kallar 
Elham.“ 


48 Og jafnsnart hljóp einn af þeim 
til, tók njarðarvött og fylldi af ediki 
og setti hann ofan á reyrlegg og gaf 
honum að drekka. 


49 En aðrir sögðu: „Vert kyrr, sjáum 
hvert Elías kemur að frelsa hann!“ 


50 Jesús kallaði enn upp í annað sinn 
hárri röddu og gaf upp andann. 

51 Og sjá, að tjaldið musterisins í 
sundurrifnaði í tvo parta frá 
ofanverðu og allt til niður í gegnum. 
52 Og jörðin skalf og björgin 
klofnuðu og grafir framliðinna lukust 
upp og margir líkamir heilagra risu 
upp þeir eð sváfu 

53 og gengu eftir hans upprisu úr 
graufunum, komu og í hina heilögu 
borg og auglystust þar mörgum. 

54 En höfuðsmaðurinn og þeir sem 
með honum voru að varðveita Jesú, 
þá þeir sáu jarðskjálftann og það 


hvað þar skeði urðu þeir mjög 
óttaslegnir og sögðu: „Sannlega var 
þessi Guðs sonur.“ 


55 Þar voru og margar konur langt í 
frá sem sáu það hverjar Jesú höfðu 
eftirfylgt af Galilega og honum 
höfðu þjónað, 

56 meðal hverra var María 
Magdalena og María, móðir Jacobi, 
og Jóses og móðir þeirra 
Lebedeisona. 

5/ En að kveldi kom nokkur mann 
ríkur af Arimathea, Jósef að nafni, 
hver eð sjálfur var og lærisveinn 
Jesu. 

56 Hann gekk til Pilato og beiddi um 


líkama Jesú. Þá skipaði Pílatus að 
honum skyldi fást líkið. 


59 Og er Jósef hafði tekið við líkinu 
sveipaði hann það í hreinn lérefti 

60 og lagði það í sína eigin nýja gröf 
hverja hann hafði úthöggva látið í 
steini og velti að dyrunum 
grafarinnar stórum steini og gekk í 
burt. 


61 Þar var María Magdalena og 
önnur María sitjandi gegnt yfir frá 
gröfinni. 


62 En annan dag, þann sem eftir 
affangadaginn er, söfnuðust saman 
kennimanahöfðingjar og Pharisei til 
Pilato 


63 og sögðu: „Herra, vær minnust á 
það að þessi falsari sagði þá er hann 
lifði: Eftir þrjá daga mun eg upp risa. 


64 Af því skipa þú að forvara gröfina 
allt til hins þriðja dags so að eigi 
komi hans lærisveinar og steli 
honum í burt og segi fólkinu að hann 
sé upprisinn af dauða og verði sú hin 
síðari villan argari hinni fyrri.“ 

69 Pílatus sagði til þeirra: „Þar hafi 
þér varðmennina, farið og forvarið 
sem þér kunnið.“ 


66 En þeir gengu í burt og forvöruðu 
gröfina meður varðmönnunum og 
innsigluðu steininn. 


28 


1 En að aftni þvottdagsins, sá er 
hefst að morni hins fyrsta dags 
þvottdaganna, kom María 
Magdalena og hin önnur María að 
sjá gröfina. 


2 Og sjá, þar varð jarðskjálfti mikill. 
Því að engill Drottins sté af himni, 
ekk þar að og velti steininum frá 
dyrunum og sat á honum. 


3 Og hans ásján var sem elding og 
hans klæði hvít sem snjár. 


4 En fyrir Ógninni er af honum var 
urðu varðhaldsmennirnir sem væri 
þeir dauðir. 


5 En engillinn svaraði og sagði til 
kvennanna: „Eigi skulu þér óttast því 
að eg veit að þér spyrjið að Jesú sem 
krossfestur var. 

6 Ei er hann hér, upp er hann risinn 
so sem hann sagði. Komi þér hér og 
sjáið þann stað hvar herrann var 
lagður. 


7 Gangið skyndilega og segið það 
hans lærisveinum að hann sé 
upprisinn af dauða og sjá, að hann 
mun ganga fyrir yður í Galileam. Þar 
munu þér sjá hann. Sjáið, eg sagði 
yður það.“ 

8 Og þær gengu skyndilega frá 
gröfinni meður ótta og fagnaði 
miklum og hlupu so hart að þær 
undirvísuðu það hans lærisveinum. 


9 En meðan þær gengu að kunngjöra 
það hans lærisveinum, sjá, þá mætti 
þeim Jesús og sagði:, Heilar séu þér. 
Og þær gengu til hans og héldu hans 
fótum og krupu fyrir honum niður. 
10 Þá sagði Jesús til þeirra: „Eig1 
skulu þér óttast. Farið og kunngjörið 


minum bræðrum að þeir gangi í 
Galileam og þar skulu þeir mig sjá.“ 


G 


11 En meðan þær gengu á burt, sjá, 
þá komu nokkrir af 
varðhaldsmönnunum í borgina og 
undirvísuðu 
kennimannahöfðingjunum allt hvað 
til hafði borið. 


12 Og þeir söfnuðust saman með 
öldungunum, haldandi ráðstefnu og 
gáfu striðsmönnunum ærna peninga 
13 og sögðu: „Segið: Hans 
lærisveinar komu um nótt og stálu 
honum á meðan vér sváfum. 


14 Og ef það kann að heyrast fyrir 
dómaranum skulu vér stilla hann og 
gjöra að þér séuð traustir.“ 


15 Og þeir tóku peningana og gjörðu 
so sem þeim var kennt. Og þessi 
orðrómur er víðfrægur orðinn meðal 
Gyðinga allt til þessa dags. 

16 En þeir ellefu lærisveinar gengu 
burt í Galileam á eitt fjall það eð 
Jesús hafði þeim fyrirskipað. 

17 Og er þeir sáu hann hnékrupu þeir 
honum en nokkrir efuðu það. 

18 Jesús gekk til þeirra, talaði við þá 
og sagði: „Allt vald er mér gefið á 
himnum og jörðu. 

19 Fyrir því gangi þér út og lærið 
allar þjóðir og skirið þær í nafni 
föður, sonar og heilags anda 


20 og kennið þeim að halda allt hvað 
eg bauð yður. Og sjáið, eg em með 
yður alla daga allt til enda veraldar.“ 
Hér er endi S. Mattheus guðspjalla. 


S. Marcus evangelium 


1 

| Þetta er upphaf 
evangeli1(Guðspjalli) Jesú Krists, 
Guðs sonar, 


2 so sem skrifað er í hjá 
spámönnunum: „Sjá, eg sendi minn 
engil fyrir þínu augliti, sá eð tilreiði 
þinn veg fyrir þér. 


3 Þar er ein hrópandi rödd í 
eyðimörku: Greiði þér vegu Drottins 
og gjörið hans stigu rétta.“ 

4 Jóhannes var í eyðimörku, skirði 


og prédikaði iðrunarskírn til 
syndanna fyrirgefningar. 


5 Og þar gengu út til hans allir af 
Júda og af Jerúsalem að þeir skirðust 
af honum í Jórdan, játandi sínar 
syndir. 


6 En Jóhannes var klæddur með 
úfaldshárum og eitt ólarbelti um 
hans lendar og hann át engisprettur 
og skógarhunang. 


7 Hann prédikaði og sagði: „Sá 
kemur eftir mig sem mér er styrkri 
hvers að eg em eigi verðugur 
framfallandi upp að leysa þvengi 
hans skófata. 


ð Eg skíri yður með vatni en hann 
mun skíra yður með helgum anda.“ 


9 Það varð og á þeim dögum að 
Jesús af Naðsaret úr Galilea kom og 
skirðist af Johanne í Jórdan. 


10 Og strax þá hann sté upp úr 
vatninu sá hann himnana opna og 
helgan anda í dúfulíki ofanstígandi 
yfir hann. 


11 Þá varð og rödd af himnum: „Þú 
ert sonur minn elskulegur að 
hverjum mér vel þóknast.“ 


12 Og þá strax dreif andinn hann á 
eyðimörk. 


13 Þar var hann í fjörutígi dag og 
fjörutígi nátta og freistaðist af 
andskotanum. Hann var þar og með 
villudyrum. Og englar þjónuðu 
honum þar. 


14 En eftir það er Jóhannes var 
gripinn kom Jesús í Galileam og 
prédikaði evangelrum af Guðs ríki, 


15 so segjandi: „Sá tími er nú 
uppfylldur og Guðs ríki nálgast. 
lórist þér og trúið evangelio.“ 


16 En er hann gekk með sjónum í 
Galilea sá hann Simonem og 
Andream bróður hans látandi sín net 
Í sjóinn því að þeir voru fiskarar. 

17 Jesús sagði til þeirra: „Fylgið mér 
eftir og eg mun gjöra það að þér 
verðið fiskendur manna.“ 


18 Strax forlétu (yfirgáfu) þeir sín 
net og fylgdu honum eftir. 


19 Og þá hann var skammt í burt 
þaðan genginn sá hann Jakob son 


Zebedei og Johannem bróður hans 
og þeir voru á skipi bæta að neti. 


20 Og strax þá kallaði hann á þá. Og 
þeir forlétu sinn föður Zebedeum í 
skipinu eftir hjá leiguliðunum og 
fylgdu honum ettir. 


21 Þeir gengu þá til Kapernaum. Og 
strax um þvottdaginn 
(hvíldardaginn) gekk hann inn í 
samkunduhúsið og lærði þá. (kenndi 
þeim) 

22 Og þeim ægði (undraði) hans 
kenning það hann kenndi þeim sem 
af valdi en eigi so sem hinir 
skriftlærðu. 


23 Og einn maður var þar í þeirra 
samkunduhúsi haldinn af óhreinum 
anda. Sá kallaði 


24 og sagði: „Hei, hvað höfum vær 
með þig, Jesús af Naðsaret? Komstu 
að glata (eyða) oss? Eg veit að þú ert 
hinn heilagi Guðs.“ 


25 Jesús straffaði hann og sagði: 
„Þegi þú og far út af manninum. 


26 Og sá óhreini andi hreif hann og 
kallaði upp hárri röddu og fór út frá 
honum. 


27 Og þeir undruðust allir so að þeir 
spurðu að sín á millum, so segjandi: 
„Hvað er þetta? Eða hver er þessi hin 
nýja kenning? Því að af valdi skipar 


hann óhreinum öndum og þeir hlyða 
honum.“ 


28 Og hans rykti (orðstir) gekk strax 
út um Galileahérað. 


29 Þá gengu þeir strax út af 
samkunduhúsinu og komu til húsa 
Símonar og Andree með Jacobo og 
Johanne. 


30 En móðir húsfreyju Péturs lá þar 
krönk (veik) í köldu og strax þá 
sögðu þeir honum til hennar. 


31 Hann gekk þá til, reisti hana upp 
og hélt í hönd hennar og strax þá 
mistti hún köldunnar og þjónaði 
þeim. 


32 En að kveldi komnu þá sólsett var 
fluttu þeir alls kyns sjúka menn og 
djöfulóða til hans. 


33 Og allur borgarmúgur safnaðist 
fyrir dyrunum. 


34 Og hann læknaði marga sem 
kvöldust af ymsum sóttum. Hann rak 
og út marga djöfla. Og eigi leyfði 
hann djöflunum að mæla það þeir 
þekktu hann. 


35 En að morni fyrir dögun stóð 
hann upp, gekk út og fór burt í einn 
eyðistað og baðst þar fyrir. 


36 En Petrus og þeir eð með honum 
voru skunduðu eftir honum 


37 og þá þeir fundu hann sögðu þeir 
honum: „Allir leita að þér.“ 


38 Hann sagði þá til þeirra: „Göngu 
vær í hinar næstu borgir og 
byggðarlög so að eg prédiki og þar 
því til þess kom eg.“ 


39 Hann prédikaði og í þeirra 
samkunduhúsum og um allt 
Galileahérað og rak út djöfla. 


40 Og einn líkþrár maður kom til 
hans, biðjandi hann með hneigðu kné 
og sagði: „Ef þú vilt þá fær þú mig 
hreinsað.“ 


41 En Jesús sá aumur á honum, rétti 
út sína hönd, áhrærði hann og sagði 
honum: „Ég vil. Vertu hreinn.“ 


42 Og þá hann sagði so hvarf strax 
líkþráin af honum og hann varð 
hreinn. 


43 Jesús hastaði á hann og lét hann 
strax frá sér 


44 og sagði honum: „Sjá þú til að þú 
segir það öngum heldur far þú og 
sýn þig prestunum og fórna fyrir 
þinni hreinsun sem Moyses bað til 
vitnisburðar yfir þá.“ 


45 En þá hann kom út hóf hann upp 
og kunngjörði margt þar út af og 
viðfrægði þessi orð so að hann mátti 
eig1 opinberlega innganga í borgina 
heldur var hann þar fyrir utan í 
eyðistöðum. Og margir komu til 
hans úr ýmsum álfum. 

2 

1 Og enn eftir fá daga þá gekk hann 
aftur til Kapernaum. Og er það 
heyrðist að hann var í húsinu 


2 söfnuðust margir saman so að þeir 
höfðu ekki rúm og einnin fyrir utan 
dyrnar. Og hann talaði orðið fyrir 
þeim. 


3 Þar komu nokkrir til hans, færandi 
einn 1ktsjúkan hver eð borinn var af 
fjórum. 


4 Og þá er þeir fengu ei fyrir fólkinu 
fært honum hann opnuðu þeir 
þekjuna upp yfir honum og grófu þar 
í gegnum, létu so sængina niður síga 
sem hinn sjúki lá í. 

5 En er Jesús sá þeirra trú sagði hann 
til hins íktsjúka: „Son minn, þínar 
syndir eru þér fyrirgefnar. 


6 En þar voru nokkrir skriftlærðir, 
sátu þar og hugsuðu í sínum hjörtum: 


7 „Hvernin talar þessi slíka 
guðlastan? Hver má syndirnar 
fyrirgefa nema Guð einn?“ 


ð Jesús fann strax í sínum anda að 
þeir þenktu (hugsuðu) so með sér og 
sagði til þeirra: „Því þenki þér þetta í 
yðrum hjörtum? 


9 Hvert er auðveldara að segja til 
hins iktsjúka: Þér eru þínar syndir 
fyrirlátnar, eða að segja: Statt upp og 
tak sæng þína og gakk héðan? 


10 En að þér vitið það Mannsins 
sonur hefur vald til á jörðu að 
fyrirgefa syndirnar“ þá sagði hann til 
hins íktsjúka: 

11 „Ég segi þér: Statt upp, tak sæng 
þína og gakk í þitt hús.“ 


12 Og strax þá stóð hann upp, tók 
sæng sína og gekk burt þaðan í allra 
augsýn so að allir undruðust og 
heiðruðu Guð, svo segjandi: „Aldrei 
höfu vær fyrr slíkt séð.“ 


13 Hann gekk enn út aftur að sjónum 
og allt fólk kom til hans og hann 
lærði það. 


14 En þá er Jesús gekk fram hjá leit 
hann Leví son Alphei sitjanda í 
tollbúðinni og sagði til hans: „Fylg 
þú mér ettir.“ Hann stóð upp og 
fylgdi honum eftir. 


15 Það gjörðist þá hann sat til borðs í 
hans húsi að margir tollheimtumenn 
og bersyndugir settu sig til borðs 
með Jesú og hans lærisveinum því að 


þeir voru margir sem honum fylgdu 
eftir. 


16 Og er hinir skriftlærðu og 
Pharisei1 sáu það að hann át með 
tollörum og bersyndugum sögðu þeir 
til hans lærisveina: „Því etur og 
drekkur yðar meistari með 
bersyndugum og tollheimturum?“ 


17 Þá er Jesús heyrði það sagði hann 
til þeirra: „Þeir sem heilbrigðir eru 
þurfa eigi læknarans heldur þeir sem 
sjúkir eru. Því e1 kom eg til að kalla 
réttláta heldur synduga til iðranar.“ 


18 Þar voru Johannis og Phariseis 
lærisveinar hverjir eð föstuðu mjög. 
Þeir komu og sögðu til hans: „Því 
fasta Johannis og Phariseis 


lærisveinar en þínir lærisveinar fasta 
ekki?“ 


19 Jesús sagði til þeirra: „Hvernin 
mega brúðlaupsbörnin fasta á meðan 
brúðguminn er hjá þeim? Það so 
lengi mega þeir eigi fasta sem þeir 
hafa brúðgumann hjá sér. 


20 En þeir dagar munu koma að 
brúðguminn verður frá þeim tekinn 
og á þeim dögum þá munu þeir fasta. 


21 Engin saumar nýja klæðisbót á 
gamalt fat því að hin nýja bótin 
gliðnar frá hinu forna og verða slitin 
þá verri. 

22 Og enginn lætur nytt vín í forna 
belgi, annars sprengir vínið belgina 
so að vínið spillist en belgirnir 


skemmast, heldur skal nytt vín látast 
í nýja belgi.“ 

23 Það skeði enn aftur að Jesús gekk 
um þvottdag yfir kornekrur. Og hans 
lærisveinar tóku til þá þeir gengu og 
tindu axin af korninu. 


24 En Pharisei sögðu til hans: „Sjá, 
hvað þínir lærisveinar gjöra á 
þvottdegi það er eigi hæfir.“ 


25 Hann sagði þá til þeirra: „Hafi þér 
eigi lesið hvað Davíð gjörði þá hann 
þurfti við nær hann hungraði sjálfan 
og þá er með honum voru, 


26 hvernin að hann gekk inn í Guðs 
húsið á dögum Abjatars 
prestahöfðingja og át þau 
sjónarbrauðin sem eigi leyfðust að 


eta nema kennimönnum einum og 
hann gaf þau þeim sem með honum 
voru?“ 


27 Hann sagði og þá til þeirra: 
„Þvottdagurinn er fyrir mannsins 
sakir gjörður en eigi maðurinn fyrir 
þvottdagsins sakir. 


28 Því er Mannsins sonur einn 
Drottinn og einnin þvottdagsins. “ 


3 

1 Hann gekk og inn í samkunduhúsið 
aftur. Og þar var einn sá maður er 
hafði visnaða hönd. 


2 Og þeir geymdu (gættu) að hvert 
hann læknaði hann á þvottdegi so að 
þeir mættu áklaga (ásakað) hann. 


3 Og hann sagði til mannsins þess 
sem visna hafði höndina: „Stattu upp 
hér í miðið.“ 

4 Hann sagði og til þeirra: „Hvort 
hæfir á þvottdögum vel að gjöra eður 
illa, lífinu til frelsis að gjöra eður því 
að tortina"“ En þeir þögðu allir. 


5 Hann leit þá til þeirra með 
reiðisvip og angraðist viður þeirra 
hjartans blindleik og segir so til 
mannsins: „Réttu út þína hönd.“ Og 
hann rétti hana út og hans hönd varð 
heil líka sem hin önnur. 


6 En Pharisei gengu út og gjörðu 
strax sín ráð með Herodes þénurum í 
móti honum hvernin helst að þeir 
fengi tortynt honum. 


7 En Jesús veik þaðan til sjávar með 
sína lærisveina. Og margt fólk af 
Galilea og úr Judea þa fylgdi honum 
eftir 


ð og þeir sem voru af Jerúsalem og 
Idumea og þeir hinumegin Jórdanar 
og þeir sem byggðu kringum Tyro og 
Sidonem, mikill mannfjöldi, sem 
heyrðu hvað hann gjörði og komu til 
hans. 


9 Hann sagði og til sinna lærisveina 
að þeir skyldu leigja honum skip 
fyrir fólksins sakir að það þrengdi 
honum eigi 


10 því að hann læknaði margan. En 
þeir tráðu að honum öllum þeim er 


plágaðir voru að þeir mættu fá að 
snerta hann. 


11 Og nær eð óhreinir andar sáu 
hann féllu þeir niður fyrir honum og 
kölluðu upp, so segjandi: „Þú ert 
Guðs sonur!“ 


12 En hann straftaði þá harðlega so 
að þeir opinberuðu hann eigi. 

13 Hann gekk og upp á fjallið og 
kallaði til sín þá hann vildi sjálfur og 
þeir komu til hans. 

14 En hann hagaði so til að þeir tólf 
voru hjá honum og hann sendi þá út 
að prédika 

15 og gaf þeim vald til sóttir að 
lækna og djöfla út að reka. 


16 Og á Simonem setti hann Péturs 
nafn 


17 og á Jacobum son Zebedei og 
Johannem bróður Jakobs, þeim gaf 
hann nafnið Bnehargen, hvað 
útþyðist „Reiðarþrumusynir“. 

18 Og Andream, Philippum, 
Bartholomeum, Mattheum og 


Thomam og Jacobum son Alphei og 
Taddheum og Symon af Chananea 


19 og Júdas Ískaríot sá er sveik hann. 
Og þá er þeir komu til herbergis 


20 kom fólkið enn saman aftur so að 
þeir gátu eigi matast fyrir því. 


21 Og þá er þeir heyrðu það sem 
með honum voru gengu þeir út og 


vildu hamla honum því að þeir sögðu 
að hann mundi ganga af vitinu. 


22 En hinir skriftlærðu sem ofan frá 
Jerúsalem voru farnir sögðu: „Hann 
hefir Belsebúb og fyrir 
djöflahöfðingja þá rekur hann 
fjandur út.“ 


23 Og að þeim samankölluðum sagði 
hann í eftirlíking til þeirra: Hvernin 
fær andskotinn annan andskotann 
útrekið? 


24 Því ef ríkið skiptist í sjálfu sér þá 
fær það ríki eigi staðið. 

25 Og ef eitt hús tvístrast í sjálfu sér 
þá fær það hús eigi staðið. 


26 Og ef andskotinn rís upp í móti 
sjálfum sér á er hann við sig 


ósamþykkur og fær eigi staðið 
heldur hefur hann þá ein endalok. 


21 Enginn fær og inngengið í hús 
hins öfluga og burtgripið hans 
húsbúnað nema að hann bindi áður 
hinn öfluga og megi hann þá so ræna 
hans hús. 


268 Sannlega segi eg yður: Allar 
syndir fyrigefast mannanna sonum 
og einnin guðlastanir þar þeir lasta 
Guð með. 


29 En sá er lastar helgan anda hann 
hefir eigi fyrirgefning að eilífu 
heldur verður hann sekur eilífs 
dóms.“ 


30 Því að þeir sögðu: „Hann hefur 
óhreinan anda.“ 


31 Þar komu þá móðir hans og 
bræður, stóðu þar úti fyrir, sendu til 
hans, kallandi á hann 


32 (og fólkið sat kringum hann) og 
þeir sögðu til hans: „Sjá, móðir þin 
og bræður þínir standa þar úti og 
spyrja að þér.“ 


33 Hann svaraði þeim og 
sagði: „Hver er mín móðir og mínir 
bræður?“ 


34 Þá leit hann og um sig til 
lærisveinanna er sátu í kringum hann 
og sagði: „Sjáið, það er min móðir 
og mínir bræður. 

35 Því að hver er gjörir Guðs vilja sá 
er minn bróðir, mín systir og min 
móðir.“ 


4 

1 Hann tók enn aftur að kenna þeim 
við sjóinn. Þar safnaðist saman 
margt fólk til hans so að hann varð 
að stiga á skip og sat so á sjónum og 
allt það fólk stóð þar á landi við 
sjóinn. 

2 Og hann kenndi þeim margt í 
eftirlíkingum. Og í sinni prédikan þá 
sagði hann til þeirra: 

3 „Heyrt þér. Sjá, einn sáðsæðari 
gekk út að sá. 

4 Og það varð þá hann sáði að sumt 


féll utan hjá veginum og þar komu 
fuglar loftsins og átu það upp. 


5 En sumt féll í grytt akurlendi þar 
það hafði ekki mikla jörð og rann 


fljótlega upp því að það hafði öngva 
jarðardýpt. 


6 Og þá er sólin gekk upp skrældist 
það og af því að það hafði öngva rót 
þá visnaði það. 


7 Og sumt féll í bland þyrna og 
þyrnarnir vóxu upp yfir og kæfðu 
það so það færði öngvan ávöxt. 


ð Og sumt féll í góða jörð og færði 
ávöxt, hvert eð uppvóx og 
frjóvgaðist. Og sumt færði 
þritugfaldan og annað sextugfaldan 
og sumt hundraðfaldan ávöxt.“ 


9 Og hann sagði til þeirra: „Hver 
hann hefir eyru til að heyra sá heyri.“ 


10 Og þá hann var einnsaman spurðu 
þeir sem hjá honum voru (með þeim 
tólf) hann að þessari eftirlíkingu. 


11 Og hann sagði til þeirra: „Yður er 
það gefið að vita leynda dóma Guðs 
ríkis en til þeirra sem þar eru fyrir 
utan þá sker það allt í eftirlíkingum 


12 að þeir með sjáandi augum sjái og 
skynji þó eigi og meður heyrandi 
eyrum heyri og undirstandi þó eig1 
so þeir snúist ekki það þeirra syndir 
mættu fyrirgefast.“ 

13 Og hann sagði til þeirra: „Kunni 
þér ekki að skilja þessa eftirlíking, 
hvernin munu þér þá kunna að skilja 
hinar allar? 


14 Sáðsæðarinn sáir orðinu. 


15 En þeir eru það sem utan hjá 
veginum er hvar orðið verður sáð og 
þá þeir hafa heyrt það kemur 
andskotinn skjótt og nemur í burt 
orðið það sáð var í þeirra hjörtu. 


16 Líka so eru þeir einnin sem sáðust 
í grýtta jörð. Því nær þeir hafa heyrt 
orðið þá meðtaka þeir það strax með 
fagnaði 


17 og hafa þó öngva rót í sér heldur 
eru þeir fráhverfir. Nær sér hreyfir 
mótgangur og ofsókn fyrir orðsins 
sakir þá blygðast þeir strax. 


18 Og hinir er í bland þyrnanna 
sáðust eru þeir sem heyra orðið 


19 og þá er þessa heims sútir og 
undirhyggja flats fédráttar og aðrar 


fleiri girndir ganga inn og kefja orðið 
so blífur það án ávaxtar. 


20 Og þeir eru það sem í góða jörð 
eru sáðir er heyra orðið og meðtaka 
það og færa ávöxt, einn þritugfaldan, 
annar sextugfaldan og sumir 
hundraðfaldan. 


21 Og hann sagði til þeirra: 
„Kveikist og ljósið til þess að það 
setjist undir borð eður mæliask? Nei, 
heldur að það setjist upp á einn 
kertahald. 


22 Því að þar er ekkert so hulið að 
það opinberist eigi og þar er ekkert 
so leynt að það kunngjörist eigi. 

23 Hver hann hefur eyru að heyra, sá 
heyri.“ 


24 Og hann sagði til þeirra: „Gætið 
að hvað þér heyrið. Með þeim mælir 
er þér mælið út þá mælist yður inn 
og yður sem áheyrið skal við aukast. 


25 Því að hver hann hefur þeim skal 
gefast og hver hann hefur eigi frá 
honum mun takast og einnin það 
hann hefur.“ 


26 Og hann sagði: „Guðs ríki er líka 
so sem nær eð maðurinn kastar fræ í 
Jörðina 

21 og sofnar síðan og hann stendur 
upp nótt og dag. En fræið grær og 
vex upp so að hann veit eigi 


28 (því að jörðin færir ávöxt af sér 
sjálfri, í fyrstu grasið, þar næst axið 
og so þarnæst fullt hveiti í axið) 


29 og er það hefir framleitt ávöxtinn 
þá sendir hann strax kornsigðin því 
að kornskurðartíminn er kominn.“ 


30 Og hann sagði: „Hverju skulu vér 
jafna Guðs ríki? Eða við hverjar 
eftirlíkingar skulu vér það samlíkja? 


31 So sem að eitt mustarðskorn þá 
því verður í Jörð sáð er það öllu sæði 
minna sem eru hér á jörðu. 


32 Og þá því er sáð vex það upp og 
verður öllum kálgrösum meira og 
fær mikla kvistu so að fuglar himins 
mega hreiður byggja undir þess 
skugga.“ 


33 Og í slíkum mörgum 
eftirlíkingum þá talaði hann fyrir 


þeim orðið eftir því sem þeir það 
heyrt gátu 


34 og án eftirlíkinga þá talaði hann 
ei til þeirra. En sérdeilis þá lagði 
hann það allt út fyrir sínum 
lærisveinum. 


35 Og sama dags að kveldi þá sagði 
hann til þeirra: „Föru vær hér yfir 


66 


um. 


36 Og þeir forlétu fólkið en tóku 
hann til sín. Sem hann var á skip 
kominn voru þar og önnur skip hjá 
honum. 


37 Og þar gjörðist mikill 
stormvindur so bylgjurnar féllu yfir 
skipið og það fylltist upp. 


368 En hann sjálfur var í skutnum og 
svaf á einum kodda. Þeir vöktu hann 
þá upp og sögðu til hans: „Meistari, 
hirðir þú ekki um það þó vér 
tortynust hér?“ 


39 Hann reis upp við og hastaði á 
vindinn og sagði til sjóvarins: 
„Þagna þú og vert hljóður.“ Og 
vindinn kyrrði og þar varð logn 
mikið. 

40 Hann sagði þá til þeirra: „Því eru 
þér so hræddir? Eða hverju gegnir 
það þér hafið öngva trú?“ 


41 Og þeir skelfdust af ótta og sögðu 
sin í millum: „Hvern meini þér 
þennan? Því að vindur og sjór hlýðir 
honum. “ 


5 
1 Og þeir komu yfir um þann sjó í 
byggðir Gadarenorum. 


2 Og er hann sté af skipinu þá hljóp 
strax í móti þeim úr leiðum 
framliðinna einn djöfulóður maður, 


3 sá er hafði sitt híbyli í gröfum 
dauðra manna. Því enginn fékk hann 
bundið og eigi með járnviðjum. 


4 Því að hann hafði oft bundinn 
verið með fjötrum og Járnviðjum og 
hann hafði viðjurnar af sér slitið og 
fjötrin í sundur núið og enginn fékk 
hann tamið. 


5 Og allt jafnt nætur og daga þá var 
hann á fjöllum eður í dauðra manna 


gröfum, kallandi og lemjandi sig 
með grjóti. 

6 En þá er hann sá langt til Jesú 
hljóp hann og féll fram fyrir honum, 


7 kallaði hárri röddu og sagði: „Hvað 
hefi eg með þig að gjöra, Jesús, 
sonur Guðs hins hæsta? Eg særi þig 
fyrir Guð að þú kveljir mig ekki.“ 


ð En Jesús sagði til hans: „Far út, þú 
óhreini andi, af þessum manni.“ 


9 Og hann spurði hann að: „Hvert er 
þitt heiti?“ Hann svaraði og sagði: 
„Legion er mitt heiti því að vær 
erum margir.“ 


10 Og sá bað hann mikillega að hann 
ræki þá eigi burt úr þeirri byggð. 


11 En þar var í þeim stað við fjallið 
mikil svínahjörð á biti um hagana. 


12 Og andarnir báðu hann, segjandi: 
„Lofa oss það að vær förum í 
svinin.“ 


13 Og Jesús leyfði þeim það strax. 
Þá fóru 1nu óhreinu andar út og 
hlupu í svínin. Og svínahjörðin 
fleygði sér með miklum þys í sjóinn, 
nær tveimur þúsundum, og 
drukknuðu þar í sjónum. 


14 En þeir sem þeirra gættu flýðu og 
kunngjörðu það um staðinn og um 
allar grundir. Og þeir gengu þá út að 
sjá hvað þar hafði gjörst 


15 og komu til Jesú og sáu þann sem 
af djöflunum hafði kvalist sitjanda 


klæddan og heilvita og þeir hræddust 
það. 


16 En þeir sem það höfðu séð sögðu 
þeim hvernin gjört hafði verið við 
hann sem djöflana hafði haft og so 
frá svinunum. 


17 Og þeir hófu upp og báðu hann að 
hann færi burt úr þeirra landsálfum. 


18 Og er hann sté á skip tók sá til að 
biðja hann sem af djöflunum hafði 
kvalist að hann mætti vera hjá 
honum. 


19 En Jesús lofaði honum það eig1 
heldur sagði til hans: „Far þú í þitt 
hús til þinna og kunngjör þeim hvað 
mikið er Drottinn gjörði þér og 
hvörsu líknsamur eð hann var þér.“ 


20 Hann fór þaðan og tók út að 
hrópa um þær tíu borgir hvað mikinn 
velgjörning eð Jesús hafði honum 
gjört. Og allir undruðust það. 


21 Og þá eð Jesús fór yfir um sjóinn 
aftur á skipi kom samans margt fólk 
til hans og var við sjóinn. 


22 Og sjá, þar kom og einn af 
foringjum samkunduhússins, Jaírus 
að nafni. Og þá er hann sá Jesús féll 
hann að fótum hans 


23 og bað hann mikillega og sagði: 
„Mín dóttir er komin að dauða, kom 
og legg þína hönd yfir hana so hún 
verði heil og lifi.“ 


24 Og hann fór með honum. Margt 
fólk fylgdi honum eftir og það 
þrengdi að honum. 


25 Og sú kona var þar er haft hafði 
blóðfall í tólf ár. 


26 Hún hafði og mikið þolað af 
mörgum læknir, hafði og kostað þar 
til öllu sínu. Það stoðaði henni þó 
ekkert heldur hafði hún þess meiri 
kvöl. 


27 Þá hún heyrði nú af Jesú kom hún 
með fólkinu á bak til og snart hans 
klæði. 


26 Því að hún sagði: „Ef eg fæ að 
snerta hans klæði þá mun eg heil 
verða.“ 


29 Og jafnsnart þá uppþurrkaðist 
hennar blóðfallsbrunnur og hún fann 
þá á sinum líkama að hún var heil 
orðin af þeirri plágu. 


30 Og Jesús fann strax með sjálfum 
sér þann kraft er út af honum gekk 
og sneri sér við til fólksins og sagði: 
„Hver snart mín klæði?“ 


31 Hans lærisveinar sögðu til hans: 
„ÞÚ sér að fólkið þrengist að þér. Þó 
segir þú: Hver snart mig?“ 

32 Og hann skyggndist í kringum sig 
að sjá þann er það hafði gjört. 

33 En konan var hrædd og óttaslegin 
(því að hún vissi hvað hana hafði 


skeð) og kom, féll fyrir honum niður 
og sagði honum allan sannleik. 


34 En hann sagði til hennar: „Mín 
dóttir, þín trúa gjörði þig heila. Far í 
friði og vert heil af þinni plágu.“ 


35 Þá hann talaði þetta komu 
sendiboðar til samkunduforingjans 
og sögðu: „Þín dóttir er önduð. Hvi 
ómakar þú meistarann lengra?“ 


36 En er Jesús heyrði hvað þar 
sagðist sagði hann til 
samkunduforingjans: „Óttast þú eigi, 
trú þú heldur.“ 


37 Og hann lofaði öngvum að fylgja 
sér nema Pétri og Jakob og Johanne 
bróður Jakobs. 


38 Og hann kom í 
samkunduhöfðingjans hús og leit þar 


buldran og þá er þar grétu mjög og 
æptu. 


39 Og hann gekk þangað innar og 
sagði til þeirra: „Hvað buldri (þrasið) 
þér og sytið (grátið)? Stúlkan er eigi 
látin heldur sefur hún.“ 


40 Og þeir dáruðu hann (gerðu 1llt 
grín að honum). En hann rak þá alla 
út og tók með sér föður og móður 
stúlkunnar og þá er með honum voru 
og gekk þangað inn er stúlkan lá. 


41 Og hann hélt um hönd stúlkunnar 
og sagði til hennar: „lalíþa kúmi.“ 
Það útleggst: „Stúlka, eg segi þér: 
Ris upp.“ 


42 Og þá strax reis stúlkan upp og 
gekk. En hún var tólf ára gömul. Og 
þeir urðu af miklum ótta felmsfullir. 


43 Og hann bauð þeim stórlega að 
það skyldi enginn vita og bauð að 
gefa henni að eta. 

6 

1 Hann gekk út þaðan aftur og fór til 
sinnar fósturjarðar. Hans lærisveinar 
fylgdu honum ettir. 


2 Og er þvottdagur kom þá tók hann 
til að kenna í þeirra samkunduhúsi. 
Og margir af þeim sem það heyrðu 
undruðust hans kenning og sögðu: 
„Hvaðan kemur þessum allt þetta? 
Eða hver er sú speki sem honum er 
gefin og slík kraftaverk er gjörast 
fyrir hans hendur? 


3 Er þetta ekki sá trésmiður, sonur 
Maríu, bróðir Jakobs, Jósefs, Jude og 
Símonar? Eru hans systur eigi hér 
með oss?“ Og þeir skammfylldust 
við hann. 


4 En Jesús sagði til þeirra, að 
spámaðurinn væri eigi án vegsemdar 
nema á sinni ættleifð og hjá sínu 
hyski og kynslóð. 

5 Hann fékk þar og ekkert kraftaverk 
gjört nema yfir fáeina sjúka þá lagði 
hann hendur og læknaði þá. 

6 Og hann undraðist þeirra vantrú. 
Hann gekk og kringum þau kauptún 
er þar stóðu í þyrping og kenndi. 

7 Og hann kallaði saman þá tólf og 
tók að senda þá tvo og tvo til 


samans, gaf þeim og vald yfir 
óhreinum öndum 


ð og bauð þeim að bera ekkert með 
sér á veg nema einn staf, eigi skjóðu, 
eigi brauð, eigi pening á linda, 


9 heldur klæddir skófötum og það 
þeir klæddust eigi tveimur kyrtlum 


10 og sagði til þeirra: „Í hvert það 
hús þér gangið inn þá blifið þar til 
þess að þér farið þaðan. 


11 Og hverjir eð eigi meðtaka yður 
eða heyra yður eigi þá gangið út 
þaðan og hristið duft af fótum yðar 
til vitnisburðar yfir þá. Eg segi yður 
og fyrir fram að líðanlegra mun vera 
á dómadegi Sodoma og Gomorra en 
þeim stað.“ 


12 Þeir gengu út og prédikuðu það 
menn skyldu gjöra iðran 


13 og ráku út marga djöfla, smurðu 
og marga sjúka með viðsmjöri(olíu) 
og læknuðu þá so. 


14 Heródes kóngur fékk og að heyra 
það (því að hans nafn gjörðist 
víðfrægt). Hann sagði: „Jóhannes 
baptista er og upp aftur risinn af 
dauða og því gjörast slík kraftaverk 
af honum.“ 


15 En aðrir sögðu það hann væri 
Elías en sumir sögðu að hann væri 
spámaður elligar (eða allavega) einn 
af þeim spámönnum. 


16 Og er Heródes heyrði þetta sagði 
hann: „Sá Jóhannes sem eg lét 


afhöfða hann er nú upprisinn af 
dauða.“ 


17 Því að Heródes hafði sent út að 
grípa Johannem og lukt hann í 
myrkvastofu fyrir sakir Herodiadis 
bróðurkonu sinnar. Því að hann hafði 
gifst henni. 


18 En Jóhannes sagði til Heródes: 
„E1g1 leyfist þér að hafa bróðurkonu 
þína.“ 


19 Því veitti Heródes honum umsát 
og vildi láta aflífa hann en gat það þó 
e1g1. 

20 Heródes óttaðist og Johannem þvi 
hann vissi hann vera helgan mann og 
réttlátan, varðveitti hann og hlyddi 


honum í mörgum greinum og heyrði 
honum gjarnan. 


21 Þar hlotnaðist og so tiltækilegur 
dagur að Heródes gjörði á sinni ártið 
eina kveldmáltið höfðingjum og 
höfuðsmönnum og hinum fremstu 
mönnum úr Galilea. 


22 Þá gekk dóttir Herodiadis þar inn 
og dansaði og það þóknaðist Herode 
og þeim er með honum sátu til borðs. 
Þá sagði konungurinn til stúlkunnar: 
„Bið af mér hvers þú vilt og eg skal 
veita þér.“ 


23 Og hann svór henni einn eið að: 
„Hvers þú beiðist af mér það skal eg 
gefa þér þótt það sé helftin af minu 
ríki.“ 


24 Hún gekk út og sagði til móður 
sinnar: „Hvers skal eg biðja?“ En 
hún sagði: „Um höfuð Johannis 
baptista.“ 


25 Hún gekk þá strax inn með 
skunda til kóngsins, bað hann og 
sagði: „Eg vil að þú gefir mér nú 
strax höfuð Johannis baptista á 
diski.“ 

26 Kóngurinn hryggðist þá við. Þó 
fyrir eiðsins sakir og þeirra sem til 
borðsins sátu með honum þá vildi 
hann ekki hrella hana 


27 heldur sendi hann böðulinn út og 
bauð að hann færði hans höfuð á 
diski. Og hann afhöfðaði hann í 
myrkvastofunni 


28 og bar hans höfuð á diski og fékk 
það stúlkunni en stúlkan fékk það 
móður sinni. 


29 Og er það heyrðu hans 
lærisveinar komu þeir og tóku hans 
líkama og lögðu hann í jörð. 


30 Og er postularnir komu saman 
aftur til Jesú og kunngjörðu honum 
allt hvað þeir höfðu gjört og kennt. 


31 Og hann sagði til þeirra: „Komið 
yður í einhvern afvikinn stað í 
eyðimörku og hvílist þar litla stund.“ 
Því að margir voru þeir sem gengu 
frá og til so þeir höfðu ekki rúm til 
að eta. 


32 Hann sté því á skip og fór afsíða í 
eyðimörku. 


33 Og er fólkið sá þá í burt fara 
þekktu hann margir og hlupu þangað 
á fæti úr öllum stöðum og komu fyrr 
en þeir og fóru til hans. 


34 En er Jesús gekk fram og sá þar 
margt fólk þá vorkynnti hann því því 
að þeir voru sem aðrir sauðir er 
öngvan hafa hirðir. Og hann tók til 
að kenna þeim margt. 


35 Og þá er áliðið gjörðist gengu 
lærisveinarnir til hans og 

sögðu: „Þessi staður er í eyði og 
framorðið er. 


36 Því lát þá ganga burt í hin næstu 
þorp og kauptún að þeir kaupi sér 
þar brauð því þeir hafa ekkert að 
eta.“ 


37 En Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Gefi þér þeim að eta.“ Og 
þeir sögðu til hans: „Skulu vær þá 
fara og kaupa fyrir tvö hundruð 
peninga brauð og gefa þeim að eta?“ 


38 En hann sagði þá til þeirra: 
„Hversu mörg brauð þá hafi þér? 
Gangið til og skoðið.“ Og þá er þeir 
höfðu það skoðað sögðu þeir: „Fimm 
og tvo fiska.“ 


39 Og hann bauð þeim að þeir settu 
sig allir niður eftir borðsiðum á 
grænt gras. 


40 Og þeir settu sig þá niður í 
riðlum, hundrað og hundrað saman, 
fimmtígir og fimmtígir saman. 


41 Og hann tók þau fimm brauð og 
tvo fiska, leit upp til himins, blessaði 
og braut brauðin, fékk sinum 
lærisveinum að þeir legðu fyrir þá og 
þeim tveimur fiskum skipti hann og 
meður öllum. 


42 Og allir þeir átu og urðu saddir. 


43 Þeir tóku þá upp leifarnar, tólf 
karfir fullar, og líka af fiskunum. 


44 En þeir voru sem etið höfðu fimm 
þúsundir manna. 


45 Og jafnsnart þá dreif hann sína 
lærisveina til að þeir færi á skip og 
færu fyrir honum yfir um sjóinn til 
Betsaida á meðan hann skildi fólkið 
VIð s1g. 


46 Og þá er hann hafði það frá sér 
látið fór hann upp á fjallið að biðjast 
fyrir. 


4 Og þá er kvelda tók var skipið 
mitt á sjónum en hann var einn á 
landi. 


48 Og hann sá þá erfiðandi í róðri 
því að vindurinn var í móti þeim. Og 
nær um fjórðu eykt nætur þá fór 
hann til þeirra gangandi á 

sjánum. Og hann lést vilja ganga 
fram hjá þeim. 


49 Og þeir sáu hann ganganda á 

sjónum. Ætluðu þeir skrimsl vera 
mundi og kölluðu upp því að þeir 
sáu hann allir og urðu óttaslegnir. 


50 En strax þá talaði hann við þá og 
sagði til þeirra: „Verið óhræddir, eg 
er hann, óttist eigi.“ 


51 Og hann sté þá á skipið til þeirra 
og vindinn lygndi. Og þeir óttuðust 
þá enn meir með sjálfum sér og 
undruðust. 


52 Því að þeim skildist enn eigi af 
brauðunum og þeirra hjörtu voru 
forblinduð. 


53 Og er þeir voru yfir um farnir 
komu þeir í landið Genesaret og 
lentu þar. 


54 En er þeir stigu af skipinu þekktu 
þeir hann strax, 


55 hlupu og út í öll umliggjandi 
héröð, tóku til og fluttu saman þar 
um kring sjúka menn á sængum. 


56 Og hvar helst þeir heyrðu hann 
vera og hvar er hann gekk inn í 
kauptún, þorp og staði, þá lögðu þeir 
sjúka menn á strætin og báðu hann 
að þeir mættu snerta fald hans fata. 
Og allir þeir er hann snertu þá urðu 
heilbrigðir. 

f/ 

1 Þar komu og til hans Pharisei og 
nokkrir af hinum skriftlærðu sem 
komnir voru af Jerúsalem. 


2 Og þá þeir sáu nokkra af hans 
lærisveinum meður 
almenningshöndum, það er meður 


óþvegnum, eta brauð ávítuðu þeir 

þá. 

3 Því að Pharisei og allir Gyðingar 
eta eigi nema þeir þvoi oftsinnis 
sínar hendur, haldandi so öldunganna 
setninga. 


4 Og þá þeir komu af torgum þá 
neyttu þeir eigi nema þeir skiruðu sig 
áður. Og margir aðrir hlutir eru þeir 
hverjir þeim voru settir að varðveita, 
sem var hreinsun drykkjarkera, 
bikara, búgagns og borða. 


5 Þá spurðu Pharisei og hinir 
skriftlærðu hann að: „Því ganga þínir 
lærisveinar e1 eftir setningum 
öldunganna heldur eta þeir brauðið 
með óþvegnum höndum“ 


6 En hann svaraði og sagði til þeirra: 
„Næsta vel þá spáði Esaias af yður 
hræsnurum, sem skrifað er: Fólk 
þetta heiðrar mig með vörunum en 
þeirra hjarta er langt frá mér. 
(Isiah/Jesaja 29:13) 


7 Og til ónytis dyrka þeir mig 
kennandi kenningar og boðorð 
manna. 


8 Þér yfirgefið Guðs boðorð og 
haldið mannanna uppsetninga, sem 
er um fæging krúsa og drykkjarkera 
og margt annað þessu líkt þa gjöri 
þér.“ 

9 Og hann sagði til þeirra: „Fínlega 
þá hafi þér Guðs boðorð gjört ónyt 


að þér mættuð svo geyma yðvarn 
uppsetning. 


10 Því að Moyses sagði: Heiðra 
föður þinn og móður en hver hann 
bölvar föður eða móður sá skal 
dauða deyja. 


11 En þér segið: Þegar nokkur segir 
föður og móður: Korban, það er: Ef 
eg offra því það kemur þér meir til 
gagns, hann gjörir vel, 


12 og eigi þá leyfi þér honum framar 
nokkuð að gjöra föður sinum né 
móður sinni, 


13 ónyt gjörandi svo Guðs orð fyrir 
yðar setninga þá þér hafið sjálfir 
uppsett. Og margt annað þvílíkt þa 
gjöri þér.“ 


14 Hann kallaði þá fólkið aftur til sín 
og sagði til þeirra: „Heyrið mér og 
undirstandið mig. 


15 Þar er ekkert fyrir utan í manninn 
innfarandi það hann fái saurgað 
heldur það sem út af manninum 
gengur, það er það sem mannninn 
saurgar. 


16 Hver hann hefir eyru að heyra, sá 
heyri.“ 
17 Og er hann gekk inn í húsið burt 


frá fólkinu spurðu hans lærisveinar 
hann að þessari eftirlíking. 


18 En hann sagði til þeirra: „Eru þér 
og so skilningslausir? Og skilji þér 
enn e1g1 að allt það sem fyrir utan er 


og innfer í manninn það fær eigi 
saurgað hann? 


19 Því að það fer eigi inn í hans 
hjarta heldur fer það í magann og 
gengur so út eftir eðlilegri rás hver 
eð úthreinsar allan mat.“ 


20 Og hann sagði: „Hvað eð útfer af 
manninum það saurgar manninn 


21 því að af innan úr hjartanu 
mannsins þá framganga vondar 
hugrenningar, hórdómar, frillulífi, 
manndráp, 

22 þjófnaður, ágirni, illvilji, 
undirhyggja, munaðlifi, illt tillit, 
guðlastanir, drambsemi, vanvirðing. 


23 Allt þetta vont þa gengur út af 
innan og saurgar manninn.“ 


24 Hann stóð upp og fór þaðan í 
landsálfur Tyri og Sidonis og gekk 
þar inn í eitt hús og vildi það öngvan 
vita láta en fékk þó eigi dulið sig. 


25 Því að ein kona, strax er hún 
heyrði af honum, hverrar dóttir er 
hafði óhreinan anda, gekk inn og féll 
til fóta hans 


26 (en það var ein grísk kona 
syrophenice ættar) og hún bað hann 
að reka út djöfulinn frá dóttur sinni. 


271 En Jesús sagði til hennar: „Leyft 
þú að börnin mettist áður því að það 
er eigi tilheyrilegt að taka brauðið 
barnanna og kasta því fyrir 
hundana.“ 


26 En hún svaraði og sagði til hans: 
„So er það, drottinn. En þó eta 
hundar sem eru undir borðinu af 
molum barnanna.“ 


29 Hann sagði þá til hennar: „Fyrir 
sakir þessa orðs þá far héðan. 
Djöfullinn er útfarinn frá þinni 
dóttur.“ 


30 Og hún gekk þaðan í sitt hús og 
fann stúlkuna í sæng liggjandi og 
djöfulinn útfarinn. 


31 Og þá hann gekk burt aftur úr 
byggðarlagi Tyri og Sidonis kom 
hann til sjávar í Galilea, í miðjar 
byggðir þeirra tíu staðanna. 


32 En þeir leiddu til hann daufan 
mann þann er og var dumbi og báðu 
hann að hann legði hendur yfir hann. 


33 En hann veik honum afsíða frá 
fólkinu og stakk sínum fingri í hans 
eyru, hrækti út, snart og hans tungu, 


34 leit upp til himins, andvarpaði og 
sagði til hans: „Hetfeta“, það er: 
„Opna þig.“ 

35 Og strax þá opnuðust hans eyru. 
Þá uppleystist og einnin hans 
tunguhaft so hann talaði rétt. 


36 Og hann fyrirbauð þeim að segja 
það neinum. En því meir er hann 
fyrirbauð þeim það þess meir þá 
viðfrægðu þeir það. 


37 Þeir undruðust það næsta mjög og 
sögðu: „Allt þa hefir hann vel gjört. 
Því daufa lætur hann heyra og 
mállausa mæla.“ 

8 

1 Á þeim dögum þá þar var enn 
margt fólk komið saman og hafði ei 
matar kallaði Jesús sína lærisveina til 
sin og sagði til þeirra. 


2 „Eg kenni aumur á fólkinu því að 
þeir hafa nú þrjá daga hjá mér verið 
og hafa ekki til matar haft 


3 og ef eg læt þá fastandi frá mér 
heim fara verða þeir hungurmorða á 
leiðinni.“ Það sumir voru langt að 
komnir. 


Á Lærisveinarnir svöruðu honum: 
„Hvaðan töku vær brauð hér á 
öræfum að vér seðjum þá?“ 


5 Og hann spurði þá að: „Hversu 
mörg brauð þá hafi þér?“ Þeir sögðu: 
„SJÖ.“ 

6 Og þá bauð hann fólkinu að skipa 
sér niður á foldina. Og hann tók þá 
þau sjö brauðin, þakkaði og braut 
þau og gaf sínum larisveinum að þeir 
legðu þau fram og þeir lögðu þau 
fram fyrir fólkið. 


7 Þeir höfðu og fáeina fiska. Hann 
blessaði þá og bauð þá fram að 


leggja. 


ð En þeir neyttu og urðu mettir. Þeir 
tóku og upp það yfir var, sjö karfir 
meður afgangsleifar. 


9 Og þeir voru sem etið höfðu nær 
fjórum þúsundum. Og hann lét þá í 
burt fara frá sér. 


10 Og strax þá sté hann á skip meður 
sínum lærisveinum og kom í þær 
landsálfur er heita Dalmanúta. 


11 Pharise1 gengu út og tóku að hafa 
spurningar við hann, freistuðu hans 
og eftir leittu af honum eins teikns af 
himni. 

12 En hann varð þrunginn í sínum 
anda og sagði: „Til hvers þá sækir 
þessi kynslóð eftir teikni? Sannlega 


þá segi eg yður að þessari kynslóð 
gefst ekkert teikn.“ 


13 Og hann forlét þá og sté á skip og 
fór yfir um aftur. 


14 Þeir höfðu og gleymt að taka 
brauð meður sér og höfðu ekki nema 
eitt brauð meður sér í skipinu. 


15 En hann bauð þeim og 

sagði: „Sjáið til og varið yður við 
súrdeigi þeirra Phariseis og so við 
súrdeig1 Herodis.“ 


16 En þeir hugsuðu allt annað og 
sögðu hver við annan: „Það er af því 
að vér höfum engin brauð.“ 


17 Og er Jesús fornam það sagði 
hann til þeirra: „Hvað hugsi þér um 
það þó þér hafið ekki brauðin? 


Skynji þér ekkert né undirstandið? 
Hafi þér enn forblindað yðart hjarta? 


18 Hafið þó augu en sjáið e1g1 og 
eyru en heyrið eigi. Þér hugsið og 
e1g1 

19 þar eftir að eg braut fimm brauð í 
millum fimm þúsunda. Hversu 
margar karfir fullar með 
afgangsleifar tóku þér þá upp?“ Þeir 
sögðu: „Tólf.“ 

20 „En þá eg braut þau sjö á millum 
fjögra þúsunda? Hversu margar 
karfir fullar með leifar tóku þér þá 
upp?“ Þeir sögðu: „Sjö.“ 

21 Og hann sagði til þeirra: „Hvernin 
eru þér þá skynsemdarlausir?“ 


22 Hann kom og til Betsaída. Og 
þeir leiddu þá einn blindan mann til 
hans og báðu hann um að hann tæki 
á honum. 


23 En hann tók í hönd hins blinda og 
leiddi hann út af fyrir utan 
kauptúnið, spýtti í hans augu og 
lagði sínar hendur yfir hann og 
spurði hann að hvert hann sæi 


nokkuð. 


24 En hann leit upp og sagði: „Eg sé 
mennina sem skógartré væri er þar 
anga.“ 


25 Þá lagði hann enn aftur sínar 
hendur yfir hans augu og bauð 
honum enn upp að líta. Og hann varð 
so lagfærður að hann sá allt klárlega. 


26 Og hann sendi hann so til síns 
heimilis og sagði: „Gakk eigi inn 
aftur í kauptúnið, seg það og ei 
neinum þar inni.“ 


21 Jesús gekk og hans lærisveinar 
inn í eitt kauptún staðarins Cesare 
Philippi. Og á leiðinni þá spurði 
hann sína lærisveina að: „Hvern 
segja menn mig vera?“ 


26 Þeir önsuðu: „Þeir segja þú sért 
Jóhannes baptista en aðrir segja þú 
sért Elías en sumir að þú sért einn af 
spámönnum. 

29 Þá sagði hann til þeirra: „En þér, 
hvern segi þér þá mig vera?“ Þá 
svaraði Pétur og sagði til hans: „Þú 
ert Kristur.“ 


30 Og hann þaggaði þá að þeir segði 
það e1 neinum út af honum. 


31 Hann tók þá og til að kenna þeim 
það Mannsins sonur skyldi margt 
þola og hrakinn vera af öldungunum, 
höfuðprestum og skriftlærðum og 
líflátinn vera og á hinum þriðja degi 
upp að rísa. 


32 Hann talaði og þessi orð berlega 
út. Pétur tók þá á höndum og átaldi 
hann. 


33 En hann sneri sér við og leit til 
sinna lærisveina, hastaði á Petrum og 
sagði: „Far á bak mér aftur, þú 
andskoti, því að þú skynjar eigi það 
guðlegt er heldur það sem líkamlegt 
er.“ 


34 Og að samankölluðu fólkinu samt 
með hans lærisveinum sagði hann til 
þeirra: „Hver hann vill mér 
eftirfylgja afneiti sá sjálfum sér og 
taki sinn kross á sig og fylgi mér so 
eftir. 


35 Því að hver hann stundar á að 
forsvara sitt líf, sá mun því tortyna, 
og hver hann lætur sitt líf fyrir mínar 
sakir og evangelii, sá mun varðveita 


það. 


36 Hvað stoðar það manninum þótt 
hann eignist allan heim og gjörði so 
þar með glatan sinni sálu? 


37 Eður hvað má maðurinn það gefa 
að hann frelsi sína önd(sál) með? 


38 En hver hann skammast min eður 
minna orða hjá þessari hórdómsins 
og syndugri kynslóð þann mun 
Mannsins sonur og forsmá þá hann 
kemur með sínum englum í dyrð síns 
föðurs.“ 

9 

1 Hann sagði og þá til þeirra: 
„sannlega segi eg yður að hér standa 
nokkrir af þeim hverjir eigi smakka 
dauðann þar til þeir sjá Guðs ríki 
með krafti komanda.“ 


2 Og ettir sex daga tók Jesús með sér 
Petrum, Jacobum, Johannem og veik 
þeim einumsömum upp á eitt hátt 
fjall og forkláraðist (ummyndaðist) 
fyrir þeim. 


3 Hans klæði urðu skínandi og næsta 
hvít sem snjár so að enginn 
lttunarmaður á jörðu kann so hvitt að 
gjöra. 

4 Þeim birtist og Elías með Moyse 
og voru þar talandi við Jesús. 


5 Pétur svaraði og sagði til Jesú: 
„Rabbi, gott er oss hér að vera. Og 
gjörum hér þrjár tjaldbúðir, þér eina, 
Moyse eina og Elie eina.“ 


6 En hann vissi eigi sjálfur hvað 
hann sagði af því þeir voru 
óttaslegnir. 


7 Þar varð og eitt sky sem þá 
yfirskyggði. Og rödd kom úr skýinu, 
segjandi: „Þessi er minn elskulegur 
sonur, heyri þér honum.“ 


ð Og strax þar eftir er þeir litu um 
sig sáu þeir Ööngvan meir nema Jesús 
hjá sér. 

9 Og er þeir gengu ofan af fjallinu 
bauð hann þeim að þeir segði það 
öngum hvað þeir höfðu séð þangað 
til að Mannsins sonur væri upprisinn 
af dauða. 


10 Þeir héldu og því orði hjá sér, 
spyrjandi sín á milli hvað það væri er 
hann sagði: „Upprisinn af dauða“. 


11 Og þeir spurðu hann að og sögðu: 
„Hvað er það þá sem hinir 
skriftlærðu segja, að Elías 
byrjar(ber) fyrri að koma?“ 


12 En hann svaraði og sagði til 
þeirra: „Elías skal að vísu fyrri koma 


og allt til lags færa. Þar að auk mun 
Mannsins son margt líða og 
forsmáður verða so sem skrifað er. 


13 En eg segi yður það Elías er 
kominn og þeir hafa gjört honum 
hvað helst þeir vildu so sem skrifað 
er af honum.“ 


14 Hann kom til sinna lærisveina og 
sá þar margt fólk kringum þá og hina 
skriftlærðu er spurðust á við þá. 

15 Og strax er allt fólkið leit Jesús 


felmtraði því og hræddust, hlupu og 
heilsuðu honum. 


16 Og hann spurði þá hina 
skriftlærðu: „Að hverju spyrjist þér 
um við þá?“ 


17 En einn af fólkinu svaraði og 
sagði: „Meistari, eg flutti son minn 
hingað til þín. Hann hefir mállausan 
anda 


18 og nær helst er hann höndlast af 
honum þá slítur hann hann og hann 
froðufellir og nístrar tönnum og 
þornar upp. Og eg talaði til þinna 
lærisveina að þeir ræki hann út og 
það gátu þeir eigi.“ 


19 En hann svaraði og sagði: „Ó þú 
vantrúaða kynslóð, hversu lengi þá 
skal eg hjá yður vera eða hversu 
lengi á eg að líða yður? Færið hann 
hingað til min.“ 


20 Og þeir færðu hann þangað til 
hans. Og er andinn leit hann sleit 


hann hann, féll á jörð og veltist um 
og froðutelldi. 


21 Hann spurði og hans föður að: 
„Hversu langur tími er frá því er 
hann hreppti þetta?“ En hann sagði: 
„Frá barnæsku. 


22 Og ottlega hefur hann fleygt 
honum á eld og í vatn að hann 
fyrirfæri honum so. Ef þú orkar 
nokkru á sjá aumur á og hjálpa 
okkur.“ 


23 En Jesús sagði til hans: „Ef þú 
sætir trúað. Því trúuðum er allt 
mögulegt.“ 

24 Og strax þá kallaði faðir barnsins 
upp með tárum og sagði: „Ég trúi, 
Drottinn, hjálpa þú minni vantrú!“ 


25 Og eð Jesús sá að fólkið hljóp að 
ávitaði hann hinn óhreina anda og 
sagði til hans: „Þú daufi og hinn 
dumbi andi, eg byð þér að þú farir út 
af honum og farir ei meir í hann 
þaðan í frá.“ 


26 Og hann kallaði upp, sleit hann 
mjög og fór út af honum. Og hann 
varð sem væri hann dauður svo að 
margir sögðu það hann væri dauður. 


27 En Jesús hélt hans hönd og reisti 
hann upp. Hann reis þá upp. 


28 Og þá hann var til húss genginn 
spurðu hans lærisveinar hann 
leynilega að: „Því gátu vær eigi 
drifið hann út?“ 


29 En hann sagði: „Þetta kyn fæst 
með öngu öðru útrekið nema fyrir 
bænir og föstu.“ 


30 En þeir gengu og burt þaðan og 
ferðuðust um Galileam. Hann vildi 
og eigi að það skyldi nokkur vita. 


31 Hann lærði sína lærisveina og 
sagði þeim það, Mannsins sonur 
skyldi seljast í manna hendur og þeir 
mundu aflífa hann og þá hann væri 
aflífaður mundi hann á þriðja degi 
upp aftur rísa. 


32 Þeir undirstóðu eigi þessi orð og 
þorðu þó eigi að spyrja hann að. 


33 Hann kom til Kapernaum og sem 
hann var til hús kominn spurði hann 


þá að: „Hvað handtéruðu (þrættuð ) 
þér yðar á milli á veginum?“ 


34 En þeir þögðu því að þeir höfðu 
metist um á veginum hver þeirra 
mestur væri. 


35 Og er hann setti sig kallaði hann 
þá tólf og sagði til þeirra: „Ef nokkur 
vill fyrstur vera sá skal öllum 
síðastur vera og allra þjón.“ 


36 Og hann tók eitt barn og setti það 
mitt á millum þeirra. Og er hann hélt 
um það sagði hann til þeirra: 


37 „Hver sá meðtekur eitt þvilíkt 
barn í mínu nafni hann meðtekur mig 
og hver helst hann meðtekur mig sá 
meðtekur ei mig heldur hann sem 
mig sendi.“ 


368 En Jóhannes svaraði honum og 
sagði: „Meistari, vér sáum einn þann 
sem rak út djöfla í þínu nafni hver eð 
eigi fylgir oss eftir og vær 
fyrirbuðum(bönnuðum) hönum það 
af því hann fylgdi oss eigi ettir.“ 


39 En Jesús sagði: „Eigi skulu þér 
fyrirbjóða honum það. Því að enginn 
sá ef hann gjörir kraftaverk í minu 
nafni og kunni þá strax illa að tala 
um mig. 


40 Því að hver hann er eigi í móti oss 
hann er með oss 


41 því hver sem yður gefur að 
drekka einn bikar vats í mínu nafni 
af því að þér eruð Krists, sannlega þá 


segi eg yður að það skal honum ekki 
ólaunað verða. 


42 Og hver hann hneykslar einn af 
þeim inum htlu sem á mig trúa 
honum væri betra að kvarnarsteinn 
byndist við háls honum og væri so í 
sjá kastaður. 


43 Og ef þín hönd hneykslar þig þá 
snið þú hana af. Betra er þér 
handarlausum inn að ganga til lífsins 
en hafandi tvær hendur og fara til 
helvítis í óslökkvanlegan eld 


44 hvar eð þeirra maðkur deyr eigi 
og þar þeirra eldur slokknar ekki. 

45 Og ef þig hneykslar fótur þinn þá 
högg hann af. Betra er þér höltum 
inn að ganga í eilift líf en það þú 


hafir tvo fætur og kastist í helvískan 
eld óslökkvanlegan 


46 hvar að þeirra maðkur deyr eigi 
og þar þeirra eldur slokknar eigi. 


4! Hneyksli þig þitt auga þá kasta þú 
því frá þér. Betra er þér eineygðum 
inn að ganga í Guðs ríki en að þú 
hafir tvö augu og sendist í helvískan 
eld 


468 hvar eð þeirra maðkur deyr eigi 
og þar þeirra eldur slokknar eigi. 


49 Því að allir hljóta með eldi að 
saltast og allar fórnir salti að saltast. 


50 Saltið er gott en ef saltið afseltist, 
með hverju kryddi þér þa? Hafi þér 
saltið með yður og hafið frið yðar á 
millum.“ 


10 

1 Og er hann reis upp þaðan kom 
hann í endimörk Júdalands 
hinumegin Jórdanar. Þar kom og enn 
aftur margt fólk til hans og sem hann 
plagaði þá tók hann enn aftur til að 
kenna þeim. 


2 Pharise1 gengu og til hans, spurðu 
hann að ef manninum leyfðist að 
forláta sína húsfrú, freistandi hans 
SO. 


3 En hann svaraði og sagði til þeirra: 
„Hvað hefir Móses boðið yður?“ 


4 Þeir sögðu: „Móses leyfði 
skilnaðarbréf að skrifa og við að 
skilja.“ 


5 Hverju Jesús svaraði og sagði: 
„Fyrir harðleik hjarta yðvars þá 
skrifaði hann yður þetta boðorð 


6 en af upphafi skepnunnar gjörði 
Guð einn kallmann og eina konu. 


7 Af því forlætur maðurinn föður og 
móður og heldur til við konu sína 


ð og eru svo þau tvö eitt hold. Af því 
eru þau nú eigi tvö heldur eitt hold. 


9 Því hvað Guð hefur samtengt það 
skal maðurinn eigi sundurskilja.“ 


10 Og í húsinu spurðu hans 
lærisveinar aftur að um hið sama. 


11 Og hann sagði þeim: „Hver sem 
forlætur sína eiginkonu og fastnar 
aðra sá drýgir hór á henni. 


12 Og ef konan forlætur sinn 
eiginmann og giftist öðrum, sú 
hórast.“ 


13 Og þeir færðu ungbörn til hans að 
hann áhrærði þau. En lærisveinarnir 
átöldu þá sem þau báru. 


14 Og er Jesús sá það líkaði honum 
það eigi vel og sagði til þeirra: 
„Leyfið börnunum til min að koma 
og bannið þeim það eigi því að 
þvilíkra er Guðs ríki. 


15 Sannlega segi eg yður: Hver hann 
meðtekur eigi Guðs ríki sem annað 
ungbarn sá mun eigi Innganga í 


það.“ 


16 Og hann tók þau í fang og lagði 
sínar hendur yfir þau og blessaði 
þau. 


17 Og þá hann var útgenginn upp á 
veginn hljóp þar einn fram fyrir, 
bugtaði sig fyrir honum og spurði 
hann að, segjandi: „Góði meistari, 
hvað skal eg gjöra so að eg eignist 
eilíft líf?“ 


18 En Jesús svaraði honum: „Hví 
segir þú mig góðan? Enginn er góður 
nema Guð einn. 


19 Boðorðin muntu kunna? Þú skalt 
ei hórdóm drygja, eigi mann vega, 
eigi stela, eigi skaltu ljúgvitni mæla, 
eig1 svik gjöra, heiðra föður og 
móður.“ 


20 En hann svaraði og sagði til hans: 
„Meistari, allt þetta hefi eg varðveitt 
í frá barnæsku minni.“ 


21 En Jesús horfði á hann, elskaði 
hann og sagði til hans: „Eitt þá 
brestur þig. Far, sel allt það þú hefur 
og gef fátækum og þá muntu hafa 
einn fésjóð á himnum. Kom og fylg 
svo mér eftir og legg kross þér á 
herðar.“ 


22 En hann varð hryggur við þessi 
orð, gekk þaðan syrgjandi því að 
hann hafði miklar eignir. 


23 Jesús leit í kringum sig og sagði 
til sinna lærisveina: „Hversu torvelt 
er þeim ríku inn að ganga í Guðs 
ríki!“ 


24 En hans lærisveinar setti tvista 
(brá) við þessi hans orð. Jesús ansaði 
enn aftur og sagði til þeirra: 
„Sonakorn mín, hversu torvelt er 
þeim sem treystandi eru peningum 
inn að ganga í Guðs ríki. 


25 Auðveldara er úlfaldanum að 
ganga í gegnum nálarauga en ríkum 
inn að ganga í Guðs ríki.“ 

26 Þeir undruðust enn meir og sögðu 
sin á milli: „Hver fær þá hjálpast?“ 
21 En Jesús horfði á þá og sagði: 
„Hjá mönnum er það ómögulegt en 
eigi hjá Guði. Því að hjá Guði er allt 
mögulegt.“ 


268 Og eftir það tók Pétur til að segja 
honum: „Sjáðu, vér forlétum allt og 
erum þér eftirfylgjandi.“ 


29 Jesús svaraði og sagði til 

þeirra: „Sannlega segi eg yður að 
enginn er sá hver að fyrirlætur hús 
eður bræður eður systur eður föður 
eður móður eður eiginkonu eður 
börn eður akra fyrir mínar sakir eður 
evangeli1 


30 sá er e1 meðtekur hundraðfalt 
aftur nú á þessari tíð, hús, bræður og 
systur og móður og börn og akra 
með ofsóknum og í eftirkomandi 
heimi eilíft líf. 


31 Og margir verða þeir seinastir 
sem eru fyrstir og þeir fyrstir sem 
seinastir eru.“ 


32 Þeir voru þá enn á veginum að 
fara upp til Jerúsalem og Jesús gekk 
fyrir þeim. Þá setti hljóða við, 
fylgjandi honum þó ettir og óttuðust 
hann. Hann tók og þá tólf til sín og 
hóf upp að segja þeim hvað yfir hann 
mundi koma: 


33 „Sjáið það, að vær förum nú upp 
til Jerúsalem og Mannsins sonur 
mun seljast kennimannahöfðingjum, 
skriftlærðum og öldungum. Þeir 
munu og fordæma hann í dauða og 
selja heiðingjum. 


34 Þeir munu og spotta hann og 
flengja, spýta á hann og lífláta. Og á 
þriðja degi mun hann upp aftur rísa.“ 


35 Þá gengu þeir Jacobus og 
Jóhannes, synir Zebedei, til hans og 
sögðu: „Meistari, við viljum að þú 
gjörir fyrir okkur hvers sem við 
biðjum þig.“ 

36 Hann sagði til þeirra: „Hvað vilji 
þið að eg skuli gjöra ykkur?“ 

37 Þeir sögðu þá til hans: „Gef okkur 
það við sitjum í þinni dýrð einn til 
hægri handar þér og annar til hinnar 
vinstri.“ 

38 En Jesús sagði til þeirra: „Þið 
vitið eigi hvers þér biðjið. Kunni þið 
að drekka þann kaleik hvern eg mun 


drekka og skirast með þeirri skirn 
hverri eg mun skírast?“ 


39 En þeir sögðu honum: „Það getu 
við.“ Jesús sagði þá til þeirra: „Að 
sönnu munu þið drekka þann kaleik 
hvern eg mun drekka og meður þeirri 
skirn skirðir verða hverri eg mun 
skirast. 


40 En að sitja til minnar hægri 
handar eður til vinstri er eigi mín að 
gefa ykkur heldur þeim sem það er 
fyrirbúið.“ (undirbúið, ætlað fyrir) 


41 Og þá er þeir tíu heyrðu það voru 
þeir gramir upp á Jacobum og 
Johannem. 


42 En Jesús kallaði þá til sín og 
sagði til þeirra: „Þér vitið það að þeir 


sem sýnast hafa stjórnan þjóðanna þá 
drottna yfir þær og þeir sem eru 
þeirra formenn þá hafa þeir vald yfir 
þeim. 


43 En það skal eigi svo vera yðar á 
milli. Heldur hver hann vill vera 
yðar á milli öðrum meiri sá skal yðar 
þénari vera 


44 og hver hann vill yðar á milli 
fremstur vera sá skal allra þjón vera. 


45 Því að Mannsins sonur er eigi 

kominn til þess að honum þjónaðist 
heldur það hann þjónaði og gæfi líf 
sitt út til endurlausnar fyrir marga.“ 


46 Þeir komu og til Jeríkó og að 
honum burtfarandi úr Jeríkó og hans 
lærisveinum og miklum öðrum 


fólksfjölda sat Bartímeus, blindur 
son Timei, við veginn og baðst 
ölmusu. 


41 Og er hann heyrði að það var 
Jesús af Naðsaret tók hann til að 
kalla og sagði: „Jesús, sonur Davíðs, 
miskunna þú mér!“ 


48 Og margir átöldu hann að hann 
þegði. En hann kallaði þess miklu 
meir: „Sonur Davíðs, miskunna þú 
mér!“ 

49 Jesús stóð við og bauð að kalla á 
hann. Og þeir kölluðu á hann blinda, 


segjandi til hans: „Vertu með góðum 
hug. Statt upp. Hann kallar þig.“ 


50 Og hann snaraði sinni yfirhöfn af 
sér, stóð upp og kom til Jesú. 


51 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Hvað viltu að eg skuli gjöra þér?“ 
En hinn blindi sagði honum: 
„Drottinn, það eg sæi.“ 


52 Jesús sagði þá til hans: „Gakk 
héðan, þín trúa gjörði þig heilan.“ 
Og strax þá sá hann og fylgdi honum 
eftir á veginum. 

11 

1 Og þá þeir komu nær Jerúsalem til 
Betfage við Fjallið viðsmjörsviðanna 
(olíufjallið) sendi hann tvo sína 
lærisveina út 


2 og sagði til þeirra: „Gangið í það 
kauptún sem gegnt ykkur er og strax 
er þið gangið þar inn munu þið finna 
fola bundinn á hverjum enginn 


maður hefur enn setið. Leysið hann 
og leiðið hingað. 


3 Og ef nokkur segir til yðar hví þér 
gjörið það þá segið að hann er 
herranum þarflegur og strax mun 
hann senda hann hingað.“ 


4 Þeir gengu burt þaðan og fundu 
folann bundin fyrir utan dyrnar á 
gatnamótinu og leystu hann. 


5 Og nokkrir af þeim er þar stóðu 
sögðu til þeirra: „Hvað gjöri þið, 
leysandi folann?“ 

6 En þeir sögðu til þeirra sem Jesús 
hafði þeim boðið og þeir leyfðu þeim 
það. 


7 Og þeir færðu folann til Jesú, 
lögðu og á hann sín klæði og hann 
sat á honum. 


ö En margir breiddu sin föt á veginn 
en aðrir hjuggu kvistu af trjánum og 
dreifðu á veginn. 


9 Og þeir er fyrir gengu og hinir sem 
eftir fylgdu kölluðu og sögðu: 
„Hósíanna, blessaður sé sá sem 
kemur í nafni Drottins 


10 og blessað sé ríki föðurs vors 
Davíðs, það eð kemur í nafni 
Drottins! Hósíanna í upphæðum!“ 


11 Drottinn fór og til Jerúsalem og 
gekk inn í musterið og umskygendi 
alla hluti. Þá eð kveldi var nú komið 


gekk hann út með þeim tólt til 
Bethania. 


12 Og annars dags þá hann gekk út 
af Bethania hungraði hann. 


13 Og er hann sá álengdar fíkjutré 
það er laufblöð hafði kom hann að 
vita hvert hann fyndi nokkuð á því. 
Og þá hann kom þangað að fann 
hann ekkert nema laufblöðin því að 
það var eigi fíknanna tími kominn. 


14 Jesús svaraði og sagði: „Hér ettir 
eti enginn af þér ávöxt að eilifu.“ Og 
hans lærisveinar heyrðu á það. 


15 Þeir komu og til Jerúsalem og 
Jesús gekk inn í musterið, tók til út 
að reka þá sem seldu og keyptu í 
musterinu, borðum þeirra er 


reiðupeningum skiptu og stólum 
þeirra er dúfur seldu hratt hann um 


16 og ei lofaði hann að nokkur bæri 
nokkuð um musterið. 


17 Og hann kenndi og sagði til 
þeirra: „Er það eigi skrifað að mitt 
hús skuli kallast bænahús öllum 
þjóðum? En þér hafið gjört það að 
spillvirkjainni.“ 

18 Það heyrðu og hinir skriftlærðu 
og kennimannahöfðingjar og þeir 
leituðu eftir hvernin þeir mættu 
fyrirfara honum því að þeir óttuðust 
hann af því að allur lyður dáðist að 
hans kenningu. 


19 Og er kveld var komið gekk hann 
út af borginni. 


20 Og að morni þá gengu þeir þar 
hjá og sáu fíkjutréð þurrt orðið að 
rótum. 


21 Pétur minntist á og sagði við 
hann: „Rabbí (sem þýðir Meistari), 
sjáðu, fíkjutréð hverju þú formæltir 
er uppvisnað.“ 


22 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Hafið trú til Guðs. 


23 Sannlega segi eg yður: Hver helst 
hann segði til þessa fjalls: Lyft þú 
upp og fleyg þér í sjóinn, og efaði 
eigi í sínu hjarta heldur tryði að það 
mundi ske hvað hann segir, þá mun 
það og ske hann hvað hann segir. 


24 Fyrir því segi eg yður: Allt hvað 
helst þér biðjið í yðvari bæn og trúið 


að þér auðlist það, þá mun það og 
henda yður. 


25 Og nær þér standið og biðyist fyrir 
þá fyrirgefið ef þér hafið nokkurs 
konar af öðrum yður í gegn so að 
yðar faðir sem er á himnum fyrirgef 
yður yðar brot. 


26 Því að ef þér fyrirgefið eigi þá 
fyrirgefur og eigi yðar faðir sem er á 
himnum yðar syndir.“ 


27 Þeir komu og enn til Jerúsalem. 
Og þá er hann gekk í musterinu 
komu til hans höfuðprestar, 
skriftlærðir og öldungar 


28 og sögðu til hans: „Út af hverju 
valdi gjörir þú þetta og hver hefir 


gefið þér vald til að þú gjörðir 
þetta?“ 


29 En Jesús svaraði og sagði til 

þeirra: „Ég vil spyrja yður að einu 
orði. Svarið mér, þá mun eg segja 
yður af hverju valdi eg gjöri þetta. 


30 Skírn Johannis, var hún af 
himnum eður af mönnum“? Svarið 


Fo 66 


me€r. 


31 Þeir hugsuðu með sér og sögðu: 
„Ef vær segjum að hún væri af 
himnum þá segir hann til vor: Því 
trúðu þér henni þá eig1? 


32 En ef vær segjum að hún væri af 
mönnum hræðunst vær fólkið.“ Því 
að allir héldu að Jóhannes væri 
sannur spámaður. 


33 Því svöruðu þeir og sögðu til 
Jesú: „Vær vitum eigi.“ Jesús svaraði 
og sagði til þeirra: „Þá segi eg yður 
og eigi af hverju valdi að eg gjöri 
þetta.“ 

12 

1 Hann tók og til að tala við þá í 
eftirlíkingum: „Maður plantaði 
víngarð og girti garð um og gróf þar 
vinþrúgu og byggði þar upp turn og 
skipaði hann með vingarðsmenn og 
ferðaðist langt í burt. 


2 Og er tími var til sendi hann þjón 
sinn til vingarðsmannanna að hann 
meðtæki af þeim út af víngarðsins 
ávexti. 

3 En þeir handtóku hann og börðu og 
létu erindislausan í burt fara. 


4 Og enn aftur sendi hann annan 
þjón til þeirra og hans höfuð lestu 
þeir grjóti og slepptu spottuðum í 
burt. 


5 Og þá enn aftur sendi hann annan 
og þann aflifuðu þeir og fleiri aðra, 
suma hyddu þeir en suma drápu þeir. 


6 Hann hafði þá enn eftir einn sinn 
kærastan son og þann sendi hann 
seinastan til þeirra og sagði: Þeir 
munu feila sér fyrir syni minum. 
(Þeir munu sýna syni minum 
lotningu) 


7 En víngarðsmennirnir sögðu sín á 
milli: Þessi er erfinginn. Komi þér, 
vegum hann so að vor verði arftakan. 


ð Og þeir höndluðu hann og aflífuðu 
og köstuðu honum út fyrir 
vingarðinn. 


9 En hvað mun nú drottinn 
vingarðsins gjöra til? Hann mun 
koma og tortýna vingarðsmönnum 
og gefa vingarðinn öðrum. 

10 Hafi þér eigi lesið þessa 

skrift: Þann stein er byggendur 
forlögðu hann er orðinn höfuð 
hyrningar. 

11 Af Drottni er þetta gjört og er 
undarlegt fyrir vorum augum?“ 


12 Og þeir leituðu við að handtaka 
hann en hræddust þó lýðinn því að 
þeir fundu það hann sagði þessa 


eftirlíking til þeirra. Þeir forlétu hann 
og gengu í burt. 


13 Og þeir sendu til hans nokkra af 
Phariseis og Herodis þénara að þeir 
veiddu hann í orðum. 


14 Þeir komu og sögðu til hans: „Vér 
vitum að þú ert sannsögull og skeytir 
eig1 neinum. Því að þú fer ekki eftir 
mannvirðingu heldur kennir þú Guðs 
götu með sannleika. Hvert leyfist oss 
að gefa keisaranum skatt eður eig1? 


15 Skulum vér gefa, eður eigi? Hann 
vissi þeirra undirhyggju og sagði til 
þeirra: „Hví fresti þér min? Færið 
mér peninginn að eg sjái hann.“ 


16 Og þeir fengu honum einn. Þá 
sagði hann til þeirra: „Hvers er þessi 
mynd og innskrift?“ 


17 Þeir sögðu honum: „Keisarans. 
Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Gefið þá keisaranum hvað keisarans 
er og Guði það Guðs er.“Og þeir 
undruðust yfir honum. 


18 Þá komu og Saducei til hans, þeir 
eð segja upprisuna ekki vera, spurðu 
hann að og sögðu: 


19 „Meistari, Moyses skrifaði oss að 
ef nokkurs bróðir létist og hefði 
eiginkonu eftir og léti engin börn 
eftir sig þá á bróðir hans að meðtaka 
hans eignarkonu og uppvekja sínum 
bróður sæði. 


20 Nú voru þar sjö bræður og hinn 
fyrsti tók sér eiginkonu og er 
andaður, látandi eigi sæði eftir. 


21 Og sá annar tók hana og andaðist, 
lét og eigi sæði eftir. Og líka hinn 
þriðji 

22 og einnin þeir sjö tóku hana allir 
og létu eigi sæði eftir. Seinast af 
öllum andaðist og konan. 


23 En í upprisunni þá er þeir rísa 
upp, hvers þeirra eiginkona þá 
verður hún? Því að þeir sjö höfðu 
hana til eiginkonu.“ 


24 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Er eigi so að þér villist, vitandi ei 
Ritningarnar og eigi heldur Guðs 
kraft? 


25 Því að þá þeir rísa upp af dauða 
kvongar þeir eigi né láta sig kvonga 
heldur eru þeir sem englar Guðs á 
himnum. 


26 En hafi þér eigi lesið í Moyses 
bók af framliðnum það þeir munu 
upp rísa? Hvernin sagði Guð til hans 
í skógarrunninum er hann sagði: Eg 
em Guð Abrahams og Guð Ísaaks og 
Guð Jakobs? 


27 Eigi er hann Guð dauðra heldur 
Guð lifendra. Af því villist þér 
mjög.“ 

28 Og einn af skriftlærðum gekk að, 
sá er heyrt hafði þá spyrjast á, sá og 
það að hann hafði svarað þeim vel, 


og spurði hann að: „Hvert er það 
æðsta boðorð af öllum?“ 


29 En Jesús svaraði honum: „Það er 
það æðsta boðorð af öllum: Heyr þú, 
Ísrael, Drottinn Guð vor er einn Guð. 


30 Og elska skaltu Drottin Guð þinn 
af öllu hjarta þínu og af allri sálu 
þinni og af öllu þínu hugskot og af 
öllum krafti þínum. Þetta er hið 
æðsta boðorð. 


31 En annað er og þessu líkt: Elska 
þú náunga þinn sem sjálfan þig. Eigi 
eru þar önnur boðorð þessum meiri.“ 
32 Og hinn skriftlærði sagði til hans: 
„Meistari, í sannleika þá sagðir þú 
vel. Því að einn er Guð og enginn er 
þar annar en hann. 


33 Og að elska hann af öllu hjarta og 
af öllu hugskot, af allri sálu og af 
öllum kröftum og að elska náunga 
sinn sem sjálfan sig, það er öllum 
brennifórnum meira og offri.“ 


34 En er Jesús sá að hann svaraði 
víslega sagði hann til hans: „Eigi 
ertu langt frá Guðs ríki.“ Og enginn 
þorði þá að spyrja hann meir. 


35 Jesús svaraði og sagði er hann 
kenndi í musterinu: „Hvernin segja 
skriftlærðir Krist vera Davíðs son? 


36 En Davíð segir sjálfur af helgum 
anda: Drottinn sagði minum Drottni: 
Sit þú til minnar hægri handar þar til 
eg legg þína óvini til skarar þinna 
fóta. 


37 Þar nefnir Davið sjálfur hann sinn 
Drottin. Hvernin er hann þá sonur 
hans?“ Og margt af fólkinu heyrði 
hann gjarnan. 


38 Og í sinni kenningu sagði hann til 
þeirra: „Varið yður við skriftlærðum, 
þeim sem ganga í siðum klæðum og 
heilsast á torgum 


39 og hafa hin fremstu sæti að 
kveldverðum, 


40 hverjir í sig gleypa ekkna hús 
undir hylmingu langrar bænar. Þeir 
munu og öðlast þess þyngra 
glötunardóm.“ 


41 Og er Jesús sat gegnt 
ölmusuörkinni sá hann hvernin 
fólkið varpaði peningum í 


ölmusuðrkina og að margir ríkir 
köstuðu miklu. 


42 En þá er ein ekkja fátæk kom lét 
hún tvo skarfa inn, það er einn 
pening. 


43 Hann kallaði sína lærisveina til 
sín og sagði þeim: „Sannlega segi eg 
yður að þessi fátæka ekkja lét meir í 
ölmusuðrkina en allir aðrir létu þar 
inn. 


44 Því að allir létu af því inn er þeim 
var afgangs en þessi lét af volað 
sinni allt hvað hún hafði og sina 
björg alla.“ 

13 

1 Og þá hann gekk út af musterinu 
sagði einn af hans 


lærisveinum: „Meistari, skoða 
hvílíkir steinar og hvilíkt smíði þetta 


66 


CT. 


2 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Sér þú allar þessar miklu 
bygsingar? Hér mun eigi eftir látast 
steinn yfir steini sá er eigi verði 
niðurbrotinn. 


3 Og þá hann sat á fjallinu Oliveti 
gegnt musterinu spurðu hann að sér í 
lag1 Pétur og Jakob og Jóhannes og 
Andreas: 


4 „Seg þú oss nær þetta skal ske og 
hvert teikn verður þá þetta skal allt 
til taka að fullkomnast?“ 


5 Jesús svaraði þeim og tók til að 
segja: „Sjáið til að eigi fái nokkur 
villt yður. 

6 Því að margir munu koma í minu 
nafni og segja: Eg em Kristur, og 
munu marga villa. 


7 En þá þér heyrið af bardögum og 
hernaðartíðindum óttist eigi því að 
þessu byrjar að ske, endinn er þó enn 
eigi þá. 

5 Ein þjóð mun reisa sig og upp í 
mót annarri og ríki á móti ríki og 
landskjálftar munu vera í sérhverjum 
stöðum, hungur og hrellingar munu 
og verða. Þetta er upphaf 
hryggðanna. 


9 En sjáið til um sjálfa yður því að 
þeir munu færa yður á ráðstefnur og 
samkunduhús og þér munuð stryktir 
verða og fyrir konungum og 
höfðingjum munu þér standa minna 
vegna til vitnisburðar yfir þá. 


10 Og guðspjöllum byrjar áður að 
prédikast á meðal allra þjóða. 


11 Og þá þeir leiða yður og framselja 
skulu þér eigi hugsa fyrir hvað þér 
skuluð tala heldur hvað yður gefst á 
þeirri stundu, það skulu þér tala. Því 
að ei tali þér heldur Heilagur Andi. 


12 En einn bróðir mun selja annan í 
dauða og faðir soninn, börnin munu 
Og reisast upp í mót foreldrunum og 
styrkja þá í dauða. 


13 Og þér verðið öllum að hatri fyrir 
míns nafns sakir. En hver hann er 
staðfastur allt til enda, sá hjálpast. 

14 En þá þér sjáið svívirðing 
eyðslunnar (af hverri Daníel 
spámaður segir) standandi hvar eigi 
byrjaði — hver eð les hann 
undirstandi það (Daniel 9:27, 11:31) 
— hverjir þá eru á Gyðingalandi flyi 
þeir á fjöll. 


15 Og hver hann er upp á 
ræfrinu(þaki) fari sá eigi inn að taka 
nokkuð úr sínu húsi 


16 og sá sem er á akri hann snúist 
eigi á bak sér aftur að taka upp föt 
sin. 


17 En vei þunguðum konum og 
brjóstmylkingum á þeim tímum! 


18 Biðjið heldur að flótti yðar verði 
e1g1 um vetur. 


19 Því að á þeim dögum verða slíkar 
hörmungar hverjar eigi hafa verið frá 
upphafi skepnunnar þá sem Guð 
skapaði og allt til þessa og eigi 
heldur mun verða. 


20 Og ef Drottinn stytti ekki þessa 
daga yrði enginn maður hólpinn. En 
fyrir útvaldra sakir hverja hann 
útvaldi hefur hann stytt þessa daga. 


21 Og ef nokkur segir þá til yðar: Sé, 
hér er Kristur! Sé, þar er hann! þá 
trúið því eigi. 


22 Því að upp munu rísa falskristar 
og falskir spámenn og munu gjöra 
teikn og stórmerki til að villa (ef 
verða mætti) einnin útvalda. 


23 Því sjáið til um yður. Sé, eg sagði 
yður allt þetta fyrir. 


24 En á þeim dögum ettir þessa 
hörmung mun sólin sortna og tunglið 
eig1 gefa sitt skin 

25 og stjörnur munu hrapa af himni, 
kraftar himins munu og hrærast. 

26 Og þá munu þeir sjá Mannsins 
son komandi í skyjunum með dyrð 
og krafti miklum. 


27 Og þá mun hann útsenda sína 
engla að samansafna sínum 


útvöldum af fjórum vindum allt af 
enda jarðar og til hæðar himins. 


28 Af fíkjutrénu þá lærið eina 
eftirlíking. Því þá eð þess kvistur 
gjörist frjór og laufin springa út þá 
viti þér að sumarið er í nánd. 


29 So og nær þér sjáið þetta ske vitið 
að það sé þá nálægt fyrir dyrum. 


30 Sannlega segi eg yður: Þessi 
kynslóð forgengur(líður) eigi þar til 
allt þetta sker. 


31 Himinn og jörð munu forganga en 
min orð munu eigi forganga. 


32 En af þeim degi og stundu veit 
enginn, eigi englar á himnum og eigi 
sonurinn, nema faðirinn einn. 


33 Sjáið til, vakið og biðjið því að 
þér vitið eigi nær tíð er. 


34 So sem sá maður er ferðaðist 
langt burt, forlét sitt hús og gaf 
sínum þjónum yfirvald sérhvers 
verknaðar og bauð dyraverðinum að 
hann vekti. 


35 Því vakið nú það þér vitið e1 nær 
herrann hússins kemur, hvort hann 
kemur að kveldi eða um miðnætti 
eður þá haninn gelur elligar að 
morni, 


36 so að ei komi hann skyndilega og 
finni yður sofandi. 


37 En hvað eg segi yður það segi eg 
öllum: Vaki þér.“ 


14 

1 En eftir tvo dagta þá voru páskar 
og sætubrauðsdagar. Og höfuðprestar 
og skriftlærðir sóttu eftir hvernin 
þeir gætu höndlað hann með vélum 
og líflátið. 

2 En þeir sögðu: „Eigi þó um 
hátíðina so að eigi verði upphlaup 
með fólkinu.“ 


3 Og þá hann var í Bethania í húsi 
Símonar vanheila og sat við borð 
kom kona, hafandi alabastrumbuðk 
(alabasterbox) og kostulegt(dyrt) 
smyrslavatn. Hún braut 
buðkinn(boxið) og hellti því yfir 
höfuð honum. 


4 En þar voru nokkrir sem 
stugguðust við og sögðu: „Til hvers 
er þessi smyrslaspilling gjör? 


5 Því að þetta smyrslavatn mátti 
seljast meir en fyrir þrjú hundruð 
peninga og gefast fátækum.“ Og þeir 
deildu á hana. 


6 En Jesús sagði: „Látið hana kyrra. 
Til hvers styggi þér hana? Gott verk 
gjörði hún á mér. 

7 Fátæka hafi þér jafnan hjá yður og 
nær þér viljið megi þér gjöra þeim 
gott en mig þá hafi þér eigi jafnan. 

5 Hvað hún hafði til það gjörði hún. 
Hún kom og fyrir fram að smyrja 
minn líkama til graftrar. 


9 Sannlega segi eg yður: Hvar helst í 
heimi öllum er þetta guðspjall verður 
prédikað þá mun segjast í hennar 
minning hvað hún nú gjörði.“ 


10 Og Júdas Ískaríot, einn af tólf, 
gekk burt til höfuðprestanna að hann 
forréði(sveik) hann fyrir þá. 


11 Og er þeir heyrðu það glöddust 
þeir og þeir lofuðu að gefa honum 
peninga. Hann leitaði og eftir 
hvernin skapfellegast hann gæti 
forráðið hann. 


12 Og á hinum fyrsta 
sætubrauðsdegi, þá páskalambið 
fórnaðist, sega hans lærisveinar til 
hans: „Hvert viltu vér förum og 
reiðum til að þú neytir páskanna?“ 


13 Og hann sendi tvo af sínum 
lærisveinum og sagði til þeirra: 
„Gangið inn í staðinn. Maður mun 
renna í mót yður berandi vatsskjólu. 
Fylgið honum ettir 


14 og hvar helst hann gengur inn 
segi þér húsherranum: Meistarinn 
segir: Hvar er það herbergi er eg skal 
neyta páskanna í meður minum 
lærisveinum? 


15 Og hann mun sýna yður 
afrakaðan sal stóran tilbúinn. Reiði 
þér þar til fyrir oss.“ 


16 Og hans lærisveinar gengu burt 
og komu inn í staðinn og fundu so 
sem hann hafði sagt þeim og bjuggu 
til páskalambið. 


17 Og er kvelda tók kom hann 
meður þá tól. 


18 Og er þeir voru niður sestir og átu 
sagði Jesús: „Sannlega segi eg yður 
að einn af yður, sá er etur með mér, 
forræður mig.“ 


19 En þeir urðu hryggvir við og 
sögðu hver eftir öðrum til hans: „Er 
eg það nokkuð?“ 


20 En hann svaraði og sagði til 
þeirra: „Einn af tólf, sá er drepur 
hendinni í fatið meður mér. 


21 Að sönnu fer Mannsins sonur 
héðan so sem skrifað er af honum en 
vei þeim manni af hverjum 
Mannsins sonur framselst! Betra 


væri þeim manni að eigi hefði hann 
fæddur verið.“ 


22 Og er þeir neyttu tók Jesús 
brauðið, gjörði þakkir og braut það 
og gaf þeim og sagði: „Taki þér, 
neytið. Þetta er mitt hold.“ 


23 Hann tók og kaleikinn (bollan), 
blessaði og gaf þeim og þeir drukku 
allir afhonum. 


24 Hann sagði til þeirra: „Þetta er 
mitt blóð eins nýs testaments sem 
fyrir marga úthellist. 


25 Sannlega seg eg yður að eg mun 
ei héðan í frá drekka af þessum 
vinviðarávexti allt til þess dags þá eð 
eg drekk það nýtt í Guðs ríki.“ 


26 Og að sögðum lofsöngnum gengu 
þeir til fjallsins Oliveti. 


21 Jesús sagði til þeirra: „Allir munu 
þér skammfyllast við mig á þessari 
nótt. Því að skrifað er: Eg mun slá 
hirðirinn og sauðirnir skulu tvístrast. 
(Zechariah/Sakaría 13:7) 


26 En eftir það er eg rís upp skal eg 
ganga frammi fyrir yður í Galileam.“ 


29 En Pétur sagði til hans: „Og þó 
allir skammfyllist á þér þá skal eg þó 
ei hneykslast.“ 


30 Jesús sagði til hans: „Sannlega 
segi eg þér að í dag á þessari nótt 
áður en haninn gelur tvisvar muntu 
afneita mér þrisvar.“ 


31 Hann talaði þá enn framar: „Þó að 
mér byrjað1(bæri) að deyja Jafnframt 
þér skyldi eg þó eigi neita þér.“ Og 
líka einnin sögðu allir þeir. 


32 Og þeir komu í það gerðistún er 
hét Getsemane. Og hann sagði til 
sinna lærisveina: „Sitji þér hér á 
meðan eg biðst fyrir.“ 


33 Og hann tók með sér Petrum, 
Jacob og Johannem og tók til að 
skjálfa og angrast 

34 og sagði til þeirra: „Sála min er 
hrygg allt í dauðann. Blifið hér og 
vakið.“ 


35 Og þá gekk hann lítt lengra fram, 
féll á jörð og tók að biðja ef það væri 
mögulegt að sú stund liði hjá honum 


36 og sagði: „Abba, faðir minn, allt 
er þér mögulegt. Tak burt þennan 
kaleik af mér. En eigi sem eg vil 
heldur sem þú vilt.“ 


37 Hann kom og fann þá sofandi og 
sagði til Petro: „Símon, sefur þú? 
Kunnir þú eigi að vaka eina stund 
meður mér“? 


38 Vakið og biðjið að þér fallið eigi í 
freistni. Andinn er að sönnu 
reiðubúinn en holdið er breyskt.“ 


39 Hann gekk og enn burt aftur og 
talaði hin sömu orð. 


40 Hann kom aftur og fann þá enn 
sofandi því að þeirra augu voru 
bólgin af svefni. Og eigi vissu þeir 
hvörju þeir svöruðu honum. 


41 Og hann kom í þriðja sinn og 
sagði til þeirra: „Sofið nú og hvilið 
yður. Það nægist. Stundin er komin 
það Mannsins sonur framseljist í 
syndugra hendur. 


42 Standið upp, göngum héðan. 
Sjáið að sá er mig forræður, hann er í 
nánd.“ 


43 Og strax sem hann var að tala um 
þetta kom Júdas Ískaríot, einn af tólf, 
og með honum mikil sveit meður 
sverðum og stöngum, útsendir af 
höfðingsprestum, skriftlærðum og 
öldungum. 


44 En svikarinn hafði gefið þeim eitt 
teikn og sagt: „Hvern helst eg kyssi, 


sá er það, haldið honum og leiðið 
varygðarlega (á öruggan hátt).“ 


45 Og þá hann kom gekk hann strax 
til hans og sagði: „Heill sértu, 
rabbí!“ og kyssti hann. 


46 En þeir lögðu strax hendur á 
Jesús og héldu honum. 


4 Og einn af þeim sem hjá stóð dró 
út sverð og sló höfuðprestsins þjón 
og sneið af honum eyrað. 


468 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Þér eruð útgengnir so sem til annars 
spillvirkja með sverðum og stöngum 
að grípa mig. 


49 Hversdagslega var eg í musterinu 
hjá yður og kenndi og eigi gripu þér 


mig heldur það Ritningin 
uppfylldist.“ 


50 Og þá forlétu hann allir hans 
lærisveinar og flýðu. 


51 En nokkurt ungmenni fylgdi 
honum eftir klæddur línklæði yfir 
bert hörund. Og hann gripu önnur 
ungmenni 


52 en hann snaraði línklæðinu og 
flýði nakinn í burt frá þeim. 
53 Og þeir leiddu Jesús til 


höfuðprestsins. Þar komu saman allir 
kennimenn, skriftlærðir og öldungar. 


54 En Pétur fylgdi ettir, þó langt burt 
frá, inn allt í höfuðprestsins fordyri 
og sat hjá þénurunum við eldinn og 
bakaði(vermdi) sig við logann. 


55 En höfuðprestarnir og allt ráðið 
leituðu vitna í gegn Jesú so að þeir 
sætu selt hann til dauða og fundu 
engin. 


56 Margir töluðu falsvitni í gegn 
honum en þeirra vitnisburðir voru 
eigi samlátandi (sambærilegir). 


5/ Og þá stóðu nokkrir upp og báru 
falsvitni í móti honum og sögðu: 


55 „Vér höfum heyrt hann segja: Eg 
vil þetta musteri niður brjóta sem 
með höndum er gjört og á þremur 
dögum uppbyggja annað það ei er 
með höndum gjört.“ 


59 En þeirra vitnisburðir komu eigi 
saman. 


60 Og höfuðpresturinn reis upp í 
miðið, spurði Jesús að og sagði: 
„Svarar þú öngvu til þess sem að 
þessir vitna í móti þér?“ 


61 En hann þagði og svaraði öngvu. 

Þá spurði höfuðpresturinn hann enn 

aftur og sagði til hans: „Ertu Kristur, 
sonur Guðs hins blessaða?“ 


62 En Jesús sagði honum: „Eg em 
hann. Og þér munuð sjá Mannsins 
son sitjanda á hagri hönd Guðs 
kraftar og komandi í skyjum 
himins.“ 


63 En höfuðpresturinn reif þá klæði 
sín og sagði: „Hvað þurfu vær nú 
meir að girnast vitnanna? 


64 Þér heyrðuð guðlöstunina. Hvað 
sýnist yður?“ En þeir fordæmdu 
hann allir sekan vera dauðans. 


65 Og nokkrir tóku að spýta á hann 
og byrgja hans ásján og að dusta 
hann með hnefum og að segja til 
hans: „Spáðu oss!“ Og þjónarnir 
slógu hann pústra í andlitið. 


66 Og Pétur var niður 1 
fordyrunum. Þá kom ein af 
ambáttum höfuðprestsins. 


67 Og þá hún leit Petrum verma sig 
horfði hún á hann og sagði: „Þú vart 
og með Jesú af Naðsaret.“ 


66 En hann neitaði og sagði: „Eg 
þekki hann eigi og eigi veit eg hvað 


þú segir.“ Og er hann gekk út fyrir 
dyrnar gól haninn. 


69 En er ambáttin sá hann aftur tók 
hún að segja þeim er kringum stóðu: 
„Þessi er einn af þeim.“ 


70 En hann neitaði nú enn aftur. Og 
litlu enn þar eftir sögðu þeir aftur er 
hjá stóðu til Péturs: „Sannlega ertu 
einn af þeim því að þú ert Galíleari 
og þitt mál hljóðar so.“ 


71 En hann tók að formæla sér og 
sverja: „Eigi þekki eg þann mann af 
hverjum þér segið. “ 


72 Og strax gól haninn aftur. Og 
Pétur minntist þess orðs sem Jesús 
hafði sagt til hans: „Aður haninn 


galar tvisvar muntu neita mér 
þrisvar.“ Og hann tók að gráta. 


15 

1 Og strax um morguninn héldu 
höfuðprestarnir með öldungunum og 
skriftlærðum og öllu ráðuneytinu 
ráðstefnu og bundu Jesú, leiddu hann 
og framseldu Pilato. 


2 Og Pílatus spurði hann að: „Ertu 
konungur Gyðinga?“ En hann 
svaraði og sagði til hans: „Þú segir 
það.“ 


3 Og höfuðprestarnir áklöguðu hann 
harðlega, en hann svaraði engu. 


4 Pílatus spurði hann enn aftur að og 
sagði: „Svarar þú öngu? Sjá, í hversu 
mörgu þeir ákæra þig.“ 


5 En Jesús svaraði honum öngu 
þaðan í frá so að Pílatus undraðist. 


6 En hann var vanur að láta þeim 
lausan um hátíðina einn af 
bandingjum(fanga) eftir hverjum 
helst þeir beiddust. 


7 En þar var sá eð nefndist Barrabas 
meður 1llræðismönnum bundinn hver 
í upphlaupinu hafði víg unnið. 

8 Og þá fólkið gekk upp tók það að 
biðja að hann veitti því sem hann 
plagaði jafnan. 


9 En Pílataus svaraði þeim og sagði: 
,„ Vilji þér að eg láti yður Gyðinganna 
konunginn lausan?“ 


10 Því að hann vissi að 
höfuðprestarnir höfðu af öfund 
framselt hann. 


11 En höfuðprestarnir eggjuðu 
lýðinn að hann gæfi þeim heldur 
Barrabam lausan. 


12 Pílatus svaraði enn aftur og sagði 
til þeirra: „Hvað vilji þér þá að eg 
skuli gjöra honum hvern þér segið 
konung Gyðinganna?“ 

13 En þeir kölluðu þá 

aftur: „ Krossfestu hann!“ 


14 Pílatus sagði til þeirra: „Hvað 1llt 
hefur hann gjört?“ En þeir kölluðu 
því meir: „Krossfestu hann!“ 


15 En Pílatus vildi fólkinu fullnægja 
gjöra, lét þeim lausan Barrabam og 


framseldi þeim Jesú svipum barðan 
að hann krossfestist. 


16 En striðsþénararnir leiddu hann í 
fordyr þinghússins og kölluðu saman 
allan hópinn 


17 og færðu hann í purpuraklæði, 
fléttandi þyrnikórónu og settu á hann 


18 og tóku að heilsa honum: „Heill 
sértu, kóngur Gyðinga!“ 


19 og slógu hans höfuð með 
reyrvendi og hræktu á hann, féllu á 
kné og tilbáðu hann. 


20 Og þá þeir höfðu spottað hann 
færðu þeir hann úr purpuranum og 
færðu hann aftur í sín klæði og 
leiddu hann út að þeir krossfestu 
hann. 


21 Þeir þrengdu og þeim sem fram 
hjá gekk, Símoni hinum sýrneska, er 
kominn var af akurlandi, föður þeirra 
Alexandri og Rutfi, að hann bæri 
hans kross. 


22 Og þeir höfðu hann í þann stað er 
hét Golgata, það þýðist: 
„Hausaskeljastaður“. 


23 Og þeir gáfu honum myrrað vín 
að drekka og hann tók það eigi til 
sin. 

24 Og þá er þeir höfðu krosstest 
hann skiptu þeir klæðum hans og 
köstuðu hlutverpi yfir þeim hvað 
hver tæki. 


25 En það var um þriðju stund er 
þeir krossfestu hann. 


26 Og titill hans sakferlis var upp 
yfir honum skrifaður það hann væri 
KONUNGUR GYÐINGA. 


27 Og með honum krossfestu þeir 
tvo spillvirkja, einn til hægri handar 
en annan til vinstri. 


28 Og sú Ritning er uppfylld sem 
segir: „Meður 1llvirkjum er hann 
reiknaður.“ (Isiah/Jesaja 53:12) 


29 Og þeir sem gengu þar fram hjá 
hæddu hann, skóku höfuð sín og 
sögðu: „Svei, hvernin niðurbrytur þú 
musteri Guðs og byggir upp á þrim 
dögum aftur? 


30 Frelsa þú sjálfan þig og stíg niður 
af krossinum!“ 


31 Líka einnin spéuðu hann 
höfuðprestarnir sín á meðal meður 
skriftlærðum og sögðu: „Aðra 
frelsaði hann, sjálfan sig getur hann 
eigi frelsað! 


32 Sé hann Kristur, konungur Ísraels, 
stigi hann nú niður af krossinum að 
vér sjáum og megum so trúa!“ Og 
þeir er með honum voru krossfestir 
átöldu hann einnin. 


33 Og að liðinni séttu stund urðu 
myrkur um allt landið allt til níundu 
stundar. 


34 Og á hinni níundu stund kallaði 
Jesús upp hárri röddu og sagði: „Elí, 
Elí, lama a sabatani?“ Hvað er 


útleggst: „Guð minn, Guð minn, því 
forléstu mig?“ 


35 Og þá nokkrir af þeim er þar 
stóðu hjá heyrðu það sögðu þeir: 
„Sjá, hann kallar á Eltam.“ 


36 En einn hljóp að og fyllti upp 
njarðarvött með edik látandi upp á 
einn reyrlegg, gaf honum so að 
drekka og sagði: „Lát vera, sjáum 
hvert Elías kemur að taka hann 
ofan.“ 


37 En Jesús kallaði upp hárri röddu 
og andaðist. 


38 Og tjaldið musterisins rifnaði 
sundur í tvennt frá ofanverðu allt 
niður í gegnum. 


39 En er hundraðshöfðinginn sá það, 
hver þar stóð gegnt, að hann kallaði 
so þá er hann lést sagði 

hann: „Sennilega hefir þessi maður 
verið Guðs sonur.“ 


40 Og konur voru þar og langt frá, 
horfðu á það, á meðal hverra var 

María Magdalena og María minna 
Jakobs og Jósefs móðir og Salóme 


41 (og þá hann var í Galilea höfðu 
þær fylgt honum eftir og þjónað 
honum) og margar aðrar hverjar 
undir eins höfðu upp farið til 
Jerúsalem. 


42 Og þá er kveld var komið (af því 
það var affangadagur hver að er 
næstur fyrir þvottdaginn) 


43 kom Jósef af Arimathea, einn 
eðlaborinn ráðherra, sá er og 
stundaði eftir Guðs ríki. Hann gekk 
djarflega inn til Pilato og bað um 
líkama Jesú. 


44 En Pílatus undraðist að hann væri 
þegar látinn og kallaði 
hundraðshöfðingjann til sín, spurði 
hann að ef hann væri þegar andaður. 


45 Og er hann var þess vís orðinn af 
hundraðsmanninum gaf hann Jósef 
líkamann. 


46 En Jósef keypti líndúka, tók hann 
ofan og sveipaði hann í léretti og 
lagði hann í gröfina hver eð klöppuð 
var í einum steini og velti steini að 
grafarmunnanum. 


4 En María Magdalena og Jósefs 
móðir sáu hvar hann var lagður. 


16 


1 Og er þvottdagurinn var liðinn 
keyptu þær María Magdalena og 
María Jacobi og Salóme dýrleg 
smyrsl að þær kæmi og smyrði 
Jesus. 


2 Og mjög snemma morguns einn 
þvottdaganna komu þær til 
grafarinnar um sólaruppruna. 


3 Og hver þeirra sagði til annarrar: 
„Hver mun velta fyrir oss steininum 
af grafarmunnanum““ 


4 Og þær ltu þangað og sáu að 


steinninn var afveltur því að hann 
var næsta mikill. 


5 Og þær fóru inn í gröfina og sáu 
eitt ungmenni sitja til hægri hliðar 
skryddan síðu klæði hvítu og þeim 
blöskraði(skelfdust) við. 


6 En hann sagði til þeirra: „Eig1 
skulu þér hræðast. Þér leitið að 
hinum krosstesta Jesú af Naðsaret. 
Hann er upprisinn og er eigi hér. 
Sjáið þann stað hvar þeir lögðu hann. 


7 Gangið heldur burt og segið hans 
lærisveinum og Pétri það hann muni 
ganga fram fyrir yður í Galilea. Þar 
munu þér sjá hann eftir því sem hann 
sagði yður.“ 

ð En þær gengu út skyndilega og 
flýðu frá gröfinni því að kominn var 
yfir þær uggur og skjálfti. Og ekkert 


sögðu þær neinum því að þær voru 
hræddar. 


9 En er Jesús hafði snemma morguns 
upprisið á fyrsta degi þvottdaganna 
þá birti hann sig fyrst Maríu 
Magdalenu frá hverri hann hafði 
útrekið sjö djöfla. 

10 Hún fór og kunngjörði þeim sem 
meður henni hörmuðu og grétu. 


11 Og er þeir heyrðu að hann lifði og 
hann væri séður af henni trúðu þeir 
e1gl1. 

12 En eftir það auðsyndi hann sig 
tveimur af þeim í annarri líking þá er 
þeir gengu um þorpagrundirnar. 


13 Þeir gengu og burt og kunngjörðu 
hinum öðrum. Þeim trúðu þeir og 
e1g1. 

14 En seinast er þeir ellefu sátu til 
borðs birti hann sig og ávitaði þeirra 
vantrú og hjartans harðúð það þeir 
höfðu eigi trúað þeim sem hann 
höfðu séð upprisinn 


15 og sagði til þeirra: „Farið út um 
allan heiminn, prédikið evangelium 
allri skepnu. 


16 Hver hann trúir og verður skirður 
sá skal frelsaður verða en hver eigi 
trúir hann skal fordæmast. 


17 En teiknin er þeim munu fylgja 
sem trúa eru þessi: Í mínu nafni 


munu þeir djöfla út reka, nýjar 
tungur tala, 


18 höggorma upp taka og ef þeir 
drekka nokkuð banvanlegt skal það 
eig1 þeim granda, yfir sjúka munu 
þeir hendur leggja og þá mun þeim 
batna.“ 


19 Og ettir það eð Drottinn Jesús 
hafði talað við þá var hann 
uppnuminn til himins og situr til 
Guðs hægri handar. 


20 En þeir gengu út og prédikuðu 
alls staðar Drottni samverkanda og 
orðið styrkjanda meður eftirfylgjandi 
teiknum. 


Endir guðsspjalla hins heilaga 
Marcus. 


S. Lucas evangelium 


1 


1 Af því að margir hafa stundað í lag 
að færa þær sagnir sem eru af þeim 
hlutum er á meðal vor hafa til borið 


2 og eftir því að þeir hafa oss í 
hendur fengið, sem í upphafi hafa 
sjálfir séð og þénarar orðsins höfðu 
verið, 

3 synist mér, af því að eg hefi og 
sjálfur gjörvallt numið af upphafi, að 
eg skrifaði þér innilega og 
skikkanlega til, minn góði 
Theophile, 

4 so að þú kynnir sannan grunn 
þeirra orða sem þér eru undirvísuð. 


5 Á dögum Herodis konungs í Judea 
var sá kennimaður er Zacharias er 
nefndur, af stéttum Abía, og hans 
húsfrú var af dætrum Aarons, sú er 
hét Elísabet. 


6 En þau voru bæði réttlát fyrir Guði 
og gengu í öllum boðorðum og 
réttlætingum Drottins 
óstraffanlega(án ásakana). 


7 Þau áttu ekki barn því að Elísabet 
var Óbyrja og bæði þau voru öldruð. 


5 En so bar til þá Zacharias átti að 
flytja prestlegt embætti fyrir Guði 


9 ettir tilskikkan sinnar stéttar og 
siðvenju kennimannsskaparins. Og 
er honum hlotnaðist að han skyldi 
veifa reykelsinu gekk hann inn í 
musteri Drottins 


10 og allur fólksfjöldinn var fyrir 
utan og baðst fyrir um 
reykelsisveifunartímann. 


11 En honum birtist þá engill 
Drottins standandi á hægra veg 
altarisins þess er reykelsið var 
yfirborið. 


12 Og Zacharias varð hræddur er 
hann sá hann og miklum ótta þá sló 
yfir hann. 


13 En engillinn sagði til hans: 
„Óttast þú eigi, Zacharia, því að þín 
bæn er alheyrð. Og Elísabet 
eiginkona þín mun þér son fæða og 
hann skaltu Jóhannes að nafni kalla. 


14 Og það mun þér fögnuður og 
gleði og margir munu fagna af hans 
burðartið 


15 því að hann mun verða mikill 
fyrir Guði. Vín og áfengan drykk 
mun hann eigi drekka og þegar frá 
móðurkviði mun hann uppfylldur 
verða af helgum anda. 


16 Og marga af sonum Ísraels mun 
hann snúa til Guðs Drottins sjálfra 
þeirra. 


17 Og hann mun fyrir honum fara í 
anda og krafti Elie að hann snúi 
hjörtum feðra til sona og 
vantrúuðum til kænsku réttlátra að 
tilbúa so Drottni algjört fólk.“ 


(Elie sem er nú Elias eða Elijah á 
ensku er spámaður ur gamla 
testamentinu og hann er einna 


þekktastur fyrir að hafa einn farið 


upp á móti 400 baal spámönnum sem 


lesa má um í fyrri Konungs bók eða 
1 Kings köflum 17 til 21 og seinni 
Konungsbók 2 Kings köflum | til 3 
og 9 til 10. Þegar hér er nefnt að 
Jóhannes muni hafa sama kraft og 
anda sem Elias hafði þá er hyggilegt 
að lesa um Elias spámann. ) 


18 Og Zacharias sagði til engilsins: 
„Af hverju skal eg það vita? Því að 
eg em gamall og húsfrú min er 
komin til ára sinna.“ 


19 Engillinn svaraði og sagði til 

hans: „Ég em Gabriel, sá er frammi 
fyrir Guði stendur, og eg em sendur 
að tala við þig og að boða þér þetta. 


20 Og sjá, að þú munt mállaus verða 


og ei talað geta allt til þess dags 
hvenær þetta mun fram koma fyrir 


því að þú trúðir ei mínum orðum þau 
er upp munu fyllast á sínum tíma.“ 
21 Fólkið beið og eftir Zacharia og 
undraðist hvað hann dvaldi í 
musterinu. 


22 En er hann gekk út gat hann eigi 
talað við þá. Og þeir þóttust þá vita 
að hann mundi sýn hafa séð í 
musterinu. Hann benti þeim og var 
mállaus. 


23 Það skeði og þá er liðnir voru 
dagar hans embættis að hann gekk til 
sins heimkynnis. 


24 En eftir þá daga varð hans húsfrú 
Elísabet þunguð og leyndi á sér 
fimm mánuði 


25 og sagði: „Þannin gjörði Guð við 
mig á þeim dögum hann leit til min 
þá eð hann vildi burt taka mitt 
hneyksli það eg bar á millum 
manna.“ 


26 En á hinum sétta mánuði var 
Gabriel engill sendur af Guði í þá 
borg í Galilea sem nefndist Naðsaret 


27 til þeirrar meyjar er föstnuð var 
þeim manni eð Jósef hét af húsi 
Davíðs. Og heiti meyjarinnar var 
María. 


28 Og engillinn gekk inn til hennar 
og sagði: „Heil sért þú náðarfulla, 
Drottinn er með þér. Blessuð ertu á 
meðal kvenna!“ 


29 En þá hún sá hann varð hún 
hrædd af hans orðum og hugleiddi að 
hvílík væri þessi kveðja. 


30 Og engillinn sagði til hennar: 

„Óttast þú eigi, María, því að þú 

fanst náð hjá Guði. 

31 Sjá, þú munt barn geta í kviði 
þinum og munt son fæða og hans 
nafn skalt þú Jesús kalla. 


32 Hann mun mikill verða og kallast 
sonur Hins hæðsta. Og Guð Drottinn 
mun gefa honum sæti síns föðurs 
Daviðs 


33 og hann mun ríkja yfir húsi 
Jakobs að eilífu, hans ríkis mun og 
enginn endi verða.“ 


34 Þá sagði Maria til engilsins: 
„Hvernin skal það ske af því eg hefi 
öngvan mann kennt?“ 


35 Engillinn svaraði og sagði til 
hennar: „Heilagur andi mun koma 
yfir þig og kraftur Hins hæðsta mun 
umskyggja þig af því að það Hið 
helga sem af þér mun fæðast skal 
nefnast sonur Guðs. 


36 Og sjáðu, að Elísabet frændkona 
þín hefur og son getið í elli sinni og 
þessi er hennar sétti mánuður sem 
kölluð var óbyrja. 

37 Því að með Guði er ekkert 
ómögulegt.“ 

38 En Maria sagði: „Sjá, eg em 
ambátt Drottins. Verði mér eftir orði 
þínu.“ Og engillinn veik frá henni. 


39 En á þeim dögum stóð Maria upp 
og fór með flýti til fjallbyggða í 
borgina Júda 

40 og gekk inn í hús Zacharia og 
heilsaði Elísabet. 


41 Og það varð so þá eð Elisabet 
heyrði heilsun Maríu að barnið spratt 
upp í hennar kviði. Og Elísabet varð 
full af helgum anda, 

42 kallaði hárri röddu og sagði: 
„Blessuð ertu á meðal kvenna og 
blessaður er ávöxtur kviðar þíns! 

43 Og hvaðan kemur mér þetta eð 
móðir Drottins míns keimur til mín? 
44 Sjáðu, þá er rödd þinnar kveðju 
kom mér til eyrna spratt barnið upp 
af fagnaði í minum kviði. 


45 Og sæl ertu sem trúðir því að það 
mun fullkomnast hvað þér var heitið 
af Drottni.“ 

46 Og Maria sagði: „Sál min miklar 
Drottin 

4"! og gleðst andi minn í Guði 
bjargvætti mínum. 

468 Því að hann leit á læging ambáttar 
sinnar. Sjá, af því munu mig héðan 
af sæla segja allar ættir. 

49 Því að hann veitti mér mikið sá er 
voldugur er og hans nafn er heilagt. 
50 Og hans miskunnsemd er yfir 
kyni til kyns þeim er hann hræðast. 


51 Hann veitti mátt meður sinni 
hendi og dreifði 


dramblátum(stoltum) í fyrirhyggju 
sins hjarta. 


52 Volduga setti hann af stóli og 
upphafði lítilláta. 


53 Hungraða fyllti hann auðæfum og 
ríka lét hann fáfenga. 


54 Hann minntist miskunnar sinnar 
og meðtók sinn þjón Israel 


55 so sem hann talaði til feðra vorra, 
Abrahams og hans afsprengis, að 
eilífu.“ 

56 En María var hjá henni so nær 
sem þrjá mánuði og fór þar eftir aftur 
til síns hermkynnis. 

57 En er tími var kominn að Elisabet 
skyldi fæða og hún fæddi son. 


58 Og er grannar hennar og 
náfrændur heyrðu að Drottinn hafði 
miklað miskunn sína við hana 
samglöddust þeir með henni. 


59 Og það skeði að þeir komu á 
hinum átta degi að umskera sveininn 
og nefndu hann síns föðurs nafni, 
Lacharias. 


60 En móðir hans svaraði og sagði: 
„Öngvaneginn, heldur skal skal hann 
Jóhannes heita.“ 


61 Þeir sögðu til hennar: „Þar er þó 
enginn í þinni ætt sem heitir þessu 
nafni.“ 


62 En þeir bentu föður hans hvað 
hann vildi að hann héti. 


63 Og hann beiddist skriftarspjalds, 
skrifaði og sagði: „Heiti hann 
Jóhannes.“ Og þeir undruðust allir. 
64 Og jafnskjótt laukst upp hans 


munnur og tunga hans talaði, lofandi 
Guð. 


65 Og ótti kom yfir alla hans 
nágranna og um allar fjallbyggðir í 
Judea viðfrægðust öll þessi orð. 


66 Og allir þeir er það heyrðu settu 
það sér í hjarta og sögðu: „Hver 
grunar þig að þessi sveinn verði?“ 
Því að hönd Drottins var meður 
honum. 


6/ Og Zacharias faðir hans fylldist af 
helgum anda, spáði og sagði: 


68 „Blessaður sé Guð Drottinn 
Ísraels því að hann vitjaði og frelsan 
gjörði sínu fólki. 

69 Og hann uppreisti oss heilsuhorn í 
húsi þjóns síns Davíðs 

70 so sem hann hefir talað fyrir 
munn sinna heilagra spámanna, 
þeirra sem voru frá upphafi veraldar. 


11 Að hann frelsaði oss í frá óvinum 
vorum og af hendi allra þeirra sem 
oss hötuðu. 

72 Að hann gjörði og miskunnsemd 
við feður vora og minntist á sinn 
heilagan sáttmála 

73 og á það særi er hann svór föður 
vorum Abraham, 


714 að hann gæfi oss það að vér 
yrðum leystir af hendi vorra óvina 
svo við þjónuðum honum án ótta 

715 í heilagleik og réttlæti fyrir 
honum sjálfum alla daga vora. 

16 Og þú, sveinn, munt kallaður vera 
spámaður Hins hæðsta því að þú 
munt fyrir renna augliti Drottins að 
tilbúa hans vegu 


TI og að gefa hans fólki skilning um 
björgunina til fyrirgefningar synda 
þeirra 

76 fyrir þá hjartgróna miskunn Guðs 
vors í hverri hann vitjaði vor, 
upprunnin af hæðum, 


79 að lysa þeim sem í myrkrum og í 
dauðans skugga sitja, til að greiða 
fætur vora á friðargötu.“ 


30 En barnið vóx upp og styrktist í 
anda og var á eyðimörkum allt til 
þess dags er hann skyldi auðsyýnast 
fyrir Ísrael. 


2 


1 En það bar til á þeim dögum að 
það boð gekk út frá keisaranum 
Augusto það heimurinn allur skyldi 
skattskrifast. 


2 Og þessi skattskrift hófst fyrst upp 
hjá Cyrino sem þá var landstjórnari í 
Syria. 

3 Og allir fóru að tjá sig, hver til 
sinnar borgar. 


4 Þá fór og Jósef af Galilea úr 
borginni Naðsaret upp í Judeam til 
Davíðs borgar, sú eð kallaðist 
Betlehem, af því að hann var af húsi 
og kyni Davíðs, 

5 að hann tjáði sig þar meður Maríu 
sinni festarkonu óléttri. 

6 En það gjörðist þá þau voru þar að 
þeir dagar fullnuðust eð hún skyldi 
fæða. 


7 Og hún fæddi sinn frumgetinn son 
og vafði hann í reifum og lagði hann 
niður í Jötuna. Því að hún fékk ekkert 
annað rúm í gestaherberginu. 


ð Og fjárhirðar voru þar í sama 
byggðarlagi um grandana við 
fjárhúsin sem varðveittu og vöktu 
yfir hjörð sinni. 


9 Og sjá, að engill Drottins stóð hjá 
þeim og Guðs birti ljómaði í 
kringum þá og þeir urðu af miklum 
ótta hræddir. 

10 Og engillinn sagði til þeirra: „Eigi 
skulu þér hræðast. Sjáið, eg boða 
yður mikinn fögnuð þann er sker 
öllum lyð. 


11 Því í dag er yður lausnarinn 
fæddur sá að er Kristur Drottins í 
borg Davíðs. 

12 Og hafið það til merkis: Þér 
munuð finna barnið í reifum vafið og 
lagt vera í jötuna. 

13 Og jafnskjótt þá var þar hjá 
englinum mikill fjöldi himneskra 
hirðsveita sem lofuðu Guð og sögðu: 


14 „ Dyrð sé Guði í upphæðum og 
friður á jörðu og mönnum góður 
vilji!“ 

15 Og þá er englarnir fóru frá þeim 
aftur til himins töluðu hirðarnir sín á 
milli: „Göngum vær allt til Betlehem 
og sjáum þau merki er þar hafa skeð 
og Drottinn hefir kunngjört oss.“ 


16 Og þeir komu með skunda(flyti) 
og fundu Maríu og Jósef og barnið 
liggja í jötunni. 

17 En þá þeir höfðu það séð 
viðfrægðu þeir það orð út sem þeim 
var sagt af þessu barni. 

18 Og allir þeir það heyrðu 
undruðust það hvað þeim var af 
hirðurunum sagt. 


19 En María varðveitti öll þessi orð 
og bar saman í sínu hjarta. 


20 Og fjárhirðarnir sneru aftur, 
dyrkandi og lofandi Guð um allt það 
hvað þeir höfðu heyrt og séð og ettir 
því sem þeim var tilsagt. 


21 Og þá átta dagarnir voru liðnir og 
að barnið skyldi umskerast var hans 
nafn kallað Jesús, hvað er kallað var 
af englinum áður en hann var 
meðtekinn í móðurkviði. 


22 Og þá dagar hennar hreinsunar 
fullnuðust eftir Moyses lögum höfðu 
þau hann til Jerúsalem að þau á 
hendur fæli hann Drottni (Önnur 
Mósebók/Exodus 13:2) 


23 so sem skrifað er í lögmáli 
Drottins að allt hvað kallkyns var 


það er fyrst opnaði sinnar móðurkvið 
það skyldi kallast Drottni helgað, 


24 og að þau gæfi otfrið ettir því 
sem segist í lögmáli Drottins, tvær 
turtildúfur eða tvo dúfuunga. 


25 Og sjá, að maður var þar í 
Jerúsalem sá er Símeon hét. Og þessi 
sami maður var réttlátur og 
guðhræddur, bíðandi eftir huggun 
Ísraels og heilagur andi var með 
honum. 


26 Símeon hafði opinberun fengið af 
helgum anda að hann skyldi eigi 
dauðann líta nema hann sæi áður 
fyrri Krist Drottins 


21 og kom af andans leiðsögn í 
musterið.Og þá er foreldrarnir höfðu 


barnið Jesú í musterið og gjörðu fyrir 
honum eftir siðvenju laganna. 

268 Og hann tók hann upp á sína 
armleggi, lofaði Guð og sagði: 

29 „Nú láttu, Drottinn, þjón þinn 
eftir orðum þinum í friði fara 

30 því að min augu hafa séð þitt 
hjálpráð(þína björgun) 

31 það þú tilreiddir fyrir augliti allra 
þjóða, 

32 ljós til uppbirtingar heiðnum 
þjóðum og til dýrðar þíns fólks 
Ísraels.“ 

33 Og Jósef og móðir hans 
undruðust það hvað af honum 
sagðist. 


34 Og Símeon blessaði þau og sagði 
til Maríu móður hans: „Sjá, þessi er 
settur til falls og upprisu margra í 
Ísrael og til merkis hverjum í móti 
mun mælast 


35 (og eitt sverð mun í gegnum 
smjúga sjálfrar þinnar sál) so að 
augljós verði hugskotshjörtun 
margra.“ 

36 Og þar var þá Anna spákona, 
dóttir Panúels, af kyni Aser. Hún var 
og komin til sinna ára og hafði lhfað í 
sjö ár meður sínum eignarmanni frá 
meydómi sínum. 

37 Og þessi ekkja hafði nær fjóra 
vetur um áttrætt hver eð eigi gekk úr 
musterinu, þjónandi Guði nátt og dag 
með föstum og bænahaldi. 


368 Þessi gekk og samstundis þangað 
að og prísaði Drottin og sagði af 
honum til allra þeirra sem 
lausnarinnar biðu til Jerúsalem. 


39 Og er þau höfðu allt algjört eftir 
lögmáli Drottins sneru þau aftur í 
Galileam til borgar sinnar Naðsaret. 


40 En barnið vóx upp og styrktist í 
anda, fullur viísdóms og Guðs náð 
var með honum. 


41 Hans foreldrar gengu og árlega 
árs til Jerúsalem í móti 
páskahátíðinni. 

42 Og þá hann var tólf ára fóru þau 
upp til Jerúsalem ettir vana til 
hátíðarinnar. 


43 Og er þeir dagar voru lHhðnir og 
þau fóru heimleiðis bleif barnið 
Jesús eftir til Jerúsalem og Jósef og 
móðir hans vissu það eigi 


44 en meintu hann væri hjá 
selskapnum. Og þau voru komni þá 
eina dagferð og leituðu hans á meðal 
frænda og kunningja. 


45 Og þá er þau fundu hann eigi 
hvurfu þau aftur til Jerúsalem og 
leituðu að honum. 


46 Og það skeði so eftir þrjá daga að 
þau fundu hann í musterinu, sitjandi 
mitt á millum lærifeðranna, heyrandi 
þeim og aðspyrjandi þá. 

4'' En allir þeir er hann heyrðu 
undruðust yfir hans skilningi og 
andsvörum. 


48 Og er þau sáu hann brá þeim við. 
Og hans móðir talaði til hans: „Sonur 
minn, því breytir þú so við okkur? 
Sjáðu, faðir þinn og eg leituðum 
harmþrungin að þér.“ 

49 Og hann sagði til þeirra: „Hvað er 
það að þið leitið að mér? Viti þið eigi 
að mér byrjar(ber) að vera í því sem 
mins föðurs er?“ 


50 Og þau undirstóðu(skildu) eig1 
þessi orð sem hann mælti til þeirra. 


51 Og hann fór með þeim ofan og 
kom til Naðsaret, var þeim og 
hlyðugur. Og hans móðir geymdi öll 
þessi orð í sínu hjarta. 

52 Og Jesú jókst aldur og viska og 
náð hjá Guði og mönnum. 


3 


1 En á fimmta ári ríkis Tiberii 
keisara þá er Pontíus Pílatus var 
landstjórnari í Judea en Heródes 
fjórðungshöfðingi í Iturea og um 
Trachonitidishéröð og Lysanias til 
Abílene 


2 og þá þeir Hannas og Kaífas voru 
höfuðprestar, kom Guðs orð yfir 
Jóhannes son Zacharia í eyðimörku. 


3 Og hann kom um allt byggðarlag 
Jórdanar og prédikaði iðrunarskírn til 
syndanna fyrirgefningar 

4 so sem skrifað er í málabók Esaie 
spámanns, sem segir: „Ein hrópandi 
rödd er í eyðimörku: Reiði þér til 
götu Drottins og gjörið hans stigu 
rétta. 


5 Hver dalur mun fyllast og öll fjöll 

og hálsar munu lægjast og það bogið 
er mun réttast og hvað óslétt er mun 

snúast í slétta vegu. 


6 Og allt hold mun sjá Guðs 
hjálpráð.“ (Jesaja/lsiah 40:3-5) 

7 En hann sagði til fólksins þess er 
útgekk að skirast af honum: „Þér 
nöðrukyn, hver kenndi yður að flyja 
undan Óókominni reiði? 

ð Fyrir því gjörið maklega ávöxtu 
lðranar og takið eigi að segja með 
sjálfum yður: Vær höfum Abraham 
fyrir föður. Því að eg segi yður að 
máttugur er Guð upp að reisa 
Abraham sonu af steinum þessum. 


9 Því öxin er nú sett að rót trésins. 
Hvert það tré sem eigi færir góðan 


ávöxt mun afhöggvast og í eld 
kastast.“ 


10 Og fólkið spurði hann að og 
sagði: „Hvað skulu vær þá gjöra?“ 

11 En hann svaraði og sagði til 
þeirra: „Sá yðar sem hefur tvo kyrtla 
hann gefi þeim er öngvan hefur og sá 
er vistir hefur gjöri hann slíkt hið 
sama.“ 

12 Tollheimtumenn komu og til hans 
að láta sig skíra og sögðu til hans: 
„Meistari, hvað skulu vær gjöra?“ 

13 En hann sagði til þeirra: „Krefjið 
e1g1 meira en til er skipað.“ 

14 Þá spurðu hann stríðsmenn að og 
sögðu: „Hvað skulu vær gjöra?“ 
Hann sagði til þeirra: „Kúgið öngvan 


né gjörið órétt og látið yður nægja 
yðart kaupgjald.“ 

15 En þá fólkið grunaði og er þeir 
hugleiddu allir í sínum hjörtum ef 
verða mætti það að Jóhannes væri 
Kristur 


16 svaraði Jóhannes og sagði til 
allra: „Eg skíri yður í vatni en sá er 
mér styrkri sem eftir mig mun koma, 
hvers eg em ei verðugur upp að leysa 
þvengi hans skóklæða. Hann mun 
skira yður í helgum anda og eldi. 


17 Hvers vindskufla að er í hans 
hendi. Og hann mun hreinsa sinn 
láfa og samansafna hveitinu í 
kornhlöðu sína en agnirnar brenna í 
eldi óslökkvanlegum.“ 


18 Og margt annað meira áminnti 
hann og boðaði fólkinu. 


19 En er Heródes fjórðungshöfðingi 
straffaðist af honum fyrir 
Herodiadem bróðurkonu sína og 
fyrir allt annað illt er Heródes gjörði 


20 þá jók hann ofan á þetta allt og 
lukti Jóhannes í myrkvastofu. 


21 En það skeði þá eð allt fólk lét 
skira sig og þá er Jesús var skirður 
og baðst fyrir að himininn opnaðist 


22 og heilagur andi sté ofan í 
líkamlegri mynd yfir hann sem dúfa. 
Og rödd kom af himni sem sagði: 
„ÞÚ ert sonur minn elskulegur, í þér 
þóknast mér.“ 


23 Og Jesús hóf upp að vera nær 
þrjátigi ára og var haldinn son 
Jósefs, sá er var sonur Elie, 

24 sá eð var sonur Matat, sá eð var 
sonur Leví, sá eð var sonur Melki sá 
eð var sonur Janna, sá eð var sonur 
Jósefs, 


25 sá eð var sonur Matatias, sá eð 
var sonur Ámos, sá eð var sonur 
Nahúm, sá eð var sonur Eslí, sá eð 
var sonur Nange, 


26 sá eð var sonur Mahat, sá eð var 
sonur Matatías, sá eð var sonur 
Semei sá eð var sonur Jósef, sá eð 
var sonur Júda, 


27 sá eð var sonur Johanna, sá eð var 
sonur Resia, sá eð var sonur 


Sóróbabel,sá eð var sonur Salatiel, sá 
eð var sonur Neri, 


28 sá eð var sonur Melki, sá eð var 
sonur Addi, sá eð var sonur Kósam, 
sá eð var sonur Elmadam, sá eð var 
sonur Her, 


29 sá eð var sonur Jesó, sá eð var 
sonur Elíeser, sá eð var sonur Jórem, 
sá eð var sonur Matta, sá eð var 
sonur Leví, 


30 sá eð var sonur Símeon, sá eð var 
sonur Júda, sá eð var sonur Jósefs, sá 
eð var sonur Jónam, sá eð var sonur 
Eljakím, 

31 sá eð var sonur Melea, sá eð var 
sonur Menam, sá eð var sonur 
Matatan, sá eð var sonur Natan, sá 
eð var sonur Davíð, 


32 sá eð var sonur Jesse, sá eð var 
sonur Óbeð, sá eð var sonur Bóos, sá 
eð var sonur Salmon, sá eð var sonur 
Nahasson, 


33 sá eð var sonur Amínadab, sá eð 
var sonur Áram, sá eð var sonur 
Aram, sá eð var sonur Esrom, sá eð 
var sonur Phares, sá eð var sonur 
Júda, 


34 sá eð var sonur Jakobs, sá eð var 
sonur Ísaaks, sá eð var sonur 
Abrahams, sá eð var sonur Tara, sá 
eð var sonur Nahor, 


35 sá eð var sonur Sarúk, sá eð var 
sonur Ragahú, sá eð var sonur 
Phaleg,sá eð var sonur Eber, sá eð 
var sonur Sala, 


36 sá eð var sonur Kainan, sá eð var 
sonur Árpaksad, sá eð var sonur 
Sem, sá eð var sonur Noe, sá eð var 
sonur Lamek, 


37 sá eð var sonur Matúsala, sá eð 
var sonur Enok, sá eð var sonur 
Jared, sá eð var sonur Malaleel, sá eð 
var sonur Kainan, 


38 sá eð var sonur Enos, sá eð var 
sonur Set, sá eð var sonur Adams, sá 
var sonur Guðs. 


4 
1 En Jesús, fullur af Heilögum Anda, 


kom aftur frá Jórdan og færðist af 
andanum á eyðimörk 


2 og freistaðist af djöflinum í 
fjörutígir daga. Og hann neytti 


einkist á þeim dögum og að þeim 
liðnum hungraði hann. 

3 Djöfullinn sagði þá til hans: „Ef þú 
ert Guðs sonur seg steini þessum að 
hann verði að brauði.“ 


4 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Skrifað er það maðurinn lfir ei af 
brauði einu heldur af sérhverju Guðs 
orði.“ (Fimmta 
Mósebók/Deuteronomy 8:3) 


5 Og djöfullinn flutti hann upp á há 
tinda fjallsins og sýndi honum á 
augabragði öll ríki veraldarinnar 

6 og sagði til hans: „Allt þetta veldi 
og þess prýði mun eg gefa þér. Því 
að þau eru mér í hendur fengin og 
hverjum eg vil má eg gefa þau. 


7 Því ef þú fellur fram og tilbiður 
fyrir mér skulu þau öll þín vera.“ 


ð Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Far burt frá mér, þú andskoti. 
Skrifað er: Drottin Guð þinn skalt þú 
tilbiðja og honum einum þjóna.“ 
(Fimmta Mósebók/ Deuteronomy 
6:13-14) 

9 Og hann færði hann þá til 
Jerúsalem og setti hann ofan á bust 
musterisins og sagði til hans: „Ef þú 
ert Guðs sonur fleyg þér hér ofan af 


10 því að skrifað er: Sínum englum 
bífalaði(fól) hann þig að þeir 
varðveiti þig 

11 og að á sínum höndum beri þeir 
þig svo að þú drepir eigi þinum fæti 


við steini.“ (Sálmar/Psalms 91:11- 
12) 


12 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Sagt er að eigi skulir þú freista 
Drottins Guðs þíns.“ (Fimmta 
Mósebók/ Deuteronomy 6:16) 

13 Og er djöfullinn hafði lyktað allar 
þessar freistanir veik hann frá honum 
um stundarsakir. 

14 Og Jesús kom aftur í andakrafti til 
Galileam og ryktið gekk út um öll 
héröð af honum. 

15 Og hann kenndi í þeirra 
samkunduhúsum og af öllum var 
hann miklaður. 

16 Og hann kom til Naðsaret þar 
hann var uppalinn og gekk inn eftir 


vana sínum á þvottdegi í 
samkunduna, stóð upp og tók að 
lesa. 


17 Og honum var fengin bók Esaie 
spámanns. Og er hann fletti um 
bókinni fann hann þann stað hvað 
skrifað var: 


18 „Andi Drottins er yfir mér og af 
því smurði hann mig og sendi mig að 
boða evangelrum volöðum og að 
græða sundraða í hjörtum, að prédika 
herteknum endurlausn og syn 
blindum og kramda að kvitta til 
lausnar 

19 og að prédika þakknæmilegt ár 
Drottins.“ (Jesaja/lsiah 61:1) 

20 Og þá lét hann saman bókina og 
fékk hana þénaranum aftur og setti 


sig. Og allir þeir sem í 
samkunduhúsinu voru horfðu á hann. 
21 En hann hóf að segja til þeirra: „Í 
dag er þessi Ritning uppfylld í 
yörum eyrum.“ 

22 Og allir gáfu vitnisburð af honum 
og undruðust þau náðarsamleg orð 
sem gengu fram af hans munni og 
sögðu: „Er þessi eigi sonur Jósefs?“ 


23 Hann sagði til þeirra: „Þér munuð 
fullkomlega til min segja þennan 
orðskvið: Læknir, bjarga sjálfum þér. 
Því hve mikið að vér höfum heyrt að 
gjört var til Kapernaum gjör þú og 
hér á þínu landi.“ 

24 En hann sagði: „Sannlega segi eg 
yður að enginn spámaður er 
þakknæmur í sínu landi. 


25 Í sannleik segi eg yður: Margar 
ekkjur voru á dögum Flie í Ísrael þá 
himinninn var luktur í þrjú ár og sex 
mánuði, þá gjörðist og mikill sultur 
um allt landið, 


26 og til öngrar þeirra var Elías 
sendur nema í Sarefta Sidonie til 
einnrar ekkju. 

27 Og margir líkþráir voru í Ísrael á 
dögum Elise1 spámanns og enginn 
þeirra varð hreinsaður nema Naaman 
af Syria.“ 

268 Og allir fylldust þeir reiði sem í 
samkunduhúsinu voru er þeir heyrðu 
það, 

29 stóðu upp og hnepptu hann út af 
borginni og leiddu hann allt upp á 
fjallgnípuna þar eð þeirra borg var 


yfirbyggð að þeir hryndi honum þar 
af fram. 


30 Og hann gekk burt mitt á milli 
þeirra og fór leiðar sinnar. 


31 Og hann fór ofan til 
Kapernaumborgar í Galilea og 
kenndi þeim þar á þvottdögum. 


32 Og allir undruðust hans kenning 
því hún var voldug. 


33 Í samkunduhúsinu var maður sá 
er hafði óhreinan djöfulsanda og 
kallaði upp hárri röddu 


34 og sagði:,,Hei, hvað höfum vær 
með þig, Jesús af Naðsaret! Þú komt 
að fyrirfara oss! Eg veit vel að þú ert 
hinn heilagi Guðs!“ 


35 Og Jesús straffaði hann og sagði: 
„Þegi þú og far út af honum.“ Og 
djöfullinn fleygði honum mitt fram í 
milli þeirra og fór út af honum og 
grandaði honum að öngu. 


36 Ótta sló og yfir alla þá og töluðust 
við sín á milli og sögðu: „Hvaða orð 
er þetta að hann byður óhreinum 
öndum af valdi og krafti og þeir fara 
út?“ 

37 Og hans rykti(orðstyr) barst alls 
staðar út um öll nálæg héröð. 


38 En er Jesús stóð upp af 
samkundunni gekk hann í hús 
Símonar. Vermóðir Símonar var 
haldin af mikilli köldu og þeir báðu 
hann fyrir henni. 


39 Hann gekk til hennar og bauð 
köldunni og hún forlét(yfirgaf) hana. 
Og jafnskjótt reis hún upp og þjónaði 
þeim. 

40 En þá sólin var undirgengin fluttu 
þeir til hans alla þá sjúka menn sem 
margháttaðar sóttir höfðu. En hann 
lagði hendur yfir sérhvern þeirra og 
læknaði þá. 

41 Djöflar fóru og út af mörgum, 
kallandi upp og sögðu: „Þú ert 
Kristur, sonur Guðs!“ Hann hastaði á 
þá og leyfði þeim ekki að mæla því 
að þeir vissu það hann var Kristur. 

42 En eð dagur var fór hann og gekk 
út á eitt eyðiból. Fólkið leitaði að 
honum og kom til hans og hafði gát á 
hönum að hann færi eigi í frá þeim, 


43 hverjum hann sagði: „Mér 
byrjar(ber) og í öðrum borgum að 
boða evangelrum út af Guðs ríki því 
að til þess em eg sendur.“ 

44 Og hann prédikaði í 
samkunduhúsum í Galilea. 

5 


1 En það skeði þá eð fólkið flykktist 
að honum til að heyra Guðs orð og 
hann sjálfur stóð við sjóinn 
Genesaret 

2 og leittvö skip standa við sjóinn en 
fiskimennirnir voru stignir af skipi 
og þvoðu net sín. 


3 Þá sté hann á eitt skip það sem 
Símonar var og bað að draga nokkuð 


frá landi. Hann sat og kenndi fólkinu 
af skipinu. 


4 Og sem hann gaf upp að kenna 
sagði hann til Símonar: „Drag þú út 
á djúpið og leysið net yðar til 
fiskidráttar.“ 

5 Símon svaraði og sagði til hans: 
„Meistari, í alla nótt höfum vær 
erfiðað og fengum ekkert. En í þínu 
orði mun eg mitt net uppleysa 
(leggja niður).“ 

6 Og þá er þeir höfðu það gjört luktu 
þeir inni mikla mergð fiska og þeirra 
net rifnaði. 


7 Þeir bentu og sinum félögum sem 
voru á öðru skipinu það þeir kæmi 
og hjálpuðu þeim. Og þeir komu og 


hlóðu bæði skipin full so þau sukku 
að mestu. 


ð Þá Símon Petrus sá það féll hann 
til knjánna Jesú og sagði: „Gakk frá 
mér, lávarður, því eg em maður 
syndugur.“ 


9 Af því felmtur var yfir hann 
kominn og yfir þá alla sem með 
honum voru að þeim fiskidrætti er 
þeir fengu saman, 


10 líka einnin yfir Jacobum og 
Johannem, sonu Zebedei, lagsmenn 
Símonar. Og Jesús sagði til Símonar: 
„Óttast þú eigi því að héðan í frá 
skalt þú menn veiða.“ 

11 Og þeir drógu sin skip að landi og 
yfirgáfu alla hluti og fylgdu honum 
eftir. 


12 Það skeði og þá hann var í einni 
borg og sjá, að þar var maður fullur 
vanheilsu. Og þá hann sá Jesús féll 
hann fram á sína ásjónu, bað hann og 
sagði: „Drottinn, ef þú vilt þá kanntu 
að hreinsa mig.“ 

13 Og Jesús rétti út sina hönd og tók 
á honum og sagði: „Eg vil, vert 
hreinn.“ Og jafnskjótt hvarf 
vanheilsan af honum. 


14 Og hann bauð honum að segja 
það öngvum: „Heldur gakk og syn 
þig kennimönnunum og fórna fyrir 
þinni hreinsan sem Moyses bauð, 
þeim til vitnisburðar.“ 


15 En er hans rykti(frásögn) barst 
víðara út kom margt fólk saman 


honum að heyra og að læknast af 
sinum sóttum. 


16 En hann veik sér afvega í 
eyðimörk og baðst fyrir. 


17 Og það bar til á einum degi er 
hann sat og kenndi og þar sátu 
Pharisei og lögspekingar sem komnir 
voru af öllum kauptúnum úr Galilea 
og Judea og frá Jerúsalem. Og 
kraftur Drottins gekk frá honum til 
að lækna þá. 


18 Og sjá, að menn báru þann mann 
á sæng er iktsjúkur var og sóttu til að 
koma honum inn og leggja hann fyrir 
hann fram. 

19 Og er þeir gátu eigi haft hann inn 
fyrir fólkinu fóru þeir upp á 
ræfrið(þakið) og létu hann siga í 


sænginni niður um þekjuna mitt á 
milli þeirra, fram fyrir Jesú. 

20 Og er hann leit þeirra trú sagði 
hann: „Maður, fyrirgefist þér syndir 
þínar.“ 

21 Skriftlærðir og Pharisei tóku að 
hugsa með sér og sögðu: „Hver er 
þessi sem mælir guðlastan? Hver má 
syndir fyrirgefa nema Guð einn?“ 


22 En er Jesús fornam(skynjaði) 
þeirra hugsan svaraði hann og sagði 
til þeirra: „Hvað hugsi þér vont í 
yðrum hjörtum? 

23 Hvert er auðveldara að segja: Þér 
eru þínar syndir fyrirgefnar eða að 
segja: Statt upp og gakk? 


24 En so að þér vitið það Mannsins 
sonur hefur magt(vald) til á jörðu að 
fyrirgefa syndirnar“ sagði hann til 
hins íktsjúka: „Þér segi eg: Statt upp 
og tak sæng þína og gakk í þitt hús.“ 
25 Og jafnskjótt stóð hann upp þeim 
ásjáöndum og tók sængina upp þá er 
hann hafði á legið og gekk í sitt hús, 
lofandi Guð. 

26 Þeim ógnaði öllum og lofuðu Guð 
og fylltust af ótta og sögðu: „Í dag 
höfum vær séð undarlega hluti.“ 

27 Eftir það gekk hann út og sá þann 
tollheimtumann er Leví var að nafni, 
sitjanda við tollbúðina, og sagði til 
hans: „Fylg þú mér eftir.“ 

28 Og hann forlét(yfirgaf) allt, stóð 
upp og fylgdi honum ettir. 


29 Leví gjörði honum mikið 
heimboð í sínu húsi. Þar var og 
mikill fjöldi tollheimtumanna og 
annarra þeirra er meður þeim sátu til 
borðsins. 


30 Pharisei og skriftlærðu mögluðu 
við hans lærisveina og sögðu: „Því 
eti þér og drekkið með 
tolltektarmönnum og 
bersyndugum“?“ 

31 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Þeir þurfa eigi læknarans við sem 
heilbrigðir eru heldur þeir sem sjúkir 
eru. 


32 Því að eigi kom eg að kalla 
réttláta heldur synduga til iðranar.“ 


33 En þeir sögðu til hans: „Því 
föstuðu lærisveinar Johannis so oft 


og báðust fyrir, so og líka Phariseis 
lærisveinar, en þínir lærisveinar eta 
og drekka?“ 

34 Hann sagði þá til þeirra: „Megi 
þér nokkuð láta brúðgumans syni 
fasta á meðan brúðguminn er hjá 
þeim? 

35 En þeir tímar munu koma að 
brúðgumanum mun frá þeim kippt 
og þá munu þeir fasta á þeim 
dögum.“ 

36 Og hann sagði í eftirlíkingum til 
þeirra: „Enginn setur bót af nýju 
klæði á gamalt fat, annars trefur hið 
nýja það upp og bótin af því inu nyja 
fellur eigi við hið gamla. 

37 Og enginn lætur nytt vín í forna 
belgi, annars sprengir hið nyja vín 


belgina og það spillist en 
vinbelgirnir tortynast, 

36 heldur skal nytt vín látast í nýja 
belgi og mun þá hvorttveggja 
forvarast(varðveitast). 

39 So er og enginn sem drekkur af 
hinum gamla og vilji strax hið nýja 
því að hann segir: Hið gamla er 
betra.“ 


6 


1 En það bar til á annan hátíðardag 
hins fyrsta þvottdags að hann gekk 
um sáðna akra og hans lærisveinar 
tindu axin ofan af korninu og átu, 
núandi þau með höndum sér. 


2 En nokkrir af Phariseis sögðu til 
þeirra: „Fyrir því gjöri þér það sem 
eigi leyfist á þvottdögum?“ 

3 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Hafi þér eigi lesið hvað Davið 
gjörði nær hann hungraði sjálfan og 
þá sem með honum voru, (Fyrri 
Samúelsbók/1 Samuel 21:1-7) 


4 hvernin að hann gekk inn í Guðs 
húsið og tók skoðunarbrauðin og át 
og gaf þeim sem með honum voru, 
þau er öngvum leyfðist að eta nema 
kennimönnunum einum?“ 

5 Og hann sagði til þeirra: 
„Mannsins sonur er herra og einnin 
þvottdagsins.“ 


6 Það skeði og enn á öðrum 
þvottdegi að hann gekk inn í 


samkunduhúsið og kenndi. Og þar 
var sá maður sem hin hægra hönd 
var á visnuð. 


7 En skriftlærðir og Pharise1 hugðu 
að hvert hann læknaði á þvottdögum 
so að þeir fyndi það hvar af þeir 
mættu hann ákæra. 


ö En hann merkti vel þeirra hugsan 
og sagði til mannsins þess sem 
höndina hafði visnaða: „Ris þú upp 
og statt hér í mitt.“ Hann reis upp og 
stóð þar. 

9 En Jesús sagði til þeirra: „Eg spyr 
yður að: Hvort hæfir á þvottdögum 
vel að gjöra eður 1lla, lífinu að forða 
eður tortyna?“ 


10 Og hann leit til allra þeirra er í 
kringum hann voru og sagði til 


mannsins: „Réttu út þína hönd.“ Og 
hann rétti hana út en sú hans hönd 
varð so heil sem hin önnur. 


11 En þeir fylltust af bræði og töluðu 
til hver við annan hvað þeir vildu af 
Jesú gjöra. 

12 En það gjörðist á þeim dögum að 
hann gekk á eitt fjall að biðjast fyrir 
og hann var um þá nótt á bænum til 
Guðs. 


13 Og þá eð dagur var kallaði hann 
sína lærisveina og kjöri tólf af þeim 
hverja að hann nefndi apostula: 

14 Símon, þann hann kallaði Petrum, 
og Andream bróður hans, Jacobum 
og Johannem, Philippum og 
Bartolomeum, 


15 Mattheum og Thomam, Jacobum 
son Alphei og Símon sem kallaðist 
Zelotes, 


16 Judab Jacobson og Judam Iskariot 
hver að var svikarinn. 


17 Og hann fór ofan meður þeim af 
fjallinu og gekk á einn sléttan flöt í 
mörkinni og flokkur hans lærisveina 
og mikill fjöldi annars lyðs af allri 
Judea og Jerúsalem og úr Tyro og 
Sidon við sjóinn hverjir komnir voru 
honum að heyra og það þeir 
læknuðust af sínum sóttum 


18 og að þeir sem kvöldust af 
óhreinum öndum yrði heilbrigðir. 


19 Og allur lýður sótti til honum að 
ná því að kraftur gekk út frá honum 
og hann læknaði þá alla. 


20 Og hann hóf sin augu upp yfir 
lærisveina sína og sagði: „Sælir eru 
þér volaðir það yðart er Guðs ríki. 


21 Sælir eru þér sem hungraðir eruð 
nú því að þér skuluð saddir verða. 

Sælir eru þér sem nú grátið því að 
þér munuð hlæja. 

22 Sælir eru þér þó að menn hati 
yður og fráskilji yður og hallmæli og 
forleggi yðart nafn so sem annars 
illvirkja (bera saman nafn þitt við 
annan 1llvirkja) vegna Mannsins 
sonar. 

23 Fagni þér og gleðjist á þeim degi 
því sjá, yðart verðkaup er mikið á 
himni því þannin gjörðu og þeirra 
feður við spámennina. 


24 En þar í mót: Ver yður auðigum 
sem hér hafið yðra huggan. 


25 Vei yður sem nú eruð saddir því 
að yður mun hungra. Ve yður sem 
hlæið nú því að þér munuð æpa og 
Yla. 

26 Vei yður nær eð hver maður lofar 
yður því að so gjörðu og þeirra feður 
við hina fölsku spámenn. 

21 En eg segi yður sem áheyrið: 
Elski þér óvini yðra, gjörið þeim vel 
til sem yður hata, 

26 blessið þá er yður bölva og biðjið 
fyrir þeim sem yður misþyrma. 

29 Og hver hann slær þig á einn 
kinnvangann bjóð honum og annan 
frá. Og hver hann tekur af þér þinn 


möttul(yfirhöfn) þá ver honum eig1 
þinn kyrtil. 

30 Og hver þig biður þeim gef og 
hver hann tekur burt hvað þitt er það 
heimt eigi aftur. 

31 Og so sem þér viljið að aðrir 
menn gjöri við yður gjöri þér líka so 
við þá. 

32 Og ef þér elskið þá sem yður 
elska hver er þá yðar þökk? Því að 
syndugir elska sína elskendur. 

33 Og þó þér gjörið þeim gott er 
yður gjöra vel til hver verður yðar 
þökk? Því að þetta gjöra einnin hinir 
syndugu. 

34 Og þó þér skiptið við þá af 
hverjum þér væntið launa hver 


verður þá yðar þökk? Því að 
syndugir býta við synduga að þeir 
taki líkt við líku. 

35 Hvar fyrir þá elski þér óvini yðra, 
gjörlð gott og bytið einskis þar fyrir 
væntandi. Þá mun yðart verðkaup 
mikið verða og þér munuð verða 
synir Hins hæðsta því að hann er 
sóðfús viður óþakkláta og vonda. 


36 Fyrir því verið og miskunnsamir 
líka sem yðar faðir er miskunnsamur. 


37 Eigi skulu þér dæma að þér 
dæmist eigi. Fordæmið eigi so að þér 
fordæmist eigi. Fyrirgefið, þá mun 
yður og fyrirgefast. 

38 Gefið og yður skal gefast, sóða 
og samanþrykkta, skekna og 
yfirfljótanlega mæling munu þeir 


gefa í yðart skaut. Því að meður 
þessari sömu mælingu hverri þér 
mælið út mun yður aftur mælast.“ 


39 Og hann sagði þeim eina 
eftirlíking: „Fær blindur nokkuð leitt 
blindan? Falla þeir eigi báðir í 
gröfina? 


40 Eigi er lærisveinninn yfir sínum 
meistara. Því nær eð hver er so sem 
hans meistari þá er hann algjörður. 


41 En hvar sér þú ögn í þíns bróðurs 
auga en að þeim vagli(bjálka) sem í 
þínu auga er gáir þú eigi! 

42 Eða hvernin máttu segja bróður 
þínum: Bróðir, leyf að eg dragi 
ögnina úr auga þínu, er þú sér eigi 
sjálfur vaglinn í þínu auga! Þú 
hræsnari, drag þú fyrst út vaglinn úr 


þínu auga og sjá þá til að þú dragir út 
ögnina af þins bróðurs auga. 

43 Því ekkert gott tré ber vondan 
ávöxt og ekkert vont tré ber góðan 
ávöxt. 

44 Hver tré mun og kennast af sinum 
ávexti. Því að eigi lesa menn saman 
fíkjur af klungri og eigi heldur 
vinber af skógarrunni. 

45 Góður maður af góðum sjóð síns 
hjarta fremur gott og illur maður af 
vondum sjóð síns hjarta fremur 1llt. 

Því að af gnægð hjartans mælir 
munnurinn. 


46 Til hvers kallið þér mig herra, 
herra, og gjörið eigi það eg segi? 


4} Hver hann kemur til min, heyrir 
mín orð og gjörir þau, þá mun eg 
sýna yður að hverjum hann er líkur: 
48 Hann er líkur þeim manni er 
byggði upp hús og gróf djúpt og setti 
þess grundvöll á hellusteini. En er 
vatshríðina gjörði dundi vatsflóðið 
að húsinu og mátti það eigi hræra því 
að það var grundvallað á hellusteini. 
49 En hver hann heyrir þau og gjörir 
eigi hann er líkur þeim manni er 
byggði sitt hús á jörðu án grundvölls, 
að hverju vatstlóðið dundi og það 
féll jafnsnart og hrapan þess húss var 
mikil.“ 


fí 


1 En þá hann hafði lyktað sína ræðu 
fyrir fólkinu gekk hann inn í 
Kapernaum. 


2 En þjón eins hundraðshöfðingja lá 
dauðvona hver eð honum var 
seðfelldur. 


3 Og er hann heyrði af Jesú sendi 
hann menn af öldungum Gyðinga til 
hans og bað hann að koma og gjöra 
sinn þjón heilbrigðan. 

4 En er þeir komu til Jesú, þeir 
grátbæntu hann og sögðu: „Verður er 
hann þess að þú veitir honum 

5 það því að hann elskar vora þjóð 


og hefir uppbyggt fyrir oss vort 
samkunduhús.“ 


6 En Jesús gekk með þeim þaðan.Og 
þá er þeir voru eigi langt frá húsinu 
sendi höfðinginn vini til hans og 
sagði: „Herra, þjáið yður eigi því að 
eg em e1 verður að þú gangir inn 
undir mitt þak. 

7 Þar fyrir hefi eg og eigi reiknað 
sjálfan mig verðugan til þín að koma 
heldur mæl þú orð og þá verður 
minn þjón heill. 

8 Því að eg em maður valdinu 
undirgefinn, hafandi undir mér 
hernaðarmenn og ef eg segi þessum: 
Far, þá fer hann og öðrum: Kom, so 
kemur hann, og þjón minum: Gjör 
þetta, og þá gjörir hann það.“ 

9 En er Jesús heyrði það undraðist 
hann og snerist við og sagði til 


fólksins sem honum fylgdi eftir: 
„sannlega segi eg yður að eg hefi 
eigi fundið þvílíka trú í Ísrael.“ 
10 Og er þeir sem út voru sendir 
komu aftur til hússins fundu þeir 
þann þjón er sjúkur hafði verið 
heilbrigðan. 


11 Það skeði og eftir það að Jesús 
gekk til þeirrar borgar sem hét Naim 
og margir hans lærisveinar fylgdu 
honum og fjöldi annars fólks. 


12 En er hann nálgaðist borgarhliðið, 
sjá, að framliðinn maður var borinn 
út, einkasonur sinnar móður, og hún 
var ekkja. Og mikill borgarmúgur 
gekk út með henni. 


13 Og er Drottinn leit hana hrærðist 
hann miskunnar og sagði til hennar: 
„Æptu eigi.“ 

14 Og hann gekk þar að og áhrærði 
börurnar en þeir eð báru stóðu við. 
Hann sagði: „Ungmenni, eg segi þér: 
Ris upp.“ 

15 Og sá reistist upp við er 
framliðinn var og tók að mæla. Og 
hann fékk hann aftur sinni móður. 


16 En yfir alla þá kom ótti, lofuðu 
Guð og sögðu: „Spámaður mikill er 
á meðal vor upp risinn og Guð hefur 
vitjað síns lyðs.“ 

17 Og þessi saga barst út af honum 


um allt Judeam og um öll nálæg 
héröð. 


18 Og allt þetta kunngjörðu Johanni 
hans lærisveinar. 


19 Og Jóhannes kallaði tvo af sinum 
lærisveinum til sín og sendi þá til 
Jesú og lét segja honum: „Ertu sá eð 
koma mun eða eigu vær annars að 
bíða?“ 

20 En er þeir menn komu til hans 
sögðu þeir: „Jóhannes baptista sendi 
okkur til þín og lét segja þér: Ert þú 
sá er koma mun eða eigu vær annars 
að bíða?“ 


21 En á þeirri stundu læknaði hann 
marga af sóttum sínum og meinum 
og af óhreinum öndum og mörgum 
blindum gaf hann sýn. 


22 Og Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Gangið og kunngjörið 


Johanni hvað þér hafið heyrt og séð, 

það blindir sjá, haltir ganga, líkþráir 

hreinsast, daufir fá heyrn, dauðir rísa 
upp, fátækum boðast evangelium 


23 og sæll er sá sem eigi 
skammfyllir(hneykslar) sig á mér.“ 
24 En er sendiboðar Johannis voru 
burtgengnir hót Jesús að segja til 
fólksins af Johanne: „Hvar til fóru 
þér út í eyðimörkina? Eða fóru þér 
að sjá reyrvönd af vindi skekinn? 

25 Eða vildu þér heldur út fara að sjá 
mann í mjúkum klæðum prýddan? 
Sjáið, að þeir sem dýrmæt klæði bera 
og af fysn lifa eru í konungsgörðum. 
26 Eða hvað fóru þér að sjá? Vildu 
þér sjá spámann? En eg kann yður að 
segja: Framar en spámann. 


21 Þessi er sá af hverjum skrifað er: 
Sjá, eg sendi minn engil fyrir þínu 
augliti, sá er tilreiða(undirbúa) skal 
veginn fyrir þér. 

28 Því að eg segi yður að á meðal 
þeirra sem að konu eru fæddir er 
enginn spámanna meiri en Jóhannes 
baptista en sá minni er í Guðs ríki er 
honum meiri.“ 


29 Og allt það fólkið er tilheyrði og 
líka tollheimtumenn réttlættu Guð og 
létu sig skíra með skirn Johanis 

30 en Pharisei1 og lögspekingar 
forsmáðu Guðs ráð í stríð við sjálfa 
sig og létu eigi skírast af honum. 

31 En Drottinn sagði: „ Við hvað skal 


eg jafna mönnum þessarar 
kynslóðar? Hverju eru þeir líkir? 


32 Börnum þeim eru þeir líkir sem 
sitja á torgi og klakar(kalla) hver til 
annars og segja: vær pípuðum fyrir 
yður og þér dönsuðuð eigi, vær 
sungum fyrir yður vor harmakvæði 
og þér æptuð eigi. 

33 Því að Jóhannes baptista er 
kominn, át eigi brauð né drakk vin, 
þó segi þér hann hafi djöful. 

34 Mannsins son er og kominn, át og 
drakk og þér segið: Sjáið 
etarann(mathákinn) og 
vindrykkjumanninn, vininn 
tollheimtumanna og bersyndugra. 
35 Og spekin hlýtur so að réttlætast 
af sínum sonum öllum.“ 


36 En nokkur af Pharise1 bað hann 
að hann æti með honum. Og hann 


gekk inn í farísearans hús og settist 
til borðs. 


37 Og sjá, að kona var sú í borginni 
að bersyndug var. Og er hún vissi að 
Jesús sat til borðs í farísearans húsi 
hafði hún þangað smyrslabuðk 


38 og fór á baki honum til fóta hans 
og tók að væta hans fætur með tárum 
og að þurrka meður lokkum síns 
höfuðs, kyssti á hans fætur og reið á 
smyrslum. 


39 En þá sá phariseus sá það sem 
honum bauð inn mælti hann með sér 
og sagði: „Ef að þessi væri spámaður 
þá vissi hann hvör og hvílík væri sú 
kona er á honum tekur því að hún er 
ein bersyndug kona.“ 


40 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Símon, eg hefi nokkuð þér að 
segja.“ En hann sagði: „Seg þú, 
meistari.“ 

41 „Tveir skuldamenn voru nokkurs 
akurkallar. Einn var honum 
skyldugur fimm hundruð peninga en 
annar fimmtígi. 

42 Og er þeir höfðu eigi að gjalda 
gaf hann þeim til báðum. Því seg nú, 
hvor þeirra er hann elskar meir.“ 


43 Símon svaraði og sagði: „Eg 
meina að sá sem hann gaf meira til.“ 
En hann sagði til hans: „Það 
úrskurðar þú rétt.“ 

44 Og hann sneri sér til konunnar og 
sagði til Símonar: „Sér þú þessa 
konu? Eg gekk inn í þitt hús og þú 


gafst eigi vatn minum fótum. En 
þessi vætti mína fætur með tárum og 
þurrkaði með sinum höfuðlokkum. 


45 Koss gafstu mér öngvan en þessi 
síðan hún gekk hér inn hefir hún eigi 
linnt að kyssa minar fætur. 


46 Mitt höfuð smurðir þú eigi 
viðsmjöri(olíu) en þessi reið á minar 
fætur smyrslum. 

4'} Fyrir það segi eg þér að henni 
fyrirgefast margar syndir því að hún 
elskaði mikið. En þeim sem minna 
fyrirgefst hann elskar miður. 


48 Og hann sagði til hennar: „Þér eru 
þínar syndir fyrirgefnar.“ 

49 Og þeir tóku að segja sem við 
borðið sátu með sjálfum sér: „Hver 


er þessi sá er einnin fyrirgefur 
syndir?“ 

50 En hann sagði til konunnar: „Þín 
trúa gjörði þig hólpna. Far í friði.“ 
8 


1 Það skeði og eftir það að hann 
ferðaðist í gegnum borgir og 
kauptún, prédikaði og boðaði 
evangelrum af Guðs ríki og þeir tólf 
meður honum 


2 og nokkrar þær konur sem hann 
hafði grætt af óhreinum öndum og 
öðrum sóttarferlum, einkum María 
sú er hét Magdalena, frá hverri er sjö 
djöflar höfðu út farið, 


3 og Jóhanna húsfrú Kúsa, 
forsjónarmanns Herodis, og Súsanna 


og margar aðrar þær honum veittu af 
sínum eignum. 


4 En þá er margt fólk var 
samankomið og þeir drifu að honum 
úr stöðunum sagði hann í 
eftirlíkingu: 

5 „Sá gekk út er sáði að sá sínu sæði. 
Og þá hann sáði féll sumt hjá 
veginum og varð fóttroðið og fuglar 
himins átu það. 

6 Og sumt féll á hellu og þá er það 
spratt upp visnaði það af því það 
hafði eigi vökvan. 

7 Og sumt féll á meðal þyrna og 
þyrnin spruttu upp með og kefðu því 
niður. 


ð Sumt féll í góða jörð og það vöx 
upp og bar hundraðfaldan ávöxt.“ Þá 
er hann sagði þetta kallaði hann: 
„Hver eyru hefir að heyra, hann 
heyri!“ 

9 En hans lærisveinar spurðu hann 
að hver eð væri þessi eftirlíking. 


10 Hverjum hann sagði: „Yður er 
unnt að vita leynda dóma Guðs ríkis 
en þeim öðrum í eftirlíkingum so að 
sjáandi þá sjái þeir eigi og áheyrandi 
skilji þeir það eigi. 

11 En þessi er eftirlíkingin: Sæðið er 
Guðs orð. 


12 En hinir við veginn eru þeir sem 
heyra en eftir þá þá kemur djöfullinn 
og tekur orðið úr hjörtum þeirra so 
að þeir trúi eigi og verði hólpnir. 


13 En hinir er á helluna eru þeir nær 
þeir heyra það þá meðtaka þeir það 
með fagnaði og hafa þó eigi rót 
neina. Um stundarsakir trúa þeir og á 
freistunartíma þá falla þeir frá. 


14 En það sem féll á millum 
þyrnanna eru þeir sem heyra og 
velkjast í sorgum, auðæfum og 
girndum þessara lífdaga, kefjast so 
og færa öngvan ávöxt. 


15 En það sem í góða jörð féll eru 
þeir sem heyra orðið og halda því í 
góðu og siðsömu hjarta og færa 
ávöxt í þolinmæði. 

16 En enginn kveikir á ljósinu og 
byrgir það í keri eða setur það undir 
bekk heldur setur hann það á 


kertahaldinn so að þeir sem þar 
innganga sjái ljósið. 

17 Því að ekkert er so hulið að eigi 
verði opinbert og ekkert so leynt að 
eigi kunngjörist og í augljós komi. 
18 Fyrir því gætið að hvernin þér 
heyrið. Því að þeim eð hefur honum 
mun gefast og hver helst eigi hefur 
frá honum mun burt takast einnin 
það hann meinar sig hafa.“ 


19 En móðir hans og bræður komu 
til hans og gátu eigi fundið hann 
fyrir fólkinu. 

20 Og honum var það 
undirvísað(sagt): „Móðir þín og 
bræður eru úti og vilja sjá þig.“ 


21 En hann svaraði og sagði til 
þeirra: „Mín móðir og mínir bræður 
eru þeir sem Guðs orð heyra og 
gjöra.“ 

22 Og það bar til á einum degi að 
hann sté sjálfur á skip og hans 
lærisveinar. Hann sagði þá til þeirra: 
„Föru vær yfir um þennan sjó.“ Og 
þeir leystu frá landi. 


23 En er þeir sigldu sofnaði hann. 
Og þar kom hvirfilvindur á sjóinn so 
að fyllti undir þeim og þeim lá við 
töopun. 

24 Þá gengu þeir að hönum, vöktu 
hann upp og sögðu: „Meistari, 
meistari, vær forgöngum(förumst)!“ 
En hann stóð upp og hastaði á 


vindinn og á sjávaröldurnar og þær 
sefuðust og gjörði logn. 


25 Hann sagði til þeirra: „Hvar er 
yðar trú?“ En þeir óttuðust það og 
undruðust, segandi sín á milli: „Hver 
ætli þér að þessi sé? Því að hann 
byður vindi og vatni og þau hlýða 
honum. “ 

26 Þeir sigldu þá til þeirrar byggðar 
hvar Gadareni bjuggu, hver eð hggur 
jafngegnt Galilea. 


21 Og þá hann sté af skipi á land 
rann í móti honum maður nokkur úr 
borginni sem haft hafði djöful um 
langan tíma og klæddist eigi fötum, 
var og eigi í húsum heldur í dauðra 
manna leiðum. 


26 En er hann leit Jesú féll hann 
niður fyrir honum, kallaði upp hárri 
röddu og sagði: „Hvað á eg með þig, 
Jesús, sonur Guðs ins hæsta? Eg 
beiði þig að eigi kveljir þú mig!“ 

29 En hann bauð óhreinum anda að 
hann færi út af honum því að hann 
hafði um langa ævi hann kvalið. 
Hann var og bundinn járnviðjum og í 
fjötrum varðveittur en að slitnum 
böndunum var hann rekinn af 
djöflinum í eyðimörk. 

30 Jesús spurði hann að og sagði: 
„Hvert er nafn þitt?“ Hann sagði: 
„Legion.“ Því að margir djöflar voru 
í hann farnir. 


31 Og þeir báðu hann að ei skipaði 
hann þeim að fara í undirdjúpið. 


32 En þar var mikil svínahjörð á biti 
um fjallið og þeir báðu hann að leyfa 
sér að fara í þau. Og hann lofaði 
þeim það. 

33 Þá fóru djöflarnir út af manninum 
og hlupu í svínin og hjörðin fleygði 
sér með einu áhlaupi í sjáinn og 
drekktist þar. 

34 En er þeir sáu það sem hjörðina 
seymdu flýðu þeir og kunngjörðu 
það í borgina og í þorpin. 

35 Þá gengu þeir út að sjá hvað skeð 
var og komu til Jesú, fundu manninn 
af hverjum djöflarnir höfðu út farið 
sitjanda klæddan og heilvita til fóta 
Jesú og þeim óaði það. 


36 En þeir sem það höfðu séð kynntu 
þeim hvernin sá inn djöfulóði var 
heilbrigður orðinn. 

37 Og allur mágur Gadarenibyggðar 
báðu hann að hann víki burt frá þeim 
því að þeir voru af miklum ótta 
haldnir. Hann sté þá á skip og sneri 
aftur. 


38 En sá maður sem djöflarnir voru 
út af farnir bað hann að hann mætti 
vera hjá honum. En Jesús lét hann 
frá sér og sagði: 

39 „Far aftur í þitt hús og seg hve 
mikið Guð veitti þér.“ Og hann fór 
og prédikaði um alla borgina hve 
mikið Jesús hafði honum gjört. 


40 Það skeði og er Jesús kom aftur 
að lyðurinn meðtók hann því að allir 
biðu hans. 


41 Og sjá, maður kom þar sá er 
Jairus var að nafni og sá var 
samkunduhússins höfðingi. Hann féll 
til fóta Jesú og bað hann að hann 
gengi í hans hús 

42 því að hann átti sér einkadóttir 
nær tólf ára gamla og hún var að 
dauða komin. Og er hann gekk 
þangað þá þrengdi fólkið að honum. 
43 Kona var þar og nokkur sem haft 
hafði blóðfall í tólf ár hver eð út 
hafði og gefið læknurum sína alla 
aleigu og varð þó af öngvum græddi. 


44 Hún gekk á bak til og snart fald 
hans klæða og jafnsnart stemmdist 
hennar blóðlát. 


45 Jesús sagði: „Hver er sá er mig 
snerti?“ En þá allir neituðu sagði 
Pétur og þeir eð með honum voru: 
„Meistari, fólk þrengir og þjakar að 
þér og þú segir: Hver snart mig?“ 
46 Jesús sagði: „Einhver hefur 
snortið mig því að eg kenni kraft út 
af mér genginn.“ 

4 En er konan sá að það var eig1 
hulið kom hún skjálfandi og féll 
fram fyrir fætur hans og kunngjörði 
fyrir öllu fólki fyrir hverja sök eð 
hún hafði hann snortið og hversu hún 
hafði jafnsnart heil orðið. 


48 En hann sagði til hennar: „ Vert 
glöð, mín dóttir, þín trúa gjörði þig 
hólpna. Far í friði.“ 

49 Og er hann talaði enn þetta kom 
nokkur til samkunduhússins 
höfðingja, segjandi honum: „Þin 
dóttir er látin. Ómaka hann eigi.“ 
50 En er Jesús heyrði það svaraði 
hann og sagði við föður stúlkunnar: 
„Hræðst eigi þú, trú heldur, þá 
verður hún heilbrigð.“ 


51 Og er han kom að húsinu lofaði 
hann ei neinum inn að ganga með sér 
nema Pétri, Jacobo og Johanne og 
föður og móður stúlkunnar. 


52 En þeir grétu allir og syrgðu hana. 
Hann sagði þá: „Grátið eigi því að 
hún er e1 dauð heldur sefur hún.“ 


53 Og þeir dáruðu hann(gerðu grín 
að honum) því að þeir vissu að hún 
var látin. 


54 En hann rak þá alla út og tók í 
hönd hennar, kallaði og sagði: 
„Stúlka, statt upp!“ 


55 Og hennar andi kom aftur og hún 
stóð jafnsnart upp. Hann skipaði og 
að gefa henni að eta. 

56 Hennar foreldrum 
felmtraði(undraði) við en hann bauð 
þeim að segja öngum frá hvað gjörst 
hafði. 


9 


1 En Jesús kallaði saman þá tólf er 
postular nefndust og gaf þeim kraft 


og mátt yfir alla djöfla og það þeir 
læknuðu sóttir, 

2 sendi þá og út að prédika Guðs ríki 
og að græða sjúka 

3 og sagði til þeirra: „Þér skuluð 
ekkert bera með yður á veg, hvorki 
staf né tösku, eigi brauð né peninga, 
og þér skuluð ei hafa tvo kyrtla. 

4 Og í hvert það hús sem þér 
inngangið þá blífið(dveljið) þar 
þangað til þér farið í burt þaðan. 

5 Og sá hver er meðtekur yður eigi 
þá gangið út úr borg þeirri og hristið 
duft af fótum yðar til vitnisburðar 
yfir þá.“ 


6 Þeir gengu út og ferðuðust 1 
gegnum kauptún, boðandi Guðs ríki 
og læknandi alls staðar. 


7 En er Heródes fjórðungshöfðingi 
heyrði það allt hvað er hann gjörði 
varð hann hræddur af því að af 
sumum sagðist það Jóhannes væri af 
dauða risinn 


ð en af sumum það Elias væri 
auglystur en af öðrum það einn af 
sömlu spámönnunum væri upp aftur 
risinn. 

9 Heródes sagði: „Johannem lét eg 
afhöfða en hver er þessi af hverjum 
eg heyri þvílíkt?“ Og hann fystist að 
sjá hann. 

10 Postularnir komu aftur og skyrðu 
honum frá hvað mikla hluti eð þeir 


höfðu gjört. Og hann tók þá til sín og 
veik afvega í eyðimörk þeirrar 
borgar sem hét Betsaída. 

11 Og er fólkið var þess vart dró það 
eftir honum. Og hann meðtók það og 
talaði fyrir þeim af Guðs ríki, 
læknaði og þá sem þess þurftu. 

12 En er líða tók á daginn gengu þeir 
tólf til hans og sögðu honum: „Lát 
fólkið í frá þér að það gangi í þau 
þorp og kauptún er hér eru í kring að 
herbergja sig og leita sér að fæðu því 
að vær erum hér á eyðimörku.“ 

13 En hann sagði til þeirra: „Gefi þér 
þeim að eta.“ Þeir sögðu: „Vær 
höfum eigi meir en fimm brauð og 
tvo fiska nema vera megi að vær 


förum og kaupum fæðu þessu öllu 
fólki.“ 

14 En þar var nær fimm þúsund 
manns. Hann sagði þá til sinna 
lærisveina: „Látið þá setja sig í lag, 
fimmtigum saman.“ 

15 Þeir gjörðu og so, settu sig niður 
allir samt. 


16 Hann tók þá þau fimm brauð og 
tvo fiska, leit til himins, gjörði 
þakkir og braut sundur, fékk sinum 
lærisveinum að þeir legði fyrir 
fólkið. 

17 Þeir neyttu og urðu allir saddir. 
Það var og upptekið er þeim hafði 
afgengið af leifunum, tólf karfir 
fullar. 


18 Það gjörðist og þá hann var einn 
og baðst fyrir og hans lærisveinar hjá 
honum að hann spurði þá að og 
sagði: „Hvern segir fólkið mig 
vera“ 

19 Þeir svöruðu og sögðu: „Þeir 
segja þú sért Jóhannes baptista en 
aðrir Elías en sumir segja það einn af 
inum fyrri spámönnum sé 
upprisinn.“ 

20 Hann sagði til þeirra: „Hvern segi 
þér mig vera“ Símon Petrus svaraði 
og sagði:,,Þú ert Kristur Guðs.“ 

21 En hann hastaði á þá, bauð þeim 
að þeir segði það e1 neinum 

22 og sagði það Mannsins syni bæri 
margt að líða og forsmáður að verða 
af öldungum, 


kennimannahöfðingjum og 
skriftlærðum og líflátinn verða og á 
þriðja degi upp að risa. 

23 Hann sagði þá til allra: „Ef 
nokkur vill mér eftirfylgja hann 
afneiti sjálfum sér og taki á sig sinn 
kross hversdagslega og fylgi mér 
eftir. 


24 Því hver eð sínu lífi vill bjarga 
hann tynir því en hver sínu lífi týnir 
minna vegna hann gjörir það hólpið. 
25 Því hvað gagnar það manninum 
þó hann hreppi allan heim en glati 
sjálfum sér eður skaði sjálfan sig? 
26 Því hver hann feilar(skammast) 
sér mín og minna orða þess mun 
Mannsins sonur feila sér þá hann 


kemur í dýrð sinni og föður sins og 
heilagra engla. 


21 En eg segi yður sannlega að 
nokkrir af þeim hér standa smakka 
eigi dauðann þangað til þeir sjá Guðs 
ríki.“ 

268 Það skeði og eftir þessa ræðu, nær 
átta dögum, að hann tók með sér 
Petrum, Jacobum og Johannem og 
sekk upp á fjallið að biðjast fyrir. 

29 Og þá er hann baðst fyrir varð 
hans andlitsmynd önnur og hans 
klæði hvít og skínandi. 


30 Og sjá, að tveir menn töluðu við 
hann hverjir eð voru Moyses og Elía 


31 sem sáust í birtunni og töluðu um 
hans útför hverja hann mundi 
fullkomna til Jerúsalem. 


32 En Pétur og þeir er voru með 
honum voru mjög svefnþunga. Og er 
þeir vöknuðu sáu þeir hans dýrð og 
þá tvo menn er hjá honum stóðu. 


33 Það varð og þá er hinir voru frá 
honum viknir að Pétur sagði til Jesú: 
„Meistari, gott er oss hér að vera og 
gjörum hér upp þrjár tjaldbúði, þér 
eina, Moyse eina, Elie eina.“ Og 
hann vissi eigi hvað hann sagði. 

34 En þá hann talaði þetta kom sky 
og skuggði yfir þá. Og þeir óttuðust 
er skyið leið yfir þeim. 


35 Og rödd kom úr skyinu er sagði: 
„Þessi er sonur minn elskulegur, 
heyrið honum.“ 


36 Og í því er röddin varð fundu þeir 
Jesú ernansaman. Og þeir þögðu og 
sögðu eigi neinum frá því á þeim 
dögum hvað þeir höfðu séð. 

37 Það skeði og annars dags er þeir 
fóru ofan af fjallinu að margt fólk 
rann í móti honum. 


38 Og sjá, að maður í bland fólkið 
kallaði upp og sagði: „Meistari, eg 
beiði þig, sjá til sonar míns því að 
hann er minn einkason 

39 og sjá, að andinn gripur hann, þá 
emjar hann upp jafnsnart, hrífur hann 
með froðufall1 og varla skilst við 
hann þá hann hefir slitið hann. 


40 Og eg bað þína lærisveina að þeir 
ræki hann út og þeir gátu eigi.“ 

41 Þá svaraði Jesús og sagði: „Ó þú 
hin fráhverfa og vantrúaða kynslóð! 
Hversu lengi þá skal eg hjá yður vera 
og líða yður? Fær þú hingað son 
þinn.“ 

42 Og þá hann kom til hans hreif 
djöfullinn hann og sleit. En Jesús 
straffaði hinn óhreina anda og 
læknaði piltinn og fékk hann föður 
sinum. 


43 En þeim ógnaði öllum við Guðs 
mikilvirki. En er allir þeir undruðust 
það allt hvað hann gjörði sagði hann 
til sinna lærisveina: 


44 „Setjið þessa ræðu í hjörtu yðar. 
Því að þar mun koma að Mannsins 
son mun seljast í manna hendur.“ 


45 En það orð undirstóðu þeir eigi 

og það var hulið fyrir þeim so að þeir 
skildu það eigi. Og þeir óttuðust að 
spyrja hann að því sama orði. 


46 En sá þanki hófst þeirra á milli 
hver þeirra mundi mestur verða. 


4 Og þá er Jesús sá þeirra hjartans 
þanka þreif hann barn og setti það 
hjá sér 

48 og sagði til þeirra: „Hver helst er 
meðtekur þvílíkt barn í mínu nafni sá 
meðtekur mig og hver hann 
meðtekur mig sá meðtekur þann er 
mig sendi. En sá yðar sem minnstur 
er hann mun mikill verða.“ 


49 Jóhannes svaraði þá og sagði: 
„Meistari, vær sáum þann er rak 
djöfla út í þínu nafni og vær 
fyrirbuðum(bönnuðum) honum það 
því að fylgdi þér eigi eftir meður 
Oss.“ 

50 Jesús sagði til hans: „Fyrirbjóðið 
honum það eigi því að hver hann er 
e1 mót oss sá er með oss.“ 


51 En það skeði þá þeir dagar voru 
fullkomnaðir er hann skyldi 
uppnemast sneri hann sinni ásján að 
ganga til Jerúsalem. 


52 Og hann lét sendiboð fara fyhrir 
sinni augsýn. Þeir fóru og gengu inn 
í samverskan kaupstað að þeir reiddu 
þar til fyrir honum. 


53 En þeir eð þar voru tóku eigi við 
honum af því að hann hafði snúið 
sinni ásján að reisa(fara) upp til 
Jerúsalem. 

54 En er hans lærisveinar, Jacobus 
og Jóhannes, sáu það sögðu þeir: 

,„ Viltu, lávarður, þá viljum vér segja 
að eldur komi af himni og 
fortæri(tortími) þeim líka sem að 
Elías gjörði.“ 

55 En Jesús sneri sér við, hastaði á 
þá og sagði: „ Viti þér eigi hvers anda 
synir þér eruð? 

56 Því Mannsins sonur er eigi 
kominn til þess að fyrirfara sálum 
manna heldur þær að frelsa.“ Og þeir 
gengu burt í annað kauptún. 


5/ Það skeði og er þeir voru á 
veginum að nokkur sagði til hans: 
„Eg vil fylgja þér eftir hvert helst þú 
fer.“ 

58 Jesús sagði til hans: „Refar hafa 
holur og fuglar himins hreiður en 
Mannsins son hefir eigi hvar hann 
megi sínu höfði að halla.“ 


59 Hann sagði og til eins annars: 

„F ylg þú mér ettir.“ En sá sagði: 
„Herra, lofa mér fyrst að ganga og 
greftra föður minn.“ 

60 Jesús sagði til hans: „I át þá 
dauðu grafa sína 1nu dauðu en þú, 
gakk og boða Guðs ríki.“ 

61 Og annar sagði: „Herra, eg vil þér 
eftirfylgja en lofa mér þó fyrst að 


segja þeim mína burtför sem eru í 
mínu húsi.“ 

62 Jesús sagði til hans: „Enginn er 
þrífur sinni hendi að arðrinum og 


lítur á bak sér aftur er hæfilegur 
Guðs ríkis.“ 


10 


1 En ettir það útvaldi Drottinn og 
aðra sjötígi og sendi þá út pörum 
saman fyrir sér í allar þær borgir og 
álfur er hann vildi koma 

2 og sagði til þeirra: „Að sönnu er 
kornskeran mikil en verkmennirnir 
fáir. Því biðjið Drottinn 
kornskerunnar að hann sendi 
verkmenn í sína kornskeru. 


3 Fari þér. Sjáið, eg sendi yður so 
sem lömb á meðal varga (úlfa). 

4 Berið eigi pyngju né tösku og eigi 
skó. Heilsið og öngum á stræti 

5 og í hvert það hús þér inngangið þá 
segið fyrst: Friður sé þessu húsi. 

6 Og ef þar er sonur friðarins þá 
hvílist yðar friður yfir honum. En ef 
eigi er þá snýst hann til yðar aftur. 

7 Blífið(dveljið) í því sama húsi, etið 
og drekkið hvað þar veitist því að 
verður er verkmaðurinn sinna launa. 
Eigi skulu þér ráfa hús af húsi. 

8 Og í hverja borg sem þér inngangið 
og þeir meðtaka yður þá etið það 
sem fyrir yður verður fram sett. 


9 Og læknið sjúka þá sem þar eru og 
segið þeim: Guðs ríki er nálægt yður. 
10 En ef þér gangið í nokkra borg 
þar þeir meðtaka yður ei gangið út á 
hennar stræti og segið: 

11 Einnin það duft sem loddi á oss úr 
yðvari borg hristum vær af yður. Þó 
skulu þér vita að Guðs ríki var 
nálægt yður. 

12 Eg segi yður það Sodoma mun 
bærilegra vera á þeim degi en þeirri 
borg. 

13 Ver þér Kórasin! Vei þér 
Betsaida! Því að ef skeð hefði í Tyro 
og Sidon þau kraftaverk sem hjá 
yður hafa gjörð verið hefði þeir 
forðum setið í sekk og ösku og gjört 
So lðran. 


14 Þó mun Tyro og Sidone bærilegra 
vera á efsta dómi en yður. 


15 Og þú Kapernaum sem upphafin 
ert allt til himins munt niðursökkva 
til helvitis. 


16 Hver yður heyrir, hann heyrir mér 
og hver yður forsmár(fyrirlýtur) 
hann forsmár mig. En hver mig 
forsmár hann forsmár þann er mig 
sendi.“ 


17 En þeir sjötígir komu aftur með 
fagnaði og sögðu: „Lávarður, einnin 
hafa djöflar oss undirgefnir verið í 
þínu nafni.“ 

18 Hann sagði til þeirra: „Eg sá 
andskotann so sem elding hrapa af 
himni. 


19 Sjáið, eg gef yður vald til að stiga 
yfir höggorma og flugorma og yfir 
allan kraft óvinarins og yður mun 
ekkert granda mega. 

20 En þó skulu þér eigi gleðjast af 
þessu það andarnir eru yður 
undirgefnir heldur fagnið af því það 
yðar nöfn eru skrifuð á himnum.“ 


21 Og samtímis gladdist Jesús í anda 
og sagði: „Eg prísa(lofa) þig, faðir 
og Drottinn himins og jarðar, að þú 
huldir þetta fyrir spekingum og 
forvitringum og opinberaðir það 
smælingjum. Já, að sönnu, faðir, því 
að so þóknaðist það fyrir þér. 

22 Allir hlutir eru mér í hendur 
fengnir af minum föður. Enginn veit 
hver eð sonurinn er nema faðirinn 


eða hver eð faðirinn er nema 
sonurinn og hverjum eð sonurinn vill 
það opinbera. “ 


23 Og hann snerist til sinna 
lærisveina og sagði þeim sérdeilis: 
„Sæl eru þau augu sem sjá hvað þér 
Sjáið. 

24 Því að eg segi yður það margir 
spámenn og konungar vildu séð hafa 
hvað þér sjáið og sáu það eigi og 
heyra hvað þér heyrið og heyrðu það 
e1gl1. 

25 Og sjá, að nokkur lögvitringur 
stóð upp, freistaði hans og sagði: 
„Meistari, hvað skal eg gjöra so að 
eg eignist eilift líf?“ 


26 En hann sagði til hans: „Hvað er 
skrifað í lögmálinu? Hvernin lest 
þu?“ 

27 Hann svaraði og sagði: „Elska 
skaltu Drottin Guð þinn af öllu hjarta 
þínu og af allri önd(sálu) þinni og af 
öllum mætti þínum og af öllu 
hugskoti þínu og náunga þinn sem 
sjálfan þig.“ (Fimmta 
Mósebób/Deuteronomy 6:3 Þriðja 
Mósebók/Leviticus 19:18) 

26 Hann sagði þá til hans: „Rétt 
svaraðir þú. Gjör það og muntu hfa.“ 
29 En hann vildi réttlæta sjálfan sig 
og sagði til Jesú: „Hver er þá minn 
náungi?“ 

30 En Jesús svaraði og sagði: 
„Maður nokkur fór frá Jerúsalem 


ofan til Jeríkó og hrasaði í bland 
ræningja hverjir eð ræntu hann 
klæðum og lemstruðu hann sárum, 
sengu burt og létu hann þar eftir 
hálfdauðan hHggja. 


31 En so bar til að kennimaður 
nokkur fór ofan sama veg og er hann 
leit hann gekk hann fram hjá honum, 


32 líka og Levitinn þá hann kom nær 
þeim stað. Og er hann sá hann gekk 
hann og fram hjá. 


33 En samverskur maður ferðaðist 
og kom í nánd honum. Og er hann 
leit hann sá hann aumur á honum, 


34 gekk að og batt um sár hans, 
hellandi í þau viðsmjöri(olíu) og víni 
og lagði hann á sinn eyk og flutti til 
herbergis og gaf gætur að honum. 


35 En annars dags ferðaðist hann 
burt og tók upp tvo peninga og fékk 
húsbúandanum og sagði: „Haf gátur 
á honum og hvað helst þú leggur 
meira út þá skal eg borga þér nær eg 
kem aftur.“ 

36 Hver þeirra þriggja synist þér 
vera þess náungi sem hrasaður var í 
bland ræningjanna?““ 


37 En hann sagði: „Sá er 
miskunnsemdina gjörði á honum.“ 
Þá sagði Jesús til hans: „Far þú og 
gjör slíkt hið sama.“ 

38 En það skeði er þeir ferðuðust að 
hann gekk inn í nokkurt kauptún. Og 
sú kvinna er Marta hét meðtók hann 
í sitt hús. 


39 Og hún átti þá systur er María hét 
hver eð setti sig fyrir fætur Jesú og 
heyrði hans orð. 


40 En Marta braust mjög fyrir að 
þjóna honum. Hún gekk að og sagði: 
„Lávarður, hirðir þú e1 um það að 
systir min lætur mig einasaman 
þjóna? Seg henni að hjálpa mér.“ 

41 En Jesús svaraði og sagði til 
hennar: „Marta, Marta, þú ert so 
áhygsjufull og mæðist í mörgu. 


42 Eitt er þó nauðsynlegt. Maria 
hefir kjörið sér gott hlutskipti hvað 
er eigi skal frá henni takast.“ 


11 


1 Það skeði eð hann var í nokkrum 
stað að biðjast fyrir. Og er hann gaf 
upp þá sagði einn af hans 
lærisveinum til hans: „Lávarður, 
kenn þú oss að biðja líka sem 
Jóhannes kenndi sínum 
lærisveinum. “ 

2 Hann sagði þá til þeirra: „Nær þér 
biðjið segið so: Faðir vor, sá þú ert á 
himnum, helgist nafn þitt. Tilkomi 
ríki þitt. Verði þinn vilji so á jörðu 
sem á himnum. 

3 Gef oss í dag vort daglegt brauð. 


4 Og fyrirgef oss vorar skuldir svo 
sem vær fyrirgefum vorum 


skuldunautum. Og leið oss eigi í 
frestni heldur leys oss frá illu.“ 


5 Hann sagði til þeirra: „Hver yðar 
sem hér hefur vin og fer til hans um 
miðnætti og segir honum: Vinur, lána 
mér þrjú brauð 

6 því að vinur minn er kominn af 
leið til min og eg hefi eigi það eg 
megi fram fyrir hann setja. 

7 Og hinn sem fyrir innan er svarar: 
Gjör mér eig1 ónáð því dyr eru luktar 
og börn mín eru í svefnhúsi hjá mér 
Og elg1 get eg upp staðið að fá þér 
þau. 

5 Eg segi yður: Ef hann stendur eigi 
upp og fær honum þau fyrir það að 
hann er vinur hans, þó mun hann 
fyrir sakir hans leiðulegrar 


brekunar(ónæðis) upp standa og fá 
honum so mikið sem hann þarf. 

9 Og eg segi yður: Biðjið og yður 
mun gefast, leitið að og munu þér 
finna, knyið á og mun fyrir yður 
upplokið. 

10 Því að hver eð biður hann mun 
öðlast, hver eð leitar hann finnur og 
hver eð áknyr fyrir honum lykst upp. 


11 En hver faðir er sá af yður ef 
sonurinn biður um brauð að hann 
gefi honum stein þar fyrir? Eða biðji 
hann um fisk gefur hann honum 
nokkuð höggorm fyrir fisk? 


12 Eða ef hann biður um egg að 
hann rétti að honum 
flugorm(sporðdreka) þar fyrir? 


13 Því ef þér sem vondir eruð kunnið 
góðar gjafir að gefa sonum yðar, 
miklu meir þá mun faðir yðar af 
himnum gefa þeim Heilagan Anda er 
hann biðja.“ 


14 Og hann rak út djöful þann er 
dumbi var. Og það skeði er 
djöfullinn var útfarinn að hinn 
mállausi talaði og fólkið undraðist 
það. 

15 En nokkrir af þeim sögðu: „Fyrir 
Belsebúb djöflahöfðingja þá drífur 
hann djöfla út.“ 

16 Aðrir freistuðu hans og sóttu að 
honum eftir teikni af himni. 

17 En er hann sá þeirra hugrenningar 
sagði hann til þeirra: „Hvert ríki sem 
í sjálfu sér er sundurþykkt það mun 


eyðast og hvert hún mun yfir annað 
hrapa. 


18 Og ef andskotinn er í sjálfum sér 
sundurþykkur hvernin má hans ríki 
þá standast, fyrst þér segið mig fyrir 
Belsebúb útreka djöfla? 

19 Nú ef eg á fyrir Belsebúb djöfla 
út að reka fyrir hvern rekast þeir þá 
út af sonum yðrum? Fyrir því verða 
þeir og yðrir dómendur. 

20 En ef eg rek út djöfla meður Guðs 
fingri, að sönnu kemur þá Guðs ríki 
til yðar. 

21 Nær eð sterkur, hertygjaður 


maður varðveitir sitt fordyri þá er allt 
með mak(i friði) hvað hann á. 


22 En þá er annar honum yfirsterkari 
kemur og yfirvinnur hann og sviptir 
hann öllum herklæðum á hver hann 
treysti og sundurskiptir so hans 
herfangi. 


23 Hver hann er ei með mér, sá er í 
móti mér og hver hann dregur eigi 
saman með mér, sá sundurdreifir. 


24 Nær óhreinn andi fer af 
manninum út ráfar hann um þurra 
staði, leitar að hvild og finnur eigi. 
Þá segir hann: Eg vil hverfa aftur í 
hús mitt hvaðan eg fór. 


25 Og er hann kemur finnur hann 
það af sóplimum(sópað og) hreinsað. 


26 Þá fer hann og tekur með sér sjö 
aðra anda honum verri og er þeir eru 
þar Innkomnir byggja þeir þar og 


verður so þess manns hið síðara 
verra hinu fyrra.“ 


27 En það skeði er hann talaði þetta 
hóf nokkur kona upp sína rödd og 
sagði til hans: „Sæll er sá kviður er 
þig bar og þau brjóst er þú mylktir!“ 
268 En hann sagði: „Hvað um það. 
Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð 
og varðveita þau.“ 


29 En er fólkið flykktist þar að tók 
hann að segja: „Kynslóð þessi er ein 
vond kynslóð. Hún girnist teikn. Og 
henni gefst ekkert teikn nema teikn 
Jona spámanns. 


30 Því að líka sem Jónas var teikn 
Níníveborgar so mun Mannsins son 
verða kynslóð þessari. 


31 Drottning suðuráttar mun upprísa 
á efsta dómi með mönnum þessarar 
kynslóðar og fordæma þá því að hún 
kom af yðstum takmörkum jarðar að 
heyra speki Salómons og sjái, hér er 
meir en Salómon. 

32 Menn Níníveborgar munu og 
upprísa á efsta dómi meður þessari 
kynslóð og munu hana fordæma því 
að þeir gjörðu iðran viður prédikan 
Jonas og sjáið, hér er meir en Jonas. 
33 Enginn tendrar ljósið og setji það 
í leyni eða undir mæliask heldur á 
ljósastjakann so að þeir sem 
innganga sjái ljósið. 

34 Ljós þíns líkama er augað. Þvi ef 
þitt auga er einfalt so er þinn líkami 


allur skær. En ef auga þitt er 1llt þá er 
einnin þinn líkami myrkur. 

35 Því sjá so til að ljós það sem í þér 
er sé eigi myrkur. 

36 Nú ef allur líkami þinn er skær, 
eigi hafandi nokkurn myrkvan part, 
þá skal hann allur verða fullur af 
ljósi, líkt og þegar skínandi ljós 
kertis gefur þér ljós. 

37 Og er hann var slíkt að mæla þá 
bað hann nokkur Phariseus að hann 
æti miðdagsverð hjá sér. 

38 Hann gekk inn og setti sig til 
borðsins. En er farísearinn sá það 
undraðist hann er hann þvo sér eig1 
fyrir máltíðina. 


39 En Drottinn sagði til hans: „Þér 
farísei, hreinsið nú hið ytra, bikara 
og matdiska, en yðvart hið innra er 
fullt með rán og illsku. 


40 Þér þussar, er eigi so að sá eð 
gjörði ið ytra hann gjörði einnin hið 
innra? 

41 En hvað um það, gefið þó ölmusu 
af því sem til er og sjáið að þá er 
yður allt hreint. 

42 Vei yður Phariseis, sem tíundið 
myntugras og ruthu og allt kálgresi 
og sneiðið svo hjá dómi Guðs og 
réttlæti! Því þetta byrjar(ber) að 
gjöra en hitt eigi eftir að skilja. 

43 Vei sé yður, Phariseis, sem elskið 
hin fremstu tignarsæti í 


samkunduhúsum og kveðjur á 
torgum! 

44 Vei sé yður lögspekingum, 
Phariseis og hræsnurum, því þér eruð 
sem hulin leiði framliðinna yfir 
hverjum að menn ganga og þekkja 
þau eigi!“ 

45 Þá svaraði nokkur lögspekinga og 
sagði til hans: „Segir þú þetta einnin 
til háðungar við oss?“ 

46 En hann sagði: „Og yður 
lögspekingum sé vei, því þér hlaðið 
á menn þeim byrðum er þeir geta ei 
borið og sjálfir þér snertið eigi þær 
byrðar með einum fingri yðar! 

4'} Vei yður því að þér uppbygegið 
spámannaleiðin en feður yðrir líflétu 


þá! 


48 Að sönnu þá vitni þér það og 
samsinnið so verkum yðvara feðra 
því að þeir aflífuðu þá en þér 
uppbyggið leiði þeirra. 

49 Fyrir því segir spekin Guðs: Eg 
mun senda til þeirra spámenn og 
postula og suma af þeim munu þeir 
deyða en suma ofsóknum sækja 


30 so að krefjist af þessari kynslóð 
blóð allra spámanna því úthellt hefir 
verið frá grundvallan veraldar, 


$1 allt frá blóði Abels og til blóðs 
Lacharie hver eð lést í milli altaris 
og musterisins. Að vísu segi eg yður 
að það mun krefjast af þessari 
kynslóð. 

52 Vei sé yður lögspekingum, því 
þér berið lykil viskunnar en komist 


þó eigi sjálfir þar inn og hamlið þeim 
eð þar vilja Innganga.“ 

53 En þá hann hafði þvílíkt til þeirra 
talað tóku lögspekingar til og 
Pharisei1 þunglega að þrengja að 
honum og vélsamlega hann að 
mörgu aðspyrja, 

54 veitandi honum umsát og leituðu 
við að Jaga það nokkuð af hans 
munni er þeir mættu um hann 
kylja(ásaka). 

12 


1 En er mikill og ótölulegur lýður 
flykktist þar saman so að nálega 
tróðu hver annan undir hóf hann upp 
og sagði til sinna lærisveina: „Í 
fyrstu vaktið yður fyrir súrdei1gi 
Phariseorum, hvað er hræsni. 


2 Því að ekkert er so hulið að ei 
verði augljóst né nokkuð so leynt að 
e1g1 Vitist. 

3 Fyrir því hvað þér segið í myrkrum 
það mun í ljósi heyrast og hvað þér í 
svefnhúsum hvíslið í eyra mun á 
ræfrum( þökum) uppi prédikað. 

4 En eg segi yður, vinum mínum: 
Hræðist eigi þá sem líkamann aflífa 
og eftir það fá þeir eigi meir að gjört. 
5 En eg vil syna yður hvern þér 
skuluð hræðast: Hræðist þann sem 
eftir það er hann hefir líflátið þá 
hefir hann magt(vald) til að senda í 
helviti. Að vísu segi eg yður, þá 
hræðist hann. 


6 Seljast eigi fimm skógarþrestir 
tveimur peningum og einn af þeim er 
eig1 gleymdur fyrir Guði. 

7 So eru og öll höfuðhár yðar talin. 
Fyrir því skulu þér eigi óttast því að 
þér eruð dyrri( verðmætari) en margir 
skógarþrestir. 


ö En eg segi yður: Hver helst han 
viðurkennir mig hér fyrir mönnum 
þann mun Mannsins son viðurkenna 
fyrir englum Guðs. 


9 En hver hann afneitar mér hér fyrir 
mönnum honum mun afneitað verða 
fyrir Guðs englum. 


10 Og hver eð talar orð í gegn Guðs 
syni þá mun honum fyrirgefast en 
hver han hæðir að heilögum anda 
honum skal eigi fyrirgefast. 


11 En nær þeir draga yður inn í 
samkunduhús og fyrir sína 
yfirboðara og valdsmenn þá verið 
eigi hugsjúkir um hvernin eða hverju 
þér skuluð svara eða hvað þér skuluð 
segja 

12 því að heilagur andi mun fræða 
yður á sömu stundu hvað yður 
byrjar(ber) að segja.“ 

13 En nokkur af fólkinu sagði til 
hans: „Meistari, seg bróður minum 
að hann skipti við mig arfleifð 
minni.“ 

14 En hann sagði honum: „Þú 
maður, hver setti mig fyrir dómara 
eða arfskiptismann yfir yður?“ 

15 Og hann sagði til þeirra: „Sjáið til 
og varið yður við allri ágirni því að 


enginn lifir þar af það hann hafi 
mikil auðæfi. 


16 Og hann talaði þá eina eftirlíking 
til þerra og sagði: „Auðugur maður 
nokkur var sá hvers akur eð fært 
hafði frjóvan ávöxt. 


17 Hann hugsaði þá með sér og 
sagði: Hvað skal eg til gjöra? Eg hefi 
ei það hús hvert eg megi minum 
ávexti í safna, og sagði: 

18 Það vil eg gjöra: Eg vil mina 
hlöðu niðurrífa og gjöra upp aðra 
meiri og safna þangað öllu því er 
mér hefir gróið og so minum 
auðæfum. 

19 Og þá mun eg segja til sálu 
minnar: Sála mín, þú hefur mikinn 
auð samandregið til margra ára. Hvíl 


þig nú, et og drekk og haf allsnægtir 
og vert glöð. 

20 En Guð sagði til hans: Þú 
dári(heimskingi), á þessari nótt 
munu þeir þína sál af þér krefja og 
hvers verður það þá er þú hefur 
tilreitt? 

21 So er með þeim er sér draga sjóð 
saman og eru eig1 í Guði ríkir.“ 

22 Þá sagði hann til sinna lærisveina: 
„Fyrir því segi eg yður: Sturlið eigi 
fyrir lífdögum yðar, hvað þér skuluð 
eta, og eigi fyrir líkama yðar, hverju 
hann skuli klæðast. 

23 Lifið er meira en fæðan og 
líkaminn meiri en fötin. 


24 Hygeið að hröfnunum. Þeir sá 
hverki né uppskera, eigi hafa þeir 
hlöðu né kjallara, og þó fæðir Guð 
þá. Miklum mun meiri eru þér þó 
fuglunum. 

25 En hver yðar fær með sinni 
hugsyki aukið lengd sina alin einni? 
(Enginn getur bætt stöðu sina með 
áhyggjum) 

26 Því ef þér orkið eigi hins minnsta, 
hvað fyrir sturli þér þá fyrir hinu 
öðru? 

271 Hugleiðið hvernin hljugrösin 
vaxa. Þau vinna eigi né spinna. En 
eg segi yður það Salómon í allri 
sinni prýði var ei so skrýddur sem 
eitt af þeim. 


26 Nú fyrst Guð skryðir so það gras 
er í dag stendur á akri og á morgun 
verður í baksturofn látið, miklu meir 
mun hann þó klæða yður, ó þér 
vesaltrúaðir! 

29 Þér skuluð og eigi eftirspyrja 
hvað þér etið eða drekkið og eigi 
hefja yður hátt. 

30 Því að ettir þessu öllu sækir 
heiðin þjóð veraldar en faðir yðar 
veit vel að þér þurfið þessa við. 

31 Því leitið fyrst að Guðs ríki og 
hans réttlæti og mun yður þá allt 
tilfalla. 

32 Hræðst eigi, þú vesula hjörð, því 
að það þóknaðist föður yðar að gefa 
yður ríkið. 


33 Seljið hvað þér hafið og gefið 
ölmusu. Gjörið yður og þá sekki er 
eig1 eldast og þann sjóð er eigi 
minnkar á himnum, að hverjum 
þjófar fá eigi komist né melur skorið. 


34 Því hvar yðar sjóður er þar er og 
yðart hjarta. 


35 Yðrar lendar sé umgyrtar og 
logandi ljós í höndum yðrum. 

36 Verið og líkir þeim mönnum er 
bíða eftir sínum lánardrottni hvenar 
hann muni aftur koma af 
brullaupum(brúðkaupi), so að þá 
hann kemur og ber sé strax fyrir 
honum upplokið. 

37 Sælir eru þeir þjónar hverja eð 
(þá er herrann kemur) finnur hann 
vakandi. Sannlega segi eg yður það 


hann mun upp stytta sig, lætur og þá 
til borðs sitja, gengur fyrir þeim og 
þjónar. 

38 Og þó ef hann komi á annarri 
vakt eða á hinni þriðju og finni það 
líka so, sælir eru þeir þjónar. 

39 En það skulu þér vita að ef 
húsbóndinn vissi á hverri stundu eð 
þjófurinn kæmi þá vekti hann og léti 
ekki brjótast inn í sitt hús. 

40 Fyrir því verið og reiðubúnir því 
að Mannsins sonur mun á þeirri 
stundu koma er þér ætlið eigi.“ 

41 Þá sagði Pétur til hans: „Herra, 
segir þú þessa eftirlíking til vor eða 
til allra?“ 


42 En Drottinn sagði: „Hve mikils er 
vert um trúan og forsjálan 
fyrirsjónarmann hvern eð herrann 
hefir sett yfir hjú sín til að úthluta 
þeim í réttan tíma þeirra skammt 


43 Blessaður er sá fyrirsjónarmaður 
er herrann finnur so gjörandi þá eð 
hann kemur! 


44 Sannlega segi eg yður það hann 
mun setja hann yfir allt hvað hann 
eignast. 

45 En ef sá sami þjón segir í hjarta 
sínu: Herra minn gjörir dvöl á að 
koma, og tekur að berja vinnumenn 
og ambáttir og að eta og drekka og 
sig drukkinn að gjöra, 

46 og þá kemur herrann þess þjóns á 
þeim degi er hann vonar eigi og á 


þeirri stundu er hann veit eigi og 
skiptir honum sundur og leggur 
honum sín laun meður ótrúuðum. 


4'} En hver sá þjón er veit sins 
herrans vilja og bjó sig eigi til, gjörði 
og eigi eftir hans vilja, hann mun 
mikla refsing fá. 

468 En sá hann veit eigi og gjörir það 
hegningar er vert, hann mun minni 
hirting fá. Því að þeim sem mikið er 
veitt, af honum æskist mikið, og 
hverjum mikið verður í hendur selt, 
af honum heimtist mikið. 


49 Eg kom að snæra upp(varpa) eld 
á jörðu — hvað eg gjarna vilda að 
hann brynni nú þegar! 

50 En eg hlýt áður með skirn að 
skirast. Og hversu eg 


þrengjunst(þyngir) þangað til hún 
fullkomnast! 

51 Meini þér að eg kæmi að senda 
frið á jörðu? Eg segi yður: Nei, 
heldur sundurþykkju(sundrung). 

52 Því að héðan frá munu fimm 
verða í einu húsi 
sundurþykkir(sundraðir), þrir í móti 
tveimur og tveir í móti þremur. 


53 Faðirinn mun verða í móti 
syninum og sonurinn í móti 
föðurnum, móðurin í móti dótturinni 
og dótturin í móti móðurinni, og 
móðir konu manns í móti 
sonarkonunni og sonarkona í móti 
móðurkonu mannsins.“ 


54 En hann sagði til fólksins: 
„Hvenær þér sjáið sky upp ganga í 


vestri þá segi þér jafnskjótt að regn 
komi og það sker. 

55 Og nær þér sjái sunnanvind blása 
þá segi þér hita verða, það sker. 


56 Og þér hræsnarar, ásýnd himins 
og jarðar kunni þér að prófa en því 
prófi þér e1 þennan tíma sem nú er? 
5/ Eða fyrir því dæmi þér eigi af 
sjálfum yður hvað réttvist er? 

58 En nær þú gengur með þínum 
sökudólg fyrir valdsmanninn þá 
kosta kapps á veginum að þú losir 
þig frá honum að eigi dragi hann þig 
nokkuð sinn fyrir dómarann og 
dómarinn selji þig refsaranum og 
refsarinn kasti þér so í dyflissu. 


59 Eg segi það eigi fer þú út þaðan 
þar til þú borgar einnin hinn síðasta 
skarf (seinustu krónu). “ 


13 


1 En í þann sama tíma voru þar 
nokkrir við er kunngjörðu honum frá 
þeim í Galilea, hverra blóði Pílatus 
hafði blandað við þeirra fórnir. 


2 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Mein þér að þessir Galilei væri 
fyrir öllum Galilers syndugir þótt 
þeir þyldu þetta? 

3 Eg segi yður: Nei, heldur ef þér 
gjörið eigi 1ðran þá fyrirfarist þér 
líka allir. 

4 Eða meini þér að þeir átján á 
hverja turninn í Siló áhrapaði og 


drap hafi sakaðir verið framar öllum 
mönnum er byggja til Jerúsalem? 

5 Eg segi yður: Nei, heldur ef þér 
gjörið eigi iðran munu þér einnin 
allir fyrirfarast.“ 

6 En hann sagði þeim þessa 
eftirlíking: „Nokkur maður var sá er 
fikjutré hafði plantað í sinum 
vingarði. Hann kom og leitaði 
ávaxtar á því og fann eigi. 

7 Þá sagði hann til vingarðstágarans: 
Nú í þrjú ár hefi eg árlega komið og 
leitað ávaxtar af þessu fíkjutré og 
fundið eigi. Högg það því af. Hvar til 
hindrar það garðlendið? 


ð En hann svaraði og sagði til hans: 
Herra, lofa því að standa þetta árið 


þar til eg gref um það og læt að 
myki(áburð) 

9 ef það vildi so ávöxt færa, en ef 
eigi, þá högg það ettir á af.“ 

10 Og hann kenndi í samkunduhúsi 
þeirra á þvottdegi. 

11 Ög sjáið, að þar var sú kona er 
haft hafði krankleiksanda(verkinda 
anda) í átján ár og hún var 
bjúg(hokinn) og með öngvu móti þá 
gat hún upplitið. 

12 En er Jesús leit hana kallaði hann 
hana til sín og sagði til hennar: „Þú 
kona, vert laus af 
krankdæmi(verkindum) þínu“ 


13 og lagði hendur yfir hana. Og 
jafnskjótt rétti hún sig upp og 
dyrkaði Guð. 

14 Þá svaraði yfirmaður 
samkunduhússins og þykktist við 
það Jesús læknaði á þvottdögum og 
sagði til lýðsins: „Sex dagar eru þeir 
á hverjum eð hæfir að vinna. Því 
komi þér eigi á þeim að láta lækna 
yður en eigi á þvottdegi.“ 

15 Drottinn svaraði honum og sagði: 
„ÞÚ hræsnari, leysir eigi hver yðar 
einn á þvottdegi naut sitt og asna af 
bási og leiðir til vatns? 

16 En skyldi þessi eigi leysast á 
þvottdegi, sem þó er Abrahams 
dóttir, af því bandi er andskotinn 


hafði hana fjatrað(bundið), sjá, í 
átján ár?“ 

17 Og er hann sagði þetta 
skömmuðust sín allir hans 
mótmælendur og allt fólkið gladdist 
yfir þeim öllum dyrðarverkum er af 
honum gjörðust. 


18 Hann sagði þá: „Hverjum er Guðs 
ríki líkt og hverju skal eg því 
samjafna 


19 Líkt er það mustarðskorni því 
maður tók og varpaði í grasgarð 
sinn. Það spratt upp og varð mikið 
tré og fuglar himins hreiðruðu sig 
undir þess kvistum.“ 


20 Og enn sagði hann: „Hverju skal 
eg samlíkja Guðs ríki? 


21 Líkt er það súrdeigi því er kona 
tók og mengaði við þrjá mæla mjöls 
þar tl1 að það syrðist allt.“ 

22 Og hann gekk í gegnum borgir og 
kauptún og kenndi og gjörði sina 
reisu til Jerúsalem. 

23 En þar sagði nokkur til hans: 
„Herra, meinar þú eigi að þeir sér 
fáir er hjálpast(bjargast)?“ En hann 
sagði til þeirra: 

24 „Keppið eftir Inn að ganga um 
hið þröngva hliðið því að margir 
(það segi eg yður) sækja þar til inn 
að ganga og fá eigi getað. 

25 Og í frá því eð húsbóndinn er 
inngenginn og hefir dyrnar 
afturluktar þá taki þér til þar fyrir 
utan að standa og á dyrnar að hnýja, 


so segjandi: Herra, herra, lúktu upp 
fyrir oss. Hann mun svara og segja 
til yðar: Eigi þekki eg yður eða 
hvaðan þér eruð. 

26 Þá munu þér hefja upp og segja: 
Vær höfum etið hjá þér og drukkið 
og á strætum vorum kenndir þú. 

21 En hann mun þá segja: Eg segi 
yður það eigi kenni eg yður hvaðan 
þér eruð. Farið frá mér, allir þér 
illgjörðamenn. 

25 Þar mun vera óp og tannagnístran 
nær þér sjáið Abraham og Ísaak og 
Jakob og alla spámenn í Guðs ríki en 
yður útrekna. 

29 Og þeir úr austri og vestri, norðri 
og suðri munu koma og til borðs 
sitja í Guðs ríki. 


30 Og sjáið, að þeir sem voru síðastir 
verða fyrstir og þeir eð eru fyrstir 
verða síðastir.“ 


31 Á þeim sama degi gengu nokkrir 
af Phariseis inn og sögðu honum: 
„Haf þig burt og gakk héðan því að 
Heródes vill aflífa þig.“ 

32 Hann sagði til þeirra: „Fari þér og 
segið þeim ref: Sjáið, að eg rek út 
djöfla og fullgjöri lækningar í dag og 
á morgun en á þriðja degi mun ég 
alsjörður(fullkomnaður) verða. 

33 Hvað fyrir það? Þó byrjar mér í 
dag og á morgun og næsta dag eftir 
að ganga. Því að það fær eigi skeð að 
nokkur spámaður farist utan í 
Jerúsalem. 


34 Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem 
aflífar spámennina og grýtir þá 
steinum er til þín verða sendir! 
Hversu oft hefi eg viljað samansafna 
sonum þínum, líka sem hæna sinu 
hreiðri undir vængi sér, og þér hafið 
eigi Viljað. 

35 Sjáið, yðvart hús skal yður því 
eyðilátið verða. En eg segi það eigi 
munu þér sjá mig þar til það kemur 
er þér munuð segja: Blessaður sé sá 
er kemur í nafni Drottins.“ 


14 


1 Og það skeði að Jesús gekk á 
þvottdegi inn í hús nokkurs þess sem 
var yfirboðar1 Phariseorum brauðs að 
neyta. Þeir höfðu og vörð á honum. 


2 Og sjá, að maður nokkur sá 
vatssótt hafði var þar frammi fyrir 
honum. 


3 Jesús ansaði og sagði til 
lögspekinga og Phariseis, so segandi: 
„Leyfist nokkuð að lækna á 
þvottdögum““ 

4 En þeir þögðu við. Hann tók þá á 
honum og læknaði hann og lét burt 
fara, 


5 svaraði og sagði til þeirra: „Hvers 
yðar asni eða naut sem fellur í pytt, 
er það eigi jafnsnart(jafnfljótt) 
útdregið(dregið upp) á þvottdegi?“ 
6 Og þeir gátu honum öngvu þar til 
svarað. 


7 En þessa eftirlíking sagði hann til 
boðsmannanna þá hann merkti 
hvernin þeir mátust eftir hinum 
fremstum sætum og sagði til þeirra: 


ð „Nær þú verður boðinn af nokkrum 
til brúðlaups þá set þig eigi í hin 
æðstu sæti. Kann ske að annar eigi 
óærlegri (annar meiri) en þú sé 
boðinn af honum 

9 og komi sá sem þér bauð og 
honum, segi til þin: Gef þú þessum 
rúm, og hljótir þú þá með kinnroða 
að halda hinn yðsta(lægsta) sess. 

10 Heldur nær eð þú verður boðinn 
þá far og set þig í hið yðsta(lægsta) 
sæti so að nær sá kemur er þér bauð 
og segi til þín: Vinur, þoka þér upp 


betur, og mun þér þá virðing veitt 
fyrir þínum sessunautum. 

11 Því að hver sig sjálfur upphefur 
hann skal niðurlægjast og hver sig 
sjálfur lækkar hann skal upphefjast.“ 


12 Hann sagði þá til hans er honum 
hafði boðið: „Nær þú heldur 
miðdagsverð eður kveldmáltíð þá 
skaltu eigi bjóða vinum þinum né 
bræðrum, eigi frændum þínum né 
nágrönnum þeim sem ríkir eru, að 
eigi bjóði þeir þér heim til sín aftur 
og sé þér þá endurgoldið, 

13 heldur nær þú gjörir heimboð þá 
bjóð fátækum, vönuðum, höltum og 
blindum 


14 og muntu blessaður verða. Því að 
þeir hafa eigi til þér aftur að 


lúka(gjalda) en það mun þér 
endurgoldið verða í upprisu 
réttlátra.“ 


15 En er þetta heyrði nokkur af þeim 
er til borðsins sat sagði hann til hans: 
„Blessaður er sá maður sem etur 


brauð í Guðs ríki.“ 


16 En hann sagði til hans: „Nokkurs 
konar maður var sá er gjörði mikla 
kveldmáltið og bauð mörgum til 
hennar 

17 og sendi út sinn þjón um 
kveldmálstímann að hann segði so 
boðsmönnunum: Komið því að allt 
er nú reiðubúið. 

18 En þeir tóku þá allir til hver eftir 
annan að afsaka sig. Hinn fyrsti 
sagði til hans: Búgarð keypta eg og 


hefi því þörf að fara út og sjá hann. 
Eg bið þig afsaka mig. 

19 Og annar sagði: Fimm akneyti 
keypta eg og fer eg nú út að reyna 
þau, eg bið þig afsaka mig. 

20 Hinn þriðji sagði: Konu hefi eg 
festa, fyrir því má eigi eg eigi koma. 
21 Og þjónustumaðurinn kom aftur 
og undirvísaði(sagði) það sinum 
herra. Þá varð húsbóndinn reiður og 
sagði til síns þjóns: Far snarlega út á 
stræti og götur borgarinnar og leið 
volaða, vanaða, blinda og halta 
hingað inn. 

22 Og þjóninn sagði: Herra, það er 
gjört hvað þú skipaðir og þó er enn 
meira rúm. 


23 Og herrann sagði til þjónsins: Far 
þú út á þjóðbrautir og um túngarða 
og nauðuga þeim hér inn að koma so 
mitt hús verði fullt. 


24 En eg segi yður það að enginn 
þeirra manna sem boðnir voru munu 
smakka mína kveldmáltíð.“ 


25 En margt fólk gekk með honum. 
Og hann sneri sér við og sagði til 
þeirra: 

26 „Ef nokkur kemur til min og 
hafnar eigi föður sínum og móður, 
konu og börnum, bræðrum og 
systrum og þar til sínu eigin lífi, 
hann fær eigi minn lærisveinn verið. 
21 Og hver hann ber eigi sinn kross 
og fylgir mér eftir sá getur eigi minn 
lærisveinn verið. 


26 Því hver yðar sem turn vill 
uppbyggja situr hann eigi áður og 
samanreiknar kostnaðinn, hvað 
þarflegt er og hvað hann hefir til 
nægta? So að nær eftir á, 


29 er hann hefir grundvöllinn lagt 
geti hann ei fullgjört hann og allir 
þeir það sjá taka að dára hann (gera 
grín að honum) og segja: 

30 Þessi maður tók að byggja og gat 
eigi við lokið. 

31 Eða hver konungur gengur út að 
halda orustu gegnt öðrum konungi, 
situr hann eigi áður og hugsar um 
með sér hvert hann getur með tíu 
þúsundir runnið í móti honum er 
með tuttugu þúsundir kemur til 
hans? 


32 En ef eigi þá sendir hann boðskap 
út þá þegar hinn er þó fjarlægur og 
biður hann þess sem friðsamlegt er. 
33 So og líka sérhver yðar sem eigi 
afsegir öllu því hann eignast fær eigi 
minn lærisveinn verið. 


34 Saltið er gott en ef saltið dofnar 
með hverju kryddi þér þá? 

35 Því að það er þá hvorki á túnjörð 
né í taðhauga þarflegt heldur verður 
því útvarpað. Hver eyru hefir að 
heyra, hann heyri.“ 

15 

1 Nær allir tollheimtumenn og 


bersyndugir nálægðust hann að heyra 
honum. 


2 Og Pharisei og skriftlærðir 
mögluðu og sögðu: „Þessi meðtekur 
synduga og etur meður þeim.“ 


3 En hann sagði þessa eftirlíking til 
þeirra og sagði: 

4 „ Hver er sá í bland yður sem hefur 
hundrað sauða og ef hann tynir 
einum af þeim forlætur(yfirgefur) 
eigi hann níu og níutigu í eyðimörku 
og fer eftir þeim er týndist þangað til 
hann finnur hann? 

5 Og nær hann hefur hann fundið 
leggur hann hann upp með fagnaði 
sér á herðar, 


6 kemur heim og samankallar vini og 
nágranna og segir til þeirra: 
Samgleðjist með mér því að eg hefi 


minn sauð aftur fundið sem tapaður 
var. 


7 Eg segi yður að líka svo mun 
fögnuður verða á himnum yfir einum 
syndugum þeim er iðran gjörir, meir 
en yfir þeim níu og níutígu réttlátum 
er eigi þurfa yfirbótar(iðrunar) við. 

ð Eða hver sú kona eð hefur tíu 
peninga og ef hún tynir einum, 
kveikir hún eigi ljós og sópar húsið 
og leitar vandlega þar til hún finnur 
hann? 


9 Og nær hún hefir fundið hann 
samankallar hún vinkonur sínar og 
grannkonur og segir: Samgleðyist 
mér því að eg hefi minn pening aftur 
fundið hverjum eg hafða týnt. 


10 Líka so segi eg yður að fögnuður 
mun vera fyrir englum Guðs yfir 
einum syndugum þeim yfirbót 
gjörir.“ 

11 Og hann sagði: „Nokkur maður 
var sá er hafði tvo syni. 

12 Og hinn yngri af þeim sagði til 
föðus síns: Faðir, gef mér þá deild af 
góssinu sem mér ber. Og hann skipti 
með þeim góssinu. 

13 Og innan fárra daga þá dró hinn 
yngri sonurinn allt til samans og 
reisti síðan lagt burt í fjarlægt ríki og 
fortærði(eyddi) þar sínu góssi í 
eyðslulegum lifnaði. 

14 Og eftir á er hann hafði öllu sóað 
gjörðist megnt(mikið) hungur í því 
sama ríki so hann tók vesöld að þola. 


15 Hann fór og hélt til hjá enum 
borgari þess ríkis. Og sá sendi hann 
út á sinn bústað að hann gætti þar 
svína. 


16 Hann fysti og að seðja sinn maga 
af drafi því er svínin átu og enginn 
gaf honum. 


17 En hann komst þá við og sagði: 
Hve margir leigumenn þá eru í míns 
föðurs húsi þeir eð hafa nægð a 
brauðum en eg ferst í hungri þessu! 


18 Því skal eg upp standa og fara til 
föður míns og segja til hans: Faðir, 
eg syndgaði í himininn og fyrir þér. 
19 Því er eg eigi verðugur að kallast 
þinn sonur. Gjör mig því sem einn af 
þínum leigumönnum. 


20 Hann reis upp og kom til föður 
sins. Og er hann var enn langt í burt 
þaðan leit hann faðir hans og sá 
aumur á honum, hljóp að og féll um 
háls honum og kyssti hann. 


21 En sonurinn sagði til hans: Faðir, 
eg syndgaði í himininn og fyrir þér. 
Af því em eg nú eigi verðugur að 
kallast sonur þinn. 

22 En faðirinn sagði til þjóna sinna: 
Berið strax hingað hið æðsta klæði 
og færið hann í og gefið hring á hans 
hönd og skó á hans fætur, 


23 sækið alinn kálf og slátrið honum 
og neytum so og verum kátir. 

24 Því að þessi minn sonur var 
dauður og endurlifnaði, hann týndist 


og er nú fundinn. Og þeir tóku að 
gleðjast. 


25 En hans hinn eldri sonur var á 
akri og er hann kom og nálgaðist 
húsið heyrði hann kveðskap og 
danslæti 


26 og kallaði einn af 
þjónustumönnunum til sín og spurði 
hvað þetta væri. 

21 Sá sagði honum: Bróðir þinn er 
kominn og slátraði faðir þinn öldum 
kálfi það hann fékk hann heilan 
aftur. 

268 En hann þykktist(reiddist) við og 
vildi eigi Inn ganga. Þá gekk faðir 
hans út og bauð honum. 


29 En hann svaraði og sagði til föður 
sins: Sjá, hve mörg ár þjóna eg þér 
og aldrei enn yfirgefið þín boðorð og 
þú gafst mér enn aldrei kið so að eg 
mætti meður mínum vinum glaður 
vera. 


30 En nú er þessi þinn sonur kominn 
hver eð hafði svælt sínu góssi meður 
portkonum, þá slátraðir þú honum 
alinn kálf. 


31 En hann sagði honum: Son minn, 
þú ert Jafnan hjá mér og allt hvað 
mitt er það er þitt. 


32 Því ættir þú nú að vera kátur og 
góðsinnaður það þessi þinn bróðir 
var dauður og endurlifnaði, hann 
tyndist og er aftur fundinn.“ 


16 


1 En hann sagði til sinna lærisveina: 
„Auðigur maður nokkur var sá sem 
hafði ráðsmann og sá varð rægður 
við hann(ásakaði hann) sem hefði 
hann fargað hans góssi 


2 og kallaði hann til sín og sagði til 
hans: Hvernin heyri eg þetta af þér? 
Gjör reikning þinnar ráðsmennsku 
því að þú mátt eigi héðan af 
ráðsmennsku hafa. 

3 En ráðsmaðurinn sagði með 
sjálfum sér: Hvað skal eg tilgjöra þá 
minn herra sviptir mig 
ráðsmennskunni? Eigi dugi eg að 
grafa en eg skömmunst að biðja. 


4 Eg veit hvað eg skal gjöra nær að 
eg verð afsettur ráðsmennskunni so 
það þeir meðtaki mig í sín hús. 

5 Hann samankallaði og líka alla 
skulda menn síns herra og sagði til 
hins fyrsta: Hversu mikið ertu 
skuldugur mínum herra? 


6 Hann sagði: Hundrað tunnur 
viðsmjörs(olíu). Hann sagði þá til 
hans: Tak þitt bréf, set þig og skrifa 
strax fimmtigi. 

7 Eftir það sagði hann til annars: En 
ertu mikið skuldugur? Sá sagði: 
Hundrað tróg hveitis. Þá sagði hann 
til hans: Tak þitt bréf og skrifa 
áttatigi. 

5 Og herrann lofaði þann rangláta 
ráðsmann það hann hafði so 


forsjálega gjört. Því að synir þessarar 
veraldar eru kænari sonum ljóssins í 
sinni kynslóð. 

9 Og eg segi yður: Gjörið yður vini 
af hinum rangferðuga(rangláta) 
mammon so nær eð yður þrotar að 
þeir meðtaki yður í eilifar tjaldbúðir. 


10 Hver trúr er í minnstu sá er og 
trúr í miklu og hver rangsnúinn er í 
litlu hann er og rangferðugur í miklu. 
11 Því ef þér eruð eigi trúir í hinum 
rangferðuga mammon hver trúir yður 
þá til þess sem sannarlegt er“? 

12 Og ef þér voruð eigi trúir í 
annarlegu hver mun gefa yður þa 
hvað yðart er? 


13 Enginn þjón getur tveimur 
herrum þjónað. Því annað hvort 
hafnar hann þeim eina og elskar hinn 
annan eða þýðist þann eina og 
forsmár hinn annan. Þér getið eigi 
Guði þjónað og so þeim mammon.“ 
(Þú getur ekki þjónað meira enn 
einum Guði) 


14 En þeir Pharise1 heyrðu allt þetta 
sem ágjarnir voru og dáruðu hann. 
(gerðu grín að honum) 


15 Þá sagði hann til þeirra: „Þér eruð 
þeir hverjir sig réttlæta fyrir 
mönnum en Guð þekkir hjörtu yðar 
því að hvað hátt er hjá mönnum það 
er svívirðulegt fyrir Guði. 

16 Lögmálið og 
prophetarnir(spámennrinir) spáðu 


allt til Johannem(Jóhannesar Skirara) 
en upp frá því boðast Guðs ríki fyrir 
evangelrum og sérhverjir menn gjöra 
því ofurefli. 


17 En léttfelldara er að himinn og 
jörð forgangi(farist) en einn titill af 
lögunum fall. 

18 Hver sína eiginkonu 
forlætur(yfirgefur) og giftist annarri, 
sá drýgir hór(heldur framhjá) og 
hver eð giftist þeirri sem frá manni 
er skilin hann drygir hór(heldur 
framhjá). 

19 Nokkur mann ríkur var þar sá er 
klæddist með perl og purpura og át 
daglega skínandi krásir. 


20 Og þar var einn þurfamaður sem 
Lasarus var að nafni, hver eð úti lá 
fyrir hans dyrum fullur kauna(sára). 


21 Og hann fystist að seðja sig af 
þeim molum sem féllu af borðum 
hins ríka manns og enginn gaf 
honum nokkuð heldur komu hundar 
og sleiktu hans kyli. 


22 En so varð að hinn volaði dó og 
var borinn af englum í faðm 
Abrahams. Hinn ríki andaðist líka og 
var jarðaður. 


23 Og sem hann var í helvíti og 
kvölunum þá hóf hann upp sín augu 
og leit Abraham langt í burt og 
Lazarus í hans faðmi. 

24 Þá hrópaði hann og sagði: 
Abraham, faðir, miskunna mér og 


send Lazarum að hann drepi hinu 
fremsta síns fingurs í vatn og kæli 
tungu mína því að eg kvelst í þessum 
loga! 

25 Og Abraham sagði til hans: 
Hugleittu, sonur, að þú meðtókst 
þinn góða í lífinu, Lasarus þar í mót 
sitt hið vonda. Því hlýtur hann nú að 
huggast en þú að kveljast. 


26 Og fram yfir allt þetta er í milli 
vor og yðar mikil hvelf staðfest so að 
þeir sem vilja héðan fara til yðar geta 
það eigi og þeir eigi þaðan frá yður 
upp til vor farið. 

21 Þá sagði hann: Þá bið eg þig, 
faðir, að þú sendir hann í míns föðurs 
hús 


28 því að eg hefi fimm bræður, að 
hann gefi þeim vitneskju af so að 
eigi komi þeir í þennan kvalastað. 


29 Abraham sagði til hans: Þeir hafa 
Mosen og spámennina, heyri þeir 
þeim. 

30 En hann sagði: Nei, Abraham, 
faðir, heldur ef nokkur framliðinna 
færi til þeirra þá mundu þeir iðran 
gjöra. 

31 En hann sagði honum: Ef þeir 
heyra eigi Moyse og spámönnönum 
þá munu þeir og eigi heldur trúa þó 
nokkur framliðinna risi upp.“ 

17 


1 En hann sagði til sinna lærisveina: 
„Omögulegt er að þar skyldi ei koma 


hneykslanir en vei þeim fyrir hvern 
þær koma. 


2 Þarfara væri honum að 
kvernarsteinn hengdist um háls 
honum og væri í sjó kastað en það að 
hann hneyksli einn af þessum 
vesalingum. 


3 Vaktið yður. Ef bróður þinn brýtur 
við þig þá átel hann og ef hann iðrast 
þá fyrirgef honum það. 

4 Og þó hann brjóti sjö sinnum á 
degi við þig og snúist sjö sinnum 
aftur á degi til þín og segi: Það iðrar 
mig, þá fyrirgef honum það.“ 

5 Og postularnir sögðu til Drottins: 
„Auk þú oss trúna.“ 


6 En Drottinn sagði: „Ef þér hefðuð 
trú sem annað mustarðskorn og 
segðuð þessu aldintré: Uppræt þig og 
rótfest þig í sjónum aftur, og mundi 
það yður hlyða. 

7 En hver yðar sem hefir þann þjón 
er plægir og fénað hirðir, nær eð 
hann kemur heim af akri, að hann 
segi honum þá: Far strax og set þig 
til borðs? 

ð Er það eigi so að hann segir til 
hans: Bú til það eg haldi kveldverð 
og stytt þig upp og þjóna mér þar til 
að eg hefi etið og drukkið og eftir á 
þá skaltu eta og drekka. 


9 Þakkar hann nokkuð þeim þjón þó 
hann gjörði hvað honum var boðið? 
Eg meina nei. 


10 So og þér líka, nær þér hafið allt 
það gjört hvað yður var boðið þá 
segið: Ónýtir þjónar eru vér, hvað 
vér áttum með skyldu að gjöra það 
gjörðu vér.“ (Það dugir ekki að gera 
eingöngu það sem er skylda, góður 
þjónn gerir meir enn hann er beðinn 
um) 

11 Það skeði og þá hann fór til 


Jerúsalem að hann dró mitt í gegnum 
Samariam og Galileam. 


12 Og er hann gekk inn í nokkurt 
kauptún mættu honum tíu líkþráir 
menn hverjir eð stóðu langt frá, 

13 hófu upp sína raust og sögðu: 
„Jesú, góði meistari, miskunna oss!“ 
14 Og er hann sá þá sagði hann til 
þeirra: „Fari þér og sýnið yður 


prestunum.“ Og það skeði er þeir 
gengu þaðan að þeir urðu hreinir. 


15 En einn af þeim, nær hann sá það 
hann var hreinn orðinn sneri hann 
aftur og lofaði Guð með hárri raust 
16 og féll fram á sína ásjónu fyrir 
fætur honum og þakkaði honum. Og 
þessi var samverskur. 


17 En Jesús svaraði og sagði: „Voru 
eigi tíu hreinsaðir? En hvar eru hinir 
niu? 

18 Fundust öngvir aðrir þeir aftur 
sneru og gæfi Guði dýrð nema þessi 
útlendingur““ 

19 Og hanns sagði til hans: „Statt 
upp og far héðan. Þín trúa gjörði þig 
heilan.“ 


20 En er hann var aðspurður af 
Phariseis hvenær eð Guðs ríki kæmi 
svaraði hann og sagði: „Guðs ríki 
kemur ei með ytri hegðan. 

21 Þar mun og eigi segjast: Sjá, hér, 
eða: Þar er það. Því sjáið, að Guðs 
konungsríki er hið innra með yður.“ 


22 Og enn sagði hann til sinna 
lærisveina: „Þær stundir koma það 
þér munið girnast að sjá einn dag 
Mannsins sonar og munuð hann eigi 
sjá. 

23 Og þeir munu segja til yðar: Sjá 
hér, sjá þar. Þá gangið ei þangað og 
eigi heldur eftir fylgið. 

24 Því að so sem elding af himni 
leiftrar og lýsir yfir allt hvað undir 


himninum er líka svo mun Mannsins 
sonur Vera á sínum degi. 


25 En honum byrjar (hann verður) 
fyrst margt að þola og hraktur vera af 
þessari kynslóð. 


26 Og sem það skeði á dögum Nóa 
líka so mun það ske á dögum 
Mannsins sonar. 


21 Þeir átu og drukku, þeir 
kvonguðust og létu sig gifta, allt til 
þess dags er Nói gekk í örkina og 
flóðið kom og tortyndi þeim öllum. 
26 Líka einni skeði á dögum Lot. 
Þeir átu og drukku, þeir keyptu og 
seldu, þeir plöntuðu og uppbyggðu. 


29 En þann dag eð Lot fór út af 
Sodoma rigndi ofan eldi og 


brennisteini af himni og fyrirfór 
þeim öllum. 

30 Eftir slíkum hætti mun sá dagur 
ske er Mannsins sonur mun 
opinberast. 


31 Hver hann verður í þann sama 
tíma á ræfri(þaki) staddur og sé hans 
búsgagn í húsinu, þá stigi hann ei 
ofan það í burt að taka. So og einnin 
sá hann er á akri þá snúi hann ei 
aftur eftir því sem á baki honum er. 


32 Minnist þér á konu Lots. 


33 Hver helst sem eftir sækir í að 
bjarga lífi sínu mun týna því, en hver 
sá sem týnir lífi sýnu mun varðveita 


það. 


34 Eg segi yður: Á þeirri nótt munu 
tveir liggja á einni sæng, mun einn 
meðtekinn og annar 
forlátinn(hverfa). 


35 Og tvær munu mala til samans, 
mun ein meðtekin og önnur 
forlátin(yfirgefin). 


36 Og tveir verða á akri, einn mun 
meðtekin en annar forlátin. 


37 Þeir svöruðu og sögðu til hans: 
„Hvar þá, herra?“ En hann sagði til 
þeirra: „Hvar helst að hræið er, 
þangað safnast og ernirnir.“ 


18 

1 En hann sagði eftirlíking til þeirra 
hvernin vér skyldum jafnan biðja og 
ei þreytast 


2 og sagði: „Sá dómari var í nokkri 
borg sem eigi óttaðist Guð og eigi 
skeytti um menn. 

3 En ekkja nokkur var þar í sömu 
borg og hún kom til hans og sagði: 
Hefndu mín á mótstöðumönnum 
mínum. 


4 Og um langan tíma vildi hann eigi. 
En eftir á sagði hann með sjálfum 
sér: Þó eg óttist eigi Guð né skeyti 
um öngvan 

5 þó fyrir það að þessi ekkja gjörir 
mér ónáð mikla þá vil eg hefna 
hennar so að hún komi ei að síðustu 
og ofþreyti mig.“ 

6 Þá sagði Drottinn: „Heyri þér hvað 
sá rangláti dómari segir. 


7 Skyldi Guð nú eigi hefna fyrir 
sinna útvaldra, þeirra sem nótt og 
dag til hans kalla, og þolinmæði yfir 
þeim hafa? 


ð En eg segi yður það hann mun 
bráðlega gjöra þeirra hefnd. En þá 
nær Mannsins sonur kemur, meinar 
þú að hann muni trú finna á jörðu“ 


9 En hann sagði til nokkra þeirra 
sem trúðu sig sjálfa réttláta vera og 
forsmáðu aðra þessa eftirlíking: 

10 „Tveir menn þá gengu upp í 
musterið að biðjast fyrir. Einn var 
Phariseus en annar tollheimtumaður. 


11 Farísearinn stóð og baðst þannin 
fyrir með sjálfum sér: Guð, eg þakka 
þér að eg em eigi so sem aðrir menn, 
ræningjar, Óréttferðugir og 


hördómsmenn eða so sem þessi 
tollheimtumaður. 


12 Eg fasta tvisvar í viku og gef 
tíundir af öllu því eg á. 

13 Og tollheimtumaðurinn stóð langt 
í frá og vildi eigi upphefja sín augu 
til himins heldur barði hann á sitt 
brjóst og sagði: Guð, vertu mér 
syndugum líknsamur. 

14 Eg segi yður fyrir sann að þessi 
fór meir réttlátur í sitt hús en hinn. 
Því hver sig sjálfur upphefur hann 
mun niðurlægjast og hver sjálfan sig 
niðurlægir hann mun upphafinn 
verða.“ 

15 Þeir færðu þá til hans ungbörn að 
hann tæki á þeim. En er það sáu hans 
lærisveinar ávituðu þeir þá. 


16 En Jesús kallaði þau til sín og 
sagði: „Leyfið börnunum til mín að 
koma og bannið þeim það eigi því að 
þviílíkra er Guðs ríki. 

17 Sannlega segi eg yður: Hver hann 
meðtekur eigi Guðs ríki sem ungbarn 
hann mun eigi innganga í það.“ 

18 Og höfðingi nokkur spurði hann 
að og sagði: „Góði meistari, hvað 
skal eg gjöra að eg eignist eilíft lif?“ 
19 En Jesús sagði til hans: „Hvað 
kallar þú mig góðan?" Enginn er 
góður nema Guð einn. 

20 Boðorðin veistu, að eigi skulir þú 
mann vega, eigi hórdóm drygja, eigi 
þjófnað fremja, ekkert ljúgvitni bera, 
heiðra skaltu föður og móður.“ 


21 En hann sagði: „Allt þetta hefi eg 
haldið frá barnæsku minni.“ 


22 Þá Jesús heyrði það sagði hann til 
hans: „Eitt brestur þig enn. Sel allt 
hvað þú hefur og gef fátækum og 
muntu þá hafa sjóð á himni og kom 
og fylg mér eftir.“ 

23 Þá hann heyrði það varð hann 
hryggur af því hann var mjög 
auð1gur. 


24 En er Jesús sá hann hryggvan 
orðinn sagði hann: „Hversu 
torvelt(erfitt) er þeim inn að ganga í 
Guðs ríki sem rikdóm hafa! 


25 Hægra er úlfaldanum að ganga í 
gegnum nálarauga en ríkum manni 
inn að ganga í Guðs ríki.“ 


26 Þá sögðu þeir sem til heyrðu: 
„Hver fær þá hjálpast?“ 

271 En hann sagði: „Hvað ómáttugt er 
fyrir mönnum það er mögulegt fyrir 
Guði.“ 

26 Þá sagði Pétur: „Sjáðu, vær 
forlétum(yfirgáfum) allt og fylgdum 
þér eftir.“ 


29 En hann sagði til þeirra: 
„sannlega segi eg yður: Enginn er sá 
hver sitt heimili eður foreldra eða 
bræður, konu eða börn forlætur 
vegna Guðs ríkis 


30 að hann meðtaki eigi miklu fleira 


aftur á þessum tíma og í öðrum 
heimi eilíft líf.“ 


31 En Jesús tók þá tólf til sin og 
sagði til þeirra: „Sjáið, að vér förum 
nú upp til Jerúsalem og það mun allt 
fullkomnað verða hvað skrifað er 
fyrir spámennina af Mannsins syni. 


32 Því að hann mun framseldur 
verða heiðingjum og hann mun 
hleginn, spyttur 

33 og spéaður verða og þeir munu 
hann húðfletta og lífláta og eftir það 
á hinum þriðja degi mun hann upp 
aftur rísa.“ 

34 Og þeir forstóðu(skyldu) ekkert 
af þessum orðum og þau voru hulin 
fyrir þeim og eigi vissu þeir hvað 
þau höfðu að segja. 

35 En það skeði þá hann tók að 
nálgast Jeríkó að nokkur mann 


blindur var við veginn og bað 
ölmusu. 


36 Og er hann heyrði að fólkið gekk 
þar fram hjá spurði hann að hvað það 
væri. 


37 Þeir sögðu honum þá að Jesús af 
Naðsaret gengi þar hjá. 

38 Þá kallaði hann og sagði: „Jesús, 
sonur Davíðs, miskunna þú mér!“ 


39 En þeir sem undan gengu höstuðu 
á hann að hann þegði. Hann kallaði 
því meir og sagði: „Sonur Davíðs, 
miskunna þú mér!“ 

40 En Jesús stóð kyrr og bauð þeim 
að leiða hann til sín. Og er hann var 
kominn hart nær honum tók hann að 
spyrja hann að: 


41 „Hvað viltu eg gjöri þér?“ Hann 
sagði: „Herra, það eg mætti sjá.“ 

42 Jesús sagði til hans: „Fá sjón 
þína, trú þín gjörði þig hólpinn.“ 

43 Og jafnsnart fékk hann sýnina, 
fylgdi honum og eftir, vegsamandi 
Guð. Og allt það fólk er þetta sá gaf 
Guði lot. 

19 

1 Hann gekk og inn og reisti í 
gegnum Jeríkó. 

2 Og sjá, að maður sá er Zacheus var 
að nafni, hver eð var foringi 


tollheimtumanna og sjálfur hann 
auð1gur. 


3 Og hann girntist að sjá Jesú, hver 
hann væri, og gat eigi fyrir fólkinu 
því að hann var litill að vexti. 

4 Hann hljóp þá fram undan og 
klifraði upp í nokkurt aldintré so að 
hann sæi hann því þar átti hann fram 
um að fara. 


5 Og sem Jesús kom að þeim sama 
stað leit hann upp og sá hann og 
sagði til hans: „Zachee, stig þú með 
skyndi ofan því að í dag byrjar(ber) 
mér að vera í þínu húsi.“ 

6 Og hann sté skyndilega ofan og tók 
við honum fagnandi. 

7 Og er þeir sáu það mögluðu þeir 
allir það hann skyldi herbergja sig 
hjá bersyndugum manni. 


ð En Zacheus stóð og sagði til Jesú: 
„Sjáðu herrra, helming minna eigna 
gef eg fátækum og ef eg hefi 
nokkurn tælt þá gefi eg ferfalt aftur.“ 


9 Jesús sagði til hans: „Í dag þá 
veitist þessu húsi heilsa með því að 
hann er Abrahams sonur. 


10 Því að Mannsins sonur er kominn 
eftir að leita og að frelsa hvað 
fortapað(tynt) er.“ 

11 Að þeim enn áheyrendum jók 
hann við og sagði þessa eftirlíking af 
því að hann var hartnærri Jerúsalem 
og það þeir ætluðu að Guðs ríki 
mundi þá strax opinbert verða 


12 og sagði: „Nokkur eðlaborinn 
mann ferðaðist í fjarlæg lönd að 


hann aflaði sér ríkis og kæmi so 
aftur. 


13 Þessi kallaði á tíu sína þjóna og 
fékk þeim tíu pund og sagði til 
þeirra: Syslið(stundið viðskipti) þar 
með til þess eg kem aftur. 

14 En hans borgarmenn hötuðu hann 
og sendu honum boð og létu so segja 
honum: Vær viljum ei þennan ríkja 
láta yfir oss. 


15 Það skeði og þá hann kom aftur 
sem hann hafði ríkið undir sig tekið 
skipaði hann að kalla á þá sömu 
þjóna hverjum hann hafði féð fengið 
so að hann vissi hvað mikið hver 
hafði sýslað. 


16 Hinn fyrsti kom og sagði: Herra, 
þitt pund hefur afrekað tíu pund. 


17 Hann sagði þá til hans: Þú góði 
þjón. Af því þú vart trúr í litlu skaltu 
vald hafa yfir tíu borgum. 


18 Hinn annar kom og sagði: Herra, 
þitt pund hefur samandregið fimm 
pund. 

19 Til hans sagði hann: Og þú skalt 
vera yfir fimm borgum. 

20 Og hinn þriðji kom og sagði: 
Herra, sjá, þar er þitt pund hvert eg 
hefi í sveitadúki fólgið. 

21 Eg hræddunst þig því þú ert 
maður ógurlegur, tekur það upp hvað 
þú hefur eigi niður lagt og uppsker 
það hvað þú sáðir eigi. 

22 Hann sagði þá til hans: Af þínum 
munni dæmi eg þig, hinn vondi þjón. 


Þú vissir það að eg er maður 
ógurlegur, takandi það hvað eg lagði 
ei niður, uppskerandi það hvað eg 
sáða e1gi, 

23 hvar fyrir gafstu eigi minn pening 
í banka að nær eg kæmi hefði eg 
þess með okri krafið? 

24 Og hann sagði til þeirra sem hjá 
stóðu: Takið það pund frá honum og 
fáið það þeim sem tíu pund hefur. 


25 Þeir sögðu honum: Herra, tíu 
pund hefur hann. 


26 En eg segi yður það að hver eð 
hefur honum mun gefið verða en frá 
þeim sem ekkert hefur mun það 
burtnumið verða hvað hann hefur. 


21 Þó þá mina óvini sem eigi vildu 
mig ríkja láta yfir sér, leiðið hingað 
og deyðið hér frammi fyrir mér.“ 
28 Og sem hann sagði nú þetta fór 
hann hið bernasta og gekk upp til 
Jerúsalem. 


29 Og það skeði þá hann tók að 
nálgast Betfage og Bethania og kom 
til fjallsins Oliveti að han sendi út 
tvo af sinum lærisveinum 

30 og sagði: „Fari þið í það kauptún 
hvert gegnt ykkur er og þá þér komið 
þar inn munu þið finna ösnufola 
bundinn á hverjum aldrei hefir enn 


nokkur manna setið. Leysið hann og 
leiðið hingað. 


31 Og ef nokkur spyr ykkur því þér 
leysið hann þá segið honum svo: 
Herrann þarf hans við.“ 

32 En þeir fóru burt sem sendir voru 
og fundu sem hann hafði sagt þeim. 
33 Og er þeir leystu folann sögðu 
hans drottnar: „Fyrir hvað leysi þér 
folann?“ 

34 Þeir sögðu: „Drottinn þarf hans 
við.“ 

35 Og þeir höfðu hann til Jesú og 
köstuðu sínum klæðum á folann og 
settu Jesú þar upp á. 

36 En er hann fór af stað breiddu 
þeir undir sín klæði á veginn. 

37 Og þá hann tók að nálgast og fór 
ofan af fjallinu Olhveti hóf upp allur 


flokkur hans lærisveina af fagnaði 
Guð að lofa meður hárri röddu yfir 
öllum þeim kraftaverkum sem þeir 
höfðu séð 


38 og sögðu: „Blessaður sé sá 
konungur er kemur í nafni Drottins! 
Friður sé á himni og dýrð á 
upphæðum!“ 

39 Og nokkrir af Phariseis þeir eð 
voru með fólkinu sögðu til hans: 
„Meistari, straffta(þaggaðu) þína 
lærisveina!“ 


40 Til hverra hann sagði: „Eg segi 
yður það: Ef þessir þegðu þá mundu 
steinarnir hljóða.“ 

41 Og sem hann tók meir að nálgast 
sá hann á borgina og grét yfir henni 


42 og sagði: „Ef þú vissir það 
mundir þú á þessum degi hugleiða að 
hvað til þíns friðar heyrði — en nú er 
það dulið fyrir þínum augum. 


43 Því að þeir dagar munu yfir þig 
koma það þínir óvinir munu um þig 
og þín börn með þér skjaldborg setja 
og þér umsát veita og á alla vegu að 
þér þrengja 

44 og þig niður að velli brjóta og eigi 
munu þeir í þér láta stein yfir steini 
vera af því það þú þekktir eigi þinn 
vitjunartíma.“ 

45 Og hann gekk inn í musterið og 
tók út að reka þá sem seldu og 
keyptu þar inni 

46 og sagði til þeirra: „Skrifað er: 
Mitt hús er bænahús, en þér gjörðuð 


það að 
spillvirkjainni(ræningjabæli).“ 

4 Og hversdaglega kenndi hann í 
musterinu. En kennimannahöfðingjar 
og skriftlærðir og vildarmenn lyðsins 
sóttu eftir að fyrirkoma(tortíma) 
honum 

48 og gátu eigi fundið hvað þeir 
skyldu honum gjöra því að allt fólkið 
var honum áhangandi og heyrði 
honum. 


20 


1 Og það skeði á einum þessara daga 
þá hann var að kenna fólkinu í 
musterinu og að prédika evangelium 
þá komu til hans prestahöfðingjar og 
skriftlærðir með öldungum, töluðu til 
hans 


2 og sögðu: „Seg oss, af hverri 
magt(yfirvaldi) er þú gjörðir þetta 
eða hver er sá sem þér gaf þessa 
magt(yfirvald)?“ 


3 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Eg vil spyrja yður og að einu orði, 
svarið mér: 

4 Skirn Johannis, var hún af himni 
eður af mönnum?“ 


5 En þeir hugsuðu með sjálfum sér 
og sögðu: „Ef vér segjum: Af himni, 
so segir hann: Fyrir því trúðu þér 
henni eigi? 

6 En ef vér segum: Af mönnum, þá 
mun allur lyður lemja oss grjóti því 
að þeir eru öruggir í því að Jóhannes 
væri spámaður.“ 


7 Og þeir svöruðu að þeir vissu ei 
hvaðan hún væri. 

ð Og Jesús sagði til þeirra: „Þá segi 
eg yður eigi heldur af hverri magt eg 
gjöri þetta.“ 

9 En hann tók þá að segja til fólksins 
þessa eftirlíking: „Nokkur maður 
plantaði vingarð og byggði hann 
víngarðsmönnum, fór síðan og var í 
burt um langan tíma. 


10 Og er tími var til sendi hann einn 
þjón til vingarðsmannanna að þeir 
gæfi honum af ávexti vingarðsins, 
hvern vingarðsmennirnir húðflettu 
og létu tómum höndum frá sér fara. 
11 Ög um það fram sendi hann út 


annan þjón. En þeir stryktu hann og 
dáruðu(komu skammarlega fram við 


hann) og létu erindislausan í burt 
fara. 


12 Og enn yfir það fram sendi hann 
út hinn þriðja hvern þeir lemstruðu 
sárum og ráku burt síðan. 


13 En þá sagði herrann vingarðsins: 
Hvað skal eg til gjöra? Eg mun 
senda son minn elskulegan, má vera 
að þá þeir sjá hann þá virði þeir 
hann. 

14 En þá vingarðsmennirnir sáu 
soninn þenktu þeir með sjálfum sér 
og sögðu: Þessi er erfinginn, komið 


aflífum hann so að vor verði 
arfleifðin. 


15 Og þeir hnepptu hann út af 
víngarðinum og líflétu hann. Hvað 


mun nú herrann víngarðsins gjöra til 
við þá? 

16 Hann mun koma og tortyma 
þessum víngarðsmönnum og byggja 
sinn vingarð öðrum.“ Þá þeir heyrðu 
það sögðu þeir: „Guð forði þvi!“ 

17 En hann horfði á þá og sagði: 
„Hvað er þá það hvað þar skrifað er: 
Þann stein hvern uppbyggendur 
forklöguðu(höfnuðu), sá er orðinn að 
höfði hyrningar? 

18 Hver hann fellur á þennan stein sá 
mun sundurmerjast en á hvern hann 
fellur þann mun hann kremja. 


19 Og kennimannahöfðingjar og 
skriftlærðir leituðu eftir hvernin þeir 
fengi hendur á hann lagt í það sinn 
og óttuðust fólkið að því að þeir 


formerktu(skildu) að hann hafði sagt 
til þeirra þessa eftirlíking. 

20 Þeir höfðu og varðhöld á honum 
og sendu út talsmenn hverjir sér áttu 
að breyta sem væri þeir 
aldyggvir(einlægir) so að þeir gætu 
veitt hann í orðum og afhent hann 
valdsstjórninni og yfirvaldinu 
landstjórnarans. 


21 Og þeir spurðu hann að og sögðu: 
„Meistari, vær vitum þú segir rétt og 
kennir og álítur eigi nokkurs manns 
yfirlit heldur kennir þú Guðs götu í 
sannleika. 


22 Hvert hæfir oss að gefa 
keisaranum skatt eða eigi?“ 


23 En hann merkti þeirra 
flátskap(slægð) og sagði til þeirra: 
„Hvað freisti þér min? 

24 Synið mér pening, hvers mynd og 
innskrift hefur hann?“ Þeir svöruðu 
og sögðu: „Keisarans.“ 

25 Hann sagði þá til þeirra: „Því 
gefið keisaranum hvað keisarans er 
og Guði hvað Guðs er.“ 


26 Og þeir gátu eigi straffað hans 
orð(fundið sök í orðum hans) fyrir 
fólkinu, undrandi hans andsvör og 
þögnuðu. 

21 En nokkrir af Saduceis gengu til 


hans hverjir neita upprisuna vera, 
spurðu hann að 


28 og sögðu: „Meistari, Moyses 
skrifaði oss ef að einhvers bróðir 
andaðist sá er eiginkonu ætti og væri 
hann barnlaus dáinn þá skal hans 
bróðir taka hans konu og uppvekja 
so sínum bróður sæði. 

29 Nú voru þar sjö bræður og hinn 
elsti fékk sér eiginar konu og 
andaðist erfingjalaus. 

30 Og sá annar fékk hennar og 
andaðist barnlaus. 

31 Og hinn þriðji átti hana. Líka og 
einnin allir þeir sjö og létu ei börn 
eftir og önduðust 


32 en seinast allra þeirra andaðist og 
konan. 


33 Hvers þeirra eiginkona verður 
hún nú í upprisunni? Því að allir sjö 
hafa þeir hatt hana til eignarkonu.“ 
34 Og Jesús svaraði og sagði til 
þeirra: „Synir þessar veraldar giftast 
og láta gifta sig 

35 en þeir sem verðugir verða að 
öðlast hinn annan heim og 
upprisunnar af dauðanum þeir munu 
hverki giftast né sig gifta láta 

36 því þeir geta eigi oftar dáið því 
þeir eru englum líkir og Guðs börn á 
meðan þeir eru upprisunnar börn. 


37 En það eð hinir framliðnu munu 
upprísa hefur Moyses auðsynt við 
skógarrunninn þá hann kallaði 
Drottin Guð Abrahams, Guð Ísaaks, 
Guð Jacob. 


38 En Guð hann er eigi dauðra 
heldur lífandra manna Guð því að 
þeir hífa honum allir.“ 


39 Þá svöruðu nokkrir af hinum 
skriftlærðu og sögðu: „Meistari, þú 
hefur vel sagt.“ 


40 Og þeir dirfðust eigi framar að 
spyrja hann nokkurs. 


41 En hann sagði til þeirra: „Hvernin 
segja þeir Krist vera Daviðs son? 

42 Og sjálfur Davíð segir í 
sálmabókinni: Drottinn sagði til míns 
Drottins: Sit þú til minnar hægri 
handar 


43 þar til eg legg þína óvini til skarar 
þinna fóta. (Sálmarnir/Psalms 110:1) 


44 Fyrst Davíð kallar hann Drottin, 
hvernin er hann þá hans sonur?“ 


45 En öllu fólkinu áheyrandi þá 
sagði hann til sinna lærisveina: 


46 „Vaktið yður fyrir hinum 
skriftlærðu, hverjir ganga vilja í 
siðum klæðum og kærar hafa 
kveðjur á torgum og hin fremstu sæti 
í samkunduhúsum og æðstan sess í 
samdrykkjum, 

4} hverjir uppsvelgja ekknanna hús 
með yfirvarpi langs bænahalds. Þeir 
öðlast þess þyngri fyrrrdæming.“ 

21 


1 En hann leit upp og sá þá hinu ríku 
hvernin þeir létu sitt offur(gjafir) í 
ölmusustokkinn. 


2 Þá sá hann og nokkra ekkju fátæka 
sem lét þar inn tvo hálfpeninga. 


3 Og hann sagði: „Sannlega segi eg 
yður það þessi fátæka ekkja hefur 
meira lagt þar inn en hinir allir. 


4 Því þeir hafa allir af sinni 
yfirverandi eign innlagt til Guðs 
offurs en þessi hefur af sinni fátækt 
alla sína næring þar innlagt.“ 


5 Og er nokkrir gátu af musterinu að 
það væri fágað með góða steina og 
háfur sagði hann: 


6 „Sá tími mun koma á hverjum að 
allt þetta hvað þér sjáið mun enginn 
steinn yfir öðrum látinn að eigi sé 
niðurbrotinn. 


7 En þeir spurðu hann að og sögðu: 
„Meistari, nær skal þetta verða og 
hvað er merki til þá þetta mun tiltaka 
að ske?“ 

ð En hann sagði: „Sjáið til að þér 
verðið ei villtir. Því að margir munu 
koma í mínu nafni og segja að eg sé 
Kristur og sá tími tekur að nálgast. 
Fylgið þeim eigi eftir. 

9 En nær þér heyrið af bardögum og 
missáttum þá hryggvist eigi því að 
þessu byrjar(ber) áður að ske en 
endinn er þó eigi þá strax.“ 

10 Þá sagði hann til þeirra: „Ein þjóð 
mun hefjast upp í móti annarri og eitt 
ríki í gegn öðru 

11 og miklir jarðskjálftar munu þar 
verða í ýmsum stöðum, hungur og 


drepsótt og ógnanir og stórar 
undranir munu þar ske af himni. 

12 En fyrir allt þetta munu þeir 
hendur á yður legeja og ofsókn veita 
og yður framselja í sín þinghús og 
myrkvastofur, dragandi yður fyrir 
konunga og landshöfðingja fyrir 
míns nafns sakir. 

13 En þetta hendir yður til 
vitnisburðar. 

14 Því setjið yður í hjörtu það þér 
hugsið ei fyrir hvernin þér skuluð 
forsvara yður. 

15 Því að eg mun gefa yður munn og 
visku hverjum að eigi skulu geta í 
gegn staðið né mótmælt allir yðrir 
mótstöðumenn. 


16 En þér munuð og framseldir 
verða af foreldrum og bræðrum, 
frændum og vinum og nokkra af 
yður munu þeir lífi svipta. 


17 Og þér verðið hvers manns hatur 
fyrir míns nafns sakir. 


18 Og ekkert hár af yðru höfði skal 
þó farast. 


19 E1gnist með yðvari þolinmæði 
sálir yðrar. 

20 En nær þér sjáið Jerúsalem 
umkringda af herflokkum þá skulu 
þér vita að nálgast tekur hennar 
aleyðing. 

21 So að hverjir þá eru í Judealandi 
flyi þeir til fjalla og þeir þar eru þá 
mitt inni fari hann út þaðan og 


hverjir á landsbyggðum eru þeir 
komi eigi þar inn. 

22 Því að það eru hefndardagar svo 
að uppfyllt verði hvað skrifað er. 


23 En vei óléttum og 
brjóstmylkingum á þeim dögum því 
að mikil harmkvæli munu verða á 
jörðu og reiði yfir þetta fólk 


24 og fyrir sverðseggjum munu þeir 
falla og herlerddir verða bland allar 
þjóðir og Jerúsalem mun 
undirtroðast af heiðingjum þar til að 
uppfyllast tímar heiðinna þjóða. 


25 Og þar munu ske teikn á sólu og 
tungli og stjörnum og á jörðu 
kvalning þjóða og örvilnan, sjár og 
bylgjur munu hljóða 


26 og menn munu fyrir hræðslu 
uppþorna og af eftirbíðingu þeirra 
hluta hverjir eð koma skulu yfir allan 
heiminn. Því að kraftar himins munu 
hristast 


27 og þá munu þeir sjá Mannsins son 
komanda í skýinu meður tign og 
miklu veldi. 

26 En nær þetta tekur að ske þá litið 
upp og upphefið yðar höfuð af því að 
yðar endurlausn tekur að nálgast.“ 

29 Og hann sagði þeim þessa 
eftirlíking: „Skoðið fíkjutréð og öll 
önnur tré. 

30 Nær þeirra aldin tekur út að 
springa þá merki þér á þeim það 
sumarið er í nánd. 


31 So og líka nær þér sjáið þetta ske 
þá vitið það að Guðs ríki er nálægt. 
32 Sannlega segi eg yður það þessi 
kynslóð mun eigi fyrirfarast þar til 
allt þetta sker. 


33 Himinn og jörð forganga(farast) 
en mín orð forganga(farast) eigi. 


34 En varið yður að yðar hjörtu 
þyngist eigi af ofáti og ofdrykkju og 
með sorgum þessarar næringar að 
eig1 komi þessi dagur hastarlega yfir 
yður. 

35 Því að líka sem tálsnara mun 
hann koma yfir alla þá sem á jörðu 
byggja. 

36 Kostið því vakandi að vera alla 
tíma og biðjið so að þér mættuð 


verðugir vera að umflyja allt þetta 
hvað eftirkomandi er og að standa 
svo frammi fyrir Mannsins syni.“ 


37 Og um daga kenndi hann í 
musterinu en um nætur gekk hann út 
og davldist í fjallinu Olhveti. 


38 Og allt fólk tók sig snemma upp 
til hans í musterinu honum að heyra. 


22 


1 En þá tók að nálgast hátíðardagur 
hins sæta(ósyrða) brauðs hver eð 
kallaðist páskar. 


2 Og kennimannahöfðingjar og 
skriftlærðir eftirleituðu hvernin þeir 
sæti hann líflátið því að þeir óttuðust 
lyðinn. 


3 En andskotinn var hlaupinn í Júdas 
þann kallaður var Ískaríot hver eð 
var einn af tól. 


4 Og hann fór burt og talaði við 
kennimannahöfðingjana og 
höfuðsmennina hvernin hann vildi 
selja þeim hann. 


5 Þeir glöddust við og hétu að gefa 
honum peninga til. 


6 Og hann lofaði þeim því og leitaði 
lags að hann fengi selt þeim hann án 
upphlaups. 


7 En er kom dagur hins sæta(ósýrða) 
brauðs á hverjum sæfast(slátra) 
skyldi páskalambið. 


ð Og hann sendi út Petrum og 
Johannem og sagði: „Fari þið, búið 
til páskalambið so að vér neytum.“ 
9 En þeir sögðu til hans: „Hvar viltu 
að vér reiðum það til?“ 

10 Hann sagði til þeirra: „Sjáið, nær 
þér gangið inn í borgina mun maður 
mæta ykkur berandi vatsskjólu. 
Fylgið honum ettir í það hús hvert 
hann gengur inn 


11 og segið húsbóndanum: 
Meistarinn lætur segja þér: Hvar er 
það herbergi þar eg megi 
páskalambið í eta með minum 
lærisveinum? 


12 Og hann mun vísa yður stóran sal 
ástráðan. Reiðið það þar til.“ 


13 Þeir gengu burt og fundu so sem 
hann hafði sagt þeim og reiddu til 
páskalambið. 


14 Og þá er sú stund kom setti hann 
sig niður og þeir tólf postular með 
honum. 

15 Og hann sagði til þeirra: „Mig 
hefur af hjarta næsta eftirlangað að 
eta þetta páskalamb með yður áður 
en eg líð. 

16 Því að eg segi yður að hér eftir 
mun eg eigi oftar af því neyta þar til 
að það fullkomnast í Guðs ríki.“ 

17 Hann tók og kalerkinn, gjörði 
þakkir og sagði: „Meðtakið hann og 
skiptið honum á milli yðar. 


18 Því að eg segi yður: Eg mun eigi 
drekka af vinviðarávexti þar til að 
Guðs ríki kemur.“ 


19 Og hann tók brauðið, gjörði 
þakkir og braut það og gaf þeim og 
sagði: „Þetta er mitt hold það fyrir 
yður gefið verður. Gjörið þetta í 
mina minning.“ 

20 Líka einnin og kaleikinn eftir 
kveldmáltiðina og sagði: „Þessi er 
kaleikur hins nyja 
testamentis(sáttmála) í minu blóði 
hvert fyrir yður úthellist. 

21 En þó, sjáið, að hönd þess er mig 
svíkur er meður mér á borði. 

22 Og að sönnu fer Mannsin son 
eftir því sem ályktað er. Þó ver þeim 


manni fyrir hvern hann verður 
svikinn!“ 

23 Og þeir tóku að spyrja sín á milli 
hver af þeim væri sá er þetta mundi 
gjöra. 

24 En þar hófst upp þræta þeirra á 
milli hver þeirra mundi mestur 
haldinn verða. 


25 En hann sagði til þeirra: 

„ Veraldlegir konungar drottna og 
hverjir yfirvaldið hata þá kallast 
náðugir herrar. 


26 En þér skuluð eigi svo. Heldur sá 
sem mestur er yðar á milli veri hann 
svo sem hinn minnsti og hinn æðsti 
sem annar þénar. 


21 Því hver er meiri, sá sem til 
borðsins situr eður sá sem þjónar“? Er 
e1g1 so að hann sem við borðið situr? 
En eg em á millum yðar sem sá er 
þjónar. 

26 En þér eruð þeir hverjir hjá mér 
voru í mínum freistingum. 

29 Og eg vil tileinka yður ríki so sem 
minn faðir hefir mér það tileinkað 


30 so að þér skuluð eta og drekka 
yfir mitt borð í mínu ríki og sitja á 
stólum, dæmandi tólf kynkvislir 
Ísraels.“ 


31 En Drottinn sagði: „Simon, 
Símon, sjáðu, að andskotinn hefir 
beiðst yðar að hann mætti 
sælda(þreskja) yður sem hveiti. 


32 En eg bað fyrir þér að þín trúa 
þrotnaði eigi. Og hvenar þú snýst um 
aftur þá styrk þú bræður þína.“ 

33 En hann sagði til hans: „Herra, 
reiðubúinn em eg með þér í fjötur og 
dauða að ganga.“ 

34 En hann sagði Pétri: „Eg segi þér 
að í dag gelur haninn eigi áður þú 
hefir þrisvað afneitað því að þú 
þekktir mig.“ 

35 Og hann sagði til þeirra: „Þá eg 
senda yður út án pyngju eður tösku 
eða skófata, hvort brast yður þá 
nokkuð?“ En þeir sögðu: „Alls 
ekkert.“ 

36 Þá sagði hann til þeirra: „En nú 


hver eð pyngu hefir sá taki hann, 
líka og einnin töskuna og sá er eigi 


hefur selji hann kyrtil sinn og kaupi 
sverð. 


37 Því að eg segi yður að það hlytur 
á mér að fullkomnast hvað skrifað 
er: Það hann er meður illvirkjum 
reiknaður. Því hvað af mér skrifað er 
hefir nú enda.“ 

368 En þeir sögðu: Herra, sjá, tvö 
sverð eru hér.“ Hann sagði til þeirra: 
„Það er nóg.“ 

39 Og hann gekk eftir vana til 
fjallsins Olivetum og hans 
lærisveinar fylgdu honum ettir. 

40 Og þá hann kom til þess staðar 
sagði hann til þeirra: „Biðjið að eigi 
falli þér í freistanir.“ 


41 Og hann veik sér frá þeim mestu 
steinsnari, féll á kné og tók að biðja 
42 og sagði: „Faðir, ef þú vilt þá tak 
þennan kaleik af mér. En þó eigi 
minn heldur verði þinn vilji.“ 


43 En honum birtist engill af himni, 
styrkjandi hann. 


44 Og þar kom að hann þreytti við 
dauðann og tók ákafar að biðja. En 
hans sveiti varð so sem blóðsdropar 
þeir eð féllu á jörðina. 

45 Og hann stóð upp af bæninni og 
kom til sinna lærisveina og fann þá 
sofandi af hryggð 

46 og sagði til þeirra: „Hvað sofi 
þér? Standið upp og biðjið að þér 
fallið eigi í freistni.“ 


4 Þá hann var þetta að segja, sjá, 
það flokkurinn og einn af tólf, sá 
Júdas hét, gekk fyrir þeim og vildi 
nálgast Jesú að hann kyssti hann. 
48 En Jesús sagði til hans: „Júdas, 
svíkur þú Mannsin son með kossi?“ 


49 En er þeir sem hjá honum voru 
sáu hvað verða vildi sögðu þeir til 
hans: „Herra, skulu vær eigi slá með 
sverði" 


50 En einn af þeim sló þjón 
prestahöfðingjans og hjó af hans hið 
hægra eyra. 


51 Jesús svaraði og sagði: „Leyfið 
þeim að gjöra allt hið frekasta.“ Og 
hann snart hans eyra og læknaði 
hann. 


52 En Jesús sagði til þeirra 
prestahöfðingja og höfuðsmanna 
musterisins og öldunganna, hverjir 
eftir honum voru komnir: „So sem til 
annars 1llvirkja gengu þér út með 
sverðum og stöngum. 

53 Þá eg var daglega í musterinu hjá 
yður lögðu þér eigi hendur á mig, 
heldur er þetta yðar tími og 
magt(vald) myrkranna.“ 


54 En þeir gripu hann og leiddu hann 
í prestahöfðingjans hús. En Pétur 
fylgdi honum eftir álengdar. 

55 Þeir kveiktu þá upp eld í miðjum 
forsalnum og settu sig í kringum 
hann. Og Pétur var þar á milli þeirra. 


56 Þá sá hann ambátt nokkur sitja 
við logann, horfði á hann og sagði: 
„Þessi var og með honum.“ 

57 En hann afneitaði honum og 
sagði: „Kona, eigi þekki eg hann.“ 
58 Og litlu einu þar eftir sá hann 
annar maður og sagði: „Þú ert og 
einn af þeim.“ En Pétur sagði: „Ei 
em eg.“ 

59 Og er bil var á orðið sem eins 
tíma tilstyrkti nokkur annar og sagði: 
„Að sönnu var og þessi með honum 
því að hann er Galileari.“ 


60 En Pétur sagði: „Maður, eigi veit 
eg hvað þú segir.“ Og jafnsnart að 
honum nú þetta enn talandi gól 
haninn. 


61 Og Drottinn snerist við og leit til 
Péturs. Og Pétur minntist orða 
Drottins, hvernin hann hafði sagt: 
„Fyrr en haninn gelur muntu afneita 
mér þrisvar.“ 

62 Og Pétur gekk út og grét 
beisklega. 

63 En þeir menn sem héldu Jesú 
dáruðu(gerðu grín að honum) hann 
og dustuðu, 


64 byrgðu hann(bundu fyrir augu 
hans) og slógu í hans andlit, spurðu 
hann að og sögðu: „Hver er sá sem 
þig sló?“ 

65 Og margt annað háðuglegt sögðu 
þeir við hann. 


66 Og er dagur var komu saman 
öldungar lýðsins og prestahöfðingjar 
og hinir skriftlærðu og leiddu hann 
upp fyrir sitt ráð og sögðu: 

67 „Ef þú ert Kristur, seg oss það.“ 
Og hann sagði til þeirra: „Ef eg segi 
yður þá trúið þér mér ei. 

68 En ef eg spyr yður þá svarið þér 
mér eigi og látið mig ei lausan. 

69 Og héðan í frá mun Mannsins son 
sitja til hægri handar Guðs kraftar.“ 
70 En þeir sögðu allir: „Ertu þá Guðs 
sonur?“ Hann sagði til þeirra: „Þér 
segið að eg em hann.“ 

71 En þeir sögðu: „Hvað þurfum vér 
nú vitnisburðinn lengur? Vér sjálfir 
heyrðum það af hans munni.“ 


23 


1 Og allur þeirra söfnuður stóð upp 
og leiddi hann fyrir Pilatum, 


2 tóku að áklaga(ásaka) hann og 
sögðu: „Þennan finnum vér umturna 
fólk vort og fyrirbjóðanda skatt að 
gefa keisaranum og segir sig vera 
konungur Kristur.“ 


3 En Pílatus spurði hann að og sagði: 
„Ertu konungur Gyðinga?“ Hann 
svaraði og sagði: „Þú segir það.“ 
4 Pílatus sagði þá til 
prestahöfðingjanna og til lýðsins: 
„Ongva sök finn eg með þessum 
manni.“ 

5 En þeir voru þess áfjáðari og 
sögðu: „Hann hefur uppæst fólkið 


með því hann hefir kennt hér og hvar 
á öllu Gyðingalandi, tiltekið í Galilea 
og allt í þennan stað!“ 


6 En er Pílatus heyrði Galileam nefnt 
spurði hann að hvert hann væri 
galeiskur maður. 


7 Og er hann fornam(vissi) að hann 
var undir Herodis valdi sendi hann 
hann þá burt til Herodem hver eð 
sjálfur var á þeim dögum í 
Jerúsalem. 

ð En er Heródes sá Jesú varð hann 
næsta glaður því að hann hafði fyst 
um langan tíma að sjá hann af því að 
hann hafði og heyrt margt af honum 
og vænti að hann mundi sjá nokkurt 
teikn af honum gjörast 


9 og aðspurði hann á marga vega. Og 
hann svaraði honum öngu. 


10 En kennimannahöfðingjar og 
skriftlærðir ásökuðu hann harðlega. 


11 Og Heródes með sínu hirðfólki 
forsmáði hann og spéaði, færði hann 
í fín klæði og sendi aftur til Pilato. 
12 Og á þeim degi urðu þeir Pílatus 
og Heródes vinir aftur því að áður 
voru þeir óvinir sín á milli. 

13 En Pilatus samankallaði 
prestahöfðingja, höfuðsmenn og 
lyðinn 

14 og sagði til þeirra: „Þér hafið 
þennan mann til mín haft so sem 
þann er umturnar lýðinn og sjáið, eg 
hefi spurt hann hér fyrir yður og á 


þessum manni finn eg öngva sök þar 
um þér klagið hann 


15 og e1 heldur Heródes því að eg 
sendi yður til hans og sjáið að ekkert 
hefur upp á hann borist það dauða sé 
verðugt. 


16 Fyrir því vil eg gefa honum 
ráðning og láta síðan lausan. 


17 Því að hann hlaut þeim einn eftir 
venju hátíðardagsins lausan að gefa. 


18 En allur söfnuðurinn kallaði upp 
til líka og sagði: „Tak burt þennan og 
gef oss lausan Barrabam!“ 


19 Hver eð var fyrir nokkuð 
sundurþykki(uppreisn) og 
mannslag(manndráp) er skeð var í 
borginni innsettur í myrkvastofu. 


20 Pílatus talaði enn aftur til þeirra 
og vildi Jesú lausan láta. 


21 En þeir kölluðu upp og sögðu: 
„Krossfestu, krossfestu hann!“ 


22 Hann sagði enn í þriðja sinn til 
þeirra: „Hvað 1llt hefur þessi gjört? 
Öngva dauðasök finn eg með 
hönum. Fyrir því vil eg hegna 
honum og láta síðan lausan.“ 

23 En þeir stóðu því þéttara þar á 
með miklum hljóðum æskjandi það 
hann yrði krossfestur. Og þeirra 
hljóð og höfuðprestanna tók yfir. 


24 Og Pilatus dæmdi að ske skyldi 
þeirra beiðni 


25 en gaf þeim lausan þann er inn 
var settur fyrir 


sundurþykkis(uppreisn) og 
mannslagssakir(manndráp) í 
myrkvastofu um hvern þeir báðu. En 
hann framseldi Jesú í þeirra vald. 


26 Og þá er þeir leiddu hann út 
höndluðu þeir nokkurn, Símon af 
Cyrene, hver eð kominn var af akri, 
og lögðu krossinn upp á hann að 
hann bæri hann eftir Jesú. 


27 En honum fylgdi eftir mikill 
fjöldi fólks og kvenna hverjar eð 
grétu hann og aumkuðu. 


268 En Jesús snerist til þeirra og 
sagði: „Þér dætur af Jerúsalem, 
grátið eigi yfir mér heldur grátið yfir 
yður sjálfum og yfir sonum yðar. 

29 Því sjáið, að þeir dagar munu 
koma á hverjum segjast mun: Sælar 


eru þær óbyrjur og þeir kviðir er eigi 
hafa fætt og þau brjóst hver eigi voru 
mylkt. 


30 Þá munu þær taka að segja 
fjöllunum: Hrynyið yfir oss, og 
hálsunum: Hylyið oss. 

31 Því ef þeir gjöra þetta við hið 
blómgaða tréð, hvað mun þá ske við 
hið þurra?“ 

32 En tveir spillvirkjar leiddust og út 
að þeir væri afteknir með honum. 


33 Og sem þeir komu í þann stað 
hver eð kallaðist Höfuðskeljastaður 
þá krossfestu þeir hann þar og 
spillvirkjana með honum, einn til 
hægri handar og annan til vinstri. 


34 En Jesús sagði: „Faðir, fyrirgef 
þeim það því að þeir vita eigi hvað 
þeir gjöra.“ Og þeir skiptu hans 
klæðum og vörpuðu þar um 
hlutkesti. 

35 Og fólkið stóð og sá til. Og 
höfðingjarnir hæddu hann með þeim 
og sögðu: „Öðrum hefur hann 
hjálpað, hjálpi hann nú sjálfum sér ef 
hann er Kristur, hinn útvaldi Guðs!“ 
36 Að honum hæddu og 
stríðsmennirnir, gengu til hans og 
báru honum edik 


37 og sögðu: „Ef þú ert konungur 
Gyðinga, þá frelsa sjálfan þig.“ 

36 En yfirskriftin var rituð yfir 
honum með girskum, hebreskum og 


latínskum bókstöfum: „Þessi er 
konungur Gyðinga. 


39 En einn af þeim spillvirkjum sem 
hengdir voru lastaði hann og sagði: 
„Ef þú ert Kristur frelsa sjálfan þig 
og okkur!“ 


40 Þá svaraði hinn annar, straffaði 
hann og sagði: „Og þú hræðist ei1 
heldur Guð sem ert þó í samri 
fordæmingu? 

41 Og að sönnu sker okkur þetta 
réttlega því að við meðtökum hvað 
okkrar gjörðir voru verðar en þessi 
hefur ekkert vondslega gjört.“ 

42 Og hann sagði til Jesú: „Drottinn, 
minnstu mín þá þú kemur í ríki þitt.“ 


43 Og Jesús sagði til hans: 
„sannlega segi eg þér: Í dag skaltu 
vera með mér í paradís.“ 

44 Og það var nær um hina séttu 
stund og myrkurin gjörðust yfir allt 
landið til níundu stundar. 

45 Og sólin sortnaði og tjaldið 
musterisins rifnaði í miðju sundur. 
46 Og Jesús kallaði hárri röddu og 
sagði: „Faðir, í þínar hendur fel eg 
minn anda.“ Ög er hann hafði þetta 
sagt gaf hann upp andann. 

4} En er hundraðshöfðinginn sá 
hvað þar skeði dyrkaði hann Guð og 
sagði: „Að vísu hefur þessi maður 
réttlátur verið.“ 


48 Og allt fólk er þar var 
samankomið að horfa á þetta og sem 
það sá hvað þar skeði barði það sér á 
brjóst og sneri í burt aftur. 


49 En allir hans kunningjar stóðu 
langt frá og þær konur sem honum 
höfðu eftirfylgt úr Galilea og horfðu 
á þetta. 


50 Og sjá, maður nokkur Jósef að 
nafni, sá er var einn ráðherra, góður 
mann og réttvís, 

51 eigi samþykkti hann þeirra ráði 
og gjörningum. Og hann var af 
borginni Arimathia úr Judea, hver eð 
og stundaði eftir Guðs ríki. 

52 Þessi gekk til Pilato og bað um 
líkama Jesú 


53 og tók hann ofan og sveipaði 
hann í lérefti og lagði hann í 
úthöggna gröf í hverja ekki hafði enn 
nokkur lagður verið. 


54 Og það var affangadagur og 
þvottdagurinn tók að hefjast. 


55 En þær konur sem komnar voru 
af Galilega fylgdu ettir og skoðuðu 
gröfina og hvernin hans líkami var 
lagður. 


56 En þær sneru aftur reiðandi til sín 
smyrsl og dyrðlegt salve og um 
þvottdaginn voru þær kyrrar eftir 
lögmálsins boðan. 


24 


1 En einn þvottdaganna mjög 
snemma komu þær til grafarinnar og 
báru þau smyrsl er þær höfðu tilbúið 
og enn nokkrar aðrar með þeim. 


2 Þær fundu að steininum hafði velt 
verið af gröfinni 


3 og stigu þar inn og fundu ekki 
líkama Drottins Jesú. 


4 Og sem þær voru hugsjúkar um 
þetta, sjá, þá stóðu tveir menn hjá 
þeim í leiftrandi klæðum. 

5 En þær urðu þá hræddar og féllu á 
sína ásjónu til jarðar. Og þeir sögðu 
til þeirra: „Hvað leiti þér hins 
lítanda hjá dauðum? 


6 Hann er eigi hér heldur er hann 
upprisinn. Hugleiðið að því hvað 
hann talaði fyrir yður þá hann var nú 
enn í Galilea 


7 er hann sagði það Mannsins syni 
byrjaði að seljast í syndugra hendur 
og krossfestur verða og á þriðja degi 
upp að rísa.“ 


8 Og þær minntust á hans orð. 


9 Og þær gengu burt úr gröfinni 
aftur og kunngjörðu allt þetta þeim 
ellefu og so öllum öðrum. 


10 En þetta var María Magdalena og 
Jóhanna og María Jacobi og þær 
aðrar er með þeim voru sem þetta 
sögðu postulunum. 


11 Og þeirra orð virtist þeim sem 
væri það sjónhverfingar og trúðu 
e1gl1. 

12 En Pétur stóð upp og hljóp til 
grafarinnar og laut þar inn og sá 
línlökin einsöm Hggja, gekk burt og 
undraði með sjálfum sér hvernin það 
væri skeð. 

13 Og sjá, að tveir af þeim gengu 
þann sama dag til nokkurs kauptúns 
það er var frá Jerúsalem rúms sextig1 
skerða, hvert eð Emmahus var að 
nafni. 


14 Og þeir voru að tala sín á milli 
um alla þá hluti sem við höfðu borið. 


15 Og það skeði þá þeir ræddust við 
og spurðust sín á millum að sjálfur 


Jesús nálægðist þá og gekk jafnframt 
þeim. 

16 En þeirra augu voru so haldin að 
þeir þekktu hann ei. 


17 En hann sagði til þeirra: „Hvað er 
það fyrir ræðu sem þið ræðið 
reikandi ykkar á milli og eruð 
hryggvir út af?“ 


18 Þá svaraði einn er Kleópas var að 
nafni og sagði til hans: „Ertu alleina 
so Ókenndur til Jerúsalem að þú veist 
eig1 hvað á þessum dögum þar inni 
gjörst hefur?“ 

19 Til hverra hann sagði: „Hvað 
þá?“ En þeir sögðu til hans: „Það af 
Jesú hinum naðverska, hver eð var 
spádómsmaður, megtugur(voldugur) 


í verkum og orðum fyri Guði og öllu 
fólki, 

20 hversu að vorir höfuðprestar og 
höfðingjar seldu hann í fordæming 
dauðans og krossfestu hann. 


21 En vér vonuðum að hann mundi 
endurleysa Ísrael. Og yfir allt þetta 
er nú hinn þriðji dagur í dag er þetta 
skeði. 

22 So hafa og skelft oss nokkrar 
konur af oss til þær eð fyrir lýsingina 
höfðu hjá gröfinni verið 


23 og ekki fundið hans líkama, komu 
og sögðu sig einnin séð hafa 
englanna sjónir þeir eð sögðu hann 
lifa. 


24 Og nokkrir af oss gengu til 
grafarinnar og fundu eins líka sem 
konurnar höfðu sagt en hann fundu 
þeir ekki.“ 

25 Og hann sagði til þeirra: „Ó þér 
heimskir og tregir í hjarta að trúa því 
öllu hvað spámennirnir hafa talað! 
26 hlaut Kristur e1 þetta að líða og 
innganga so í sína dýrð?“ 

271 Og hann tók til frá Moise og 
öllum spámönnum og lagði út fyrir 
þeim allar Ritningar þær af honum 
voru. 

28 Og þeir tóku að nálægast 
kauptúnið það þeir gengu til og hann 
lét þá sem vildi hann lengra ganga. 


29 Þeir neyddu hann og sögðu: „Ver 
hjá oss, herra, því að kvelda tekur og 
á daginn líður.“ Hann gekk og inn og 
var hjá þeim. 

30 Það skeði og þá hann sat með 
þeim til borðs að hann tók brauðið, 
blessaði það og braut og rétti að 
þeim. 

31 Þá opnuðust þeirra augu so þeir 
þekktu hann. Og hann hvarf úr þeirra 
augsýn. 

32 Og þeir sögðu sín á milli: „Brann 
ei okkart hjarta í okkur þá hann 
talaði við okkur á veginum og 
opnaði fyrir okkur Ritningarnar?“ 

33 Og þeir stóðu upp á sömu stundu 
og sneru aftur til Jerúsalem og fundu 


þá ellefu samansafnaða og þá sem 
með þeim voru, 


34 hverjir eð sögðu: „Drottinn er 
sannarlega upprisinn og hefur birst 
Símoni!“ 

35 Og þeir tjáðu þeim hvað gjörst 
hafði á veginum og hvernin þeir 
hefðu þekkt hann í því hann braut 
brauðið. 


36 Þá þeir voru nú enn að tala um 
þetta sté Jesús mitt í millum þeirra 
og sagði til þeirra: „Friður sé með 
yður.“ 

37 En þeir fældust og urðu hræddir 
og meinuðu að þeir sæi anda 
nokkurn. 


38 Og hann sagði til þeirra: „Hvað 
fælist þér og hví koma slíkir þankar í 
yðar hjörtu? 

39 Sjáið mínar hendur og mína fætur 
að eg em hann sjálfur. Þreifi þér og 
skoðið því að andi hefur e1 hold né 
bein so sem þér sjáið mig hafa.“ 

40 Og þá hann sagði það syndi hann 
þeim hendur og fætur. 

41 Og er þeir trúðu enn eigi fyrir 
fagnaðarsakir og undrandi það sagði 
hann til þeirra: „Hafi þér nokkuð 
matlegt?“ 

42 Og þeir lögðu fyrir hann stykki af 
steiktum fiski og hunangsseim. 

43 Og hann tók það og át fyrir þeirra 
augum. 


44 Og hann sagði til þeirra: „Þetta 
eru það orð hver eg talaði til yðar þá 
eg var enn nú hjá yður það það hlaut 
allt að fullkomnast hvað af mér var 
skrifað í Moises lögmáli og í 
spámannabókum og sálmum.“ 

45 Þá opnaði hann þeirra skilning so 
að þeir forstóðu(skyldu) 
Ritningarnar 

46 og sagði til þeirra: „So er það 
skrifað og so byrjaði Kristi að líða 
og upp að rísa á þriðja degi af dauða 
4"! og prédikast láta í sínu nafni iðran 
og fyrirgefning synda á meðal allra 
þjóða, upphefjandi til Jerúsalem. 


468 En þér eruð vottar allra þessara 
hluta 


49 og sjáið, að eg mun senda yfir 
yður fyrirheit mins föðurs. En þér 
skuluð sitja í borginni Jerúsalem 
þangað til að þér klæðist með krafti 
af hæðum.“ 

50 En hann hafði þá út allt til 
Bethaniam og hóf upp sínar hendur 
og blessaði þá. 

51 Og það gjörðist þá hann blessaði 
yfir þá að hann leið frá þeim og var 
upp numinn til himins. 

52 En þeir tilbáðu hann og sneru 
aftur til Jerúsalem með miklum 
fagnaði 

53 og voru jafnan í musterinu, 
vegsamandi og lofandi Guð. 


Endir S. Lucas guðsspjalla 


S. Johannis evangelium 


1 


1 Í upphafi var Orð og það Orð var 
hjá Guði og Guð var það Orð. 


2 Það sama var í upphafi hjá Guði. 

3 Allir hlutir eru fyrir það gjörðir og 
án þess er ekkert gjört hvað gjört er. 
4 Í því var lífið og lífið var ljós 
mannanna. 

5 Og ljósið lysir í myrkrunum og 
myrkurin hafa það eigi höndlað. 

6 Þar var einn maður af Guði sendur. 
Sá hét Jóhannes. 


7 Hann kom til vitnisburðar að hann 
bæri vitnisburð af ljósinu að allir 
skyldu fyrir hann trúa. 


ð Eigi var hann það ljós heldur að 
hann bæri vitnisburð af ljósinu. 


9 Þar var sannarlegt ljós hvert eð 
lysir öllum mönnum sem koma í 
þennan heim. 


10 Það var í heiminum og heimurinn 
var fyrir það gjörður og heimurinn 
þekkti það eigi. 

11 Hann kom til sinnar eiginar og 
hans sjálfs meðtóku hann eigi. 


12 En so margir sem hann meðtóku 
þá gaf hann þeim magt(vald) Guðs 
börnum að verða, þeim er á hans 
nafn trúa. 


13 Eig1 þeim sem af blóðinu eða 
þeim sem af holdsins vild eður af 
mannsins vilja, heldur þeim sem af 
Guði eru bornir. 


14 Og Orðið varð hold og byggði 
með oss og vér sáum þess dyrð, dyrð 
svo sem eingetins sonar af 
föðurnum, fullan náðar og sannleika. 


15 Jóhannes vitnar af honum, kallar 
og segir: „Þessi er sá af hverjum eg 
sagða: Eftir mig mun koma sá sem 
fyrir mig var því að hann var fyrri en 
eg. 

16 Og af hans gnægð höfum vær 
allir fengið, náð fyrir náð. 

17 Því að lögmálið er fyrir Moysen 
útgefið en náð og sannleikur er fyrir 
Jesú Krist orðinn. 


18 Enginn hefur um aldur Guð séð, 
sá eingetni sonur sem í föðursins 
faðmi er, hann hefur oss þetta 
kunngjört.“ 

19 Og þetta er vitnisburður Johannis 
þá þeir Juda sendu af Jerúsalem 
presta og kynsmenn Leví að þeir 
skyldu spyrja hann: „Hvert ert þú?“ 


20 Og hann kenndist og neitaði því 
eigi og hann viðurkenndist, so 
segjandi: „Eigi em eg Kristur.“ 

21 Þeir spurðu hann þá enn að: 
„Hvað þá? Ertu Elías?“ Hann sagði: 
„E1g1 em eg.“ „Ertu spámaður?“ En 
hann ansaði: „Nei, ekki.“ 

22 Þá sögðu þeir við hann: „Hver ert 
þú þá, so að vér megum andsvar gefa 


þeim er oss útsendu. Hvað segir þú 
af sjálfum þér?“ 

23 Hann sagði: „Eg em hrópandi 
rödd á eyðimörku: Greiði þér götu 
Drottins, so sem sagði Esaias 
spámaður.“ (Jesaja/lsiah 40:3 ) 


24 Og þeir sem útsendust voru af 
Phariseis. 


25 Þeir aðspurðu hann og sögðu 
honum: „Því skírir þú þá ef þú ert 
eigi Kristur, eigi Elías, eigi 
spámaður?“ 

26 Jóhannes svaraði þeim og sagði: 
„Eg skir1 með vatni en sá stendur 
mitt hjá yður hvern þér þekkið eigi. 
27 Hann er sá sem eftir mig mun 
koma, sá eð fyrir mig var, hvers eg 


em ei verður að eg skal uppleysa 
hans skóþvengi.“ 


25 Þetta skeði í Bethabara, 
hinumegin Jórdanar, þar Jóhannes 
skirði. 

29 En annars dags eftir sér Jóhannes 
Jesús koma til sín og mælti: „Sjáið, 
þar er það lambið Guðs hvert eð 
tekur burt heimsins syndir. 


30 Þessi er af hverjum eg sagði 
yður: Eftir mig kemur maður sá fyrir 
mig var því að hann var fyrri en eg. 
31 Og eg kennda hann eigi heldur að 
hann yrði kunnur í Ísrael, fyrir því 
kom eg að skíra með vatni.“ 


32 Og Jóhanes vitnaði og sagði: „Eg 
sá andann ofan stíga af himnum í 
dúfulíki og var yfir honum 


33 og eg þekkta hann eigi. En sá sem 
mig sendi að skíra með vatni hann 
sagði mér: Yfir hvern þú sér andann 
niðurstiga og yfir honum vera, hann 
er sá sem skírir með helgum anda. 


34 Og eg sá það og þennan vitna eg 
Guðs son vera.“ 

35 En annars dags aftur stóð 
Jóhannes enn og tveir af hans 
lærisveinum. 


36 Og sem hann leit Jesú ganga segir 
hann: „Sjáið, það er lamb Guðs.“ 


37 Og tveir af hans lærisveinum 
heyrðu hann tala og fylgdu Jesú ettir. 


38 En Jesús sneri aftur og leit þá sér 
fylgjandi og sagði þeim: „Að hverju 
leiti þér.“ Þeir sögðu honum: „Rabbí 
(hvað að þýðist, meistari), hvar átt 
þú heima?“ 

39 Hann sagði þeim: „Komið og 
sjáið.“ Þeir komu og skoðuðu hvar 
hann væri og voru hjá honum þann 
dag. En það var nær tíundu stund. 


40 Einn af þessum tveimur var 
Andreas, bróðir Símonar Petri, sem 
heyrði af Johanne og Jesú eftirfylgdi. 


41 Hann fann þá áður sinn bróður 
Símon og sagði til hans: „Vér höfum 
fundið Messiam“ (hvað útleggst, 
smurður) og fylgdi honum til Jesú. 


42 Þá Jesús leit hann mælti hann: 
„ÞÚ ert Símon, sonur Jónas, þú skalt 


kallast Kefas.“ Það útleggst: 
Hellusteinn. 


43 Annan dag þar eftir vildi Jesús 
ferðast til Galileam aftur og finnur 
Philippum og sagði til hans: „Fylg 
þú mér eftir.“ 

44 En Philippus var af Betsaida, úr 
þeirri borg Andrésar og Péturs. 


45 Philippus fann Natanael og sagði 
honum: „Vér höfum þann fundið af 
hverjum Moyses í lögmálinu og allir 
spámenn hafa um skrifað: Jesús 
Jósefsson af Naðsaret.“ 

46 Natanael sagði til hans: „Hvað má 


af Naðsaret góðs koma?“ Philippus 
sagði honum: „Kom og sjá.“ 


4 Jesús sá Natanael koma til sín og 
sagði honum: „Sjáið einn sannan 
Ísraelita í hverjum svik eigi eru.“ 


48 Natanael sagði þá við hann: 
„Hvernin þekkir þú mig?“ Jesús 
svaraði og sagði til hans: „Áður en 
Philippus kallaði á þig þá þú vart 
undir fíkjutrénu sá eg þig.“ 

49 Natanael svaraði og sagði til 
hans: „Rabbi, þú ert Guðs sonur, þú 
ert konungur Ísraels.“ 


50 Jesús svaraði og sagði við hann: 
„ÞÚ trúðir af því að eg sagða þér að 
eg hefða séð þig undir fíkjutrénu. Sjá 
muntu enn þessu meira. 

51 Og hann sagði honum: 
„Sennilega, sennilega segi eg yður: 
Upp frá þessu munu þér sjá 


himinninn opinn og engla Guðs stíga 
upp og ofan yfir Mannsins son.“ 


2 


1 Og þriðja dag þar eftir varð 
brúðkaup til Kana í Galilea og þar 
var móðir Jesú. 


2 Jesús var boðinn og hans 
lærisveinar til brúðkaupsins. 

3 Og er þá þraut vínið sagði móðir 
Jesú til hans: „Þeir hafa eigi vín.“ 

4 Jesús sagði til hennar: „Þú kona, 
hvað hefi eg með þig? Min stund er 
ei enn komin.“ 


5 Móðir hans sagði við 
þjónustumennina: „Hvað helst hann 
segir yður, það gjörið.“ 


6 En þar voru sex steinker, sett eftir 
venju hebreskrar hreinsunar. Hvert 
eitt tók tvo eða þrjá mælir. 


7 Jesús talaði til þeirra: „Fyllið upp 
kerin af vatni.“ Og þeir fylltu þau allt 
á barma. 

8 Og hann sagði þeim: „Hellið nú á 
og færið kæmeistaranum“. Og þeir 
færðu honum. 

9 En þá kæmeistarinn(veislustjórinn 
smakkaði vínið það vatn hafði verið 
vissi hann ekki hvaðan það kom en 
þjónustumennirnir sem vatnið sóttu 
vissu það. Hann kallar á brúðgumann 
10 og segir honum: „Allir menn gefa 
í fyrstu gott vín og nær þeir gjörast 
ölvaðir þá það hið léttara. En þú 
hefur geymt hið góða allt til þessa.“ 


11 Þetta er hið fyrsta 
jarteikn(kraftaverk) það Jesús gjörði 
til Kana í Galilea og hann opinberaði 
sína dýrð og hans lærisveinar trúðu á 
hann. 


12 Eftir það fór hann ofan til 
Kapernaum, hann og móðir hans, 
bræður hans og lærisveinar og voru 
þar eigi mjög marga daga. 

13 Þá var og nálæg páskahátið 
Gyðinga. Og Jesús fór upp til 
Jerúsalem 

14 og fann í musterinu sitjandi þá 
sem seldu naut, sauði, dúfur og þá 
sem umskipti gjörðu á peningum. 
15 Þá gjörði hann sér svipu af 
strengjum og rak út alla af 
musterinu, bæði naut og sauði og 


hratt niður peningum og borðum 
þeirra er umskiptin gjörðu 

16 og sagði við þá sem dúfurnar 
seldu: „Beri þér þetta burt héðan og 
gjörið eigi míns föðurs hús að 
söluhúsi!“ 

17 Hans lærisveinar hugleiddu þá 
hvað skrifað er: „Vandlæti húss þíns 
át mig.“ (Sálmarnir/Psalms 69:9) 


18 Þá önsuðu Gyðingar og sögðu 
honum: „Hvert teikn synir þú oss að 
þú megir þetta gjöra?“ 

19 Jesús svaraði og sagði þeim: 
„Brjótið þetta musteri en eg skal á 
þriðja degi það uppreisa.“ 

20 Þá sögðu Gyðingar: „Þetta 
musteri er uppbyggt í sex og fjörutig1 


ár en þú vilt uppreisa það á þrim 
dögum?“ 

21 Hann talaði um musteri síns 
líkama. 


22 Og þá hann var af dauða 
upprisinn huglerddu hans lærisveinar 
að hann hafði þetta mælt og trúðu 
Ritningunni og þeim orðum er Jesús 
hafði talað. 


23 En sem hann var í Jerúsalem um 
páska, á þeim hátíðardegi, þá trúðu 
margir á hans nafn, þeir sem sáu þau 
tákn er hann gjörði. 


24 En Jesús trúði þeim eigi til um 
sjálfan sig af því að hann þekkti alla 


25 og þurfti eigi við að nokkur bæri 
manninum vitni því að hann sjálfur 
vissi hvað með manninum var. 


3 


1 Þar var einn mann í bland 
Phariseos, Nikódemus að nafni. 
Hann var einn af höfðingjum 
Gyðinga. 

2 Hann kom til Jesú um nótt og sagði 
til hans: „Rabbí, vér vittum að þú ert 
einn meistari af Guði kominn því að 
enginn getur gjört þau tákn sem þú 
gjörir nema Guð sé með honum.“ 

3 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„sannlega, sannlega segi eg þér: 
Nema ef sá er nokkur sem að nýju 
verður endurborinn(endurfæddur), 
hann fær ei að sjá Guðs ríki.“ 


4 Þá sagði Nikódemus til hans: 
„Hvernin má maðurinn endurberast 
þá hann er gamall? Eður fær hann 
stigið aftur í sinnar móður kvið og 
fæðst so?“ 


S Jesús svaraði: „Sannlega, sannlega 
segi eg þér: Nema sá sem 
endurborinn verður af vatni og anda, 
hann getur eigi Inngengið í Guðs 
ríki. 

6 Hvað af holdinu fæðist, það er 
hold, og hvað sem fæðist af 
andanum, það er andi. 

7 Undra þú eigi þó eg segi þér að 
yður byrjaði(ber, þú verður) að nyju 
að endurfæðast. 

ð Vindurinn blæs hvert hann vill og 
þú heyrir hans þyt en eigi veistu 


hvaðan hann kemur eður hvert hann 
fer. So eru allir þeir sem af andanum 
eru endurbornir.“ 


9 Nikódemus svaraði og sagði 
honum: „Hvernin má þetta ske?“ 


10 Jesús svaraði og sagði: „Ertu 
meistari í Ísrael og veist eigi þetta? 
11 Sannlega, sannlega segi eg þér að 
vér segjum það vér vitum og vitnum 
það vér séð höfum og vort vitni 
meðtakið þér eigi. 

12 Og ef þér trúið eigi þá eg segi 
yður af jarðlegum hlutum, hvernin 
munu þér trúa mega(getað) ef eg 
segði yður af himneskum hlutum? 


13 Enginn mun og uppstíga til himna 
nema sá sem ofan sté af himni, 
Sonur mannsins sá sem er af himni. 


14 Og so sem Moyses uppfesti 
höggorminn í eyðimörku, líka byrjar 
Mannsins syni upp að festast 
(upphefjast) 

15 að allir þeir er á hann trúa 
fortapist(farist) eigi heldur að þeir 
hafi eilíft hf. 

16 Svo elskaði Guð heiminn að hann 
gaf út sinn eingetinn son til þess að 
allir þeir sem á hann trúa fyrirfarist 
eigi heldur að þeir hafi eilíft lít. 


17 Því eigi sendi Guð son sinn í 
heiminn að hann dæmi heiminn 
heldur að heimurinn frelsist fyrir 
hann. 


18 Hver á hann trúir dæmist e1 en 
hver hann trúir eigi hann er nú þegar 
dæmdur því að hann trúir eigi á nafn 
eingetins Guðs sonar. 


19 En þessi er dómurinn: Ljósið kom 
í heiminn og mennirnir elskuðu meir 
myrkrið en ljósið því þeirra verk 
voru vond. 

20 Hver illa gjörir sá hatar ljósið. 
Hann kemur og eigi til ljóssins að 
eigi straffist hans verk. (Svo verkin 
verði e1g1 uppvís og 
sagnrýnd,átöluð ) 

21 En hver sannleikinn gjörir hann 
kemur til ljóssins so að hans gjörðir 
verði kunnar því að þær eru í Guði 
gjörðar.“ 


22 Ettir þetta kemur Jesús og hans 
lærisveinar til Gyðingalands og 
dvaldist þar með þeim og skirði. 


23 Jóhannes var þar enn og skirði 
við Enon, nærri Salím því að þar 
voru vötn mörg. Þeir komu þangað 
og skirðust 


24 því að Jóhannes var eigi þá inn 
látinn í myrkvastofu. 

25 En þá gjörðist ein spurning af 
lærisveinum Johannis við Gyðinga 
um hreinsunina. 


26 Þeir komu til Johannis og sögðu 
honum: „Meistari, sá sem hér var 
hinumegin Jórdanar, af hverjum þú 
bart vitni, sé, hann skirir nú og allir 
koma til hans.“ 


27 Jóhannes svaraði og sagði: 
„Maður fær eigi meðtekið nokkuð 
nema honum verði það af himnum 
gefið. 


28 Þér eruð sjálfir mín vitni það eg 
sagða að eigi væri eg Kristur heldur 
það að eg væra fyrir honum sendur. 


29 Hver eð brúðina hefur, sá er 
brúðguminn, en vinur brúðgumans er 
sá sem stendur og hlyðir honum, 
gleðjandist af fagnaði fyrir 
brúðgumans rödd. Sá sami minn 
fögnuður er nú uppfylldur. 

30 Honum ber að vaxa en mér að 
minnka. 


31 Sá sem að ofan að kemur, hann er 
yfir öllum. Hver hann er af jörðu, 
hann er jörð og af jörðu talar hann. 


En sá sem kemur af himni, hann er 
yfir öllum. 


32 Og hvað hann sá og heyrði, það 
vitnar hann og enginn tekur hans 
vitnisburð. 


33 En hver hann tekur hans 
vitnisburð, sá Innsiglar það að Guð 
sé sannur. 


34 Því hvern þann sem Guð sendir sá 
talar Guðs orð því að eigi gefur Guð 
sinn anda að skammti. 


35 Faðirinn elskar soninn og allt gaf 
hann í hans hendur. 


36Hver hann trúir á soninn, sá hefur 
eilíft líf, en hver hann trúir ekki á 
soninn, hann mun eigi sjá lífið 


heldur blífur(dvelur) Guðs reiði yfir 
honum. “ 


4 


1 En þá Drottinn fornam(varð þess 
vís) að Pharise1 höfðu heyrt það 
Jesús gjörði fleiri lærisveina og 
skirði en Jóhannes 

2 (þótt Jesús skirði eigi sjálfur 
heldur hans lærisveinar) 

3 þá forlét(yfirgat) hann 
Gyðingaland og fór aftur til 
Galileam. 


4 En honum byrjaði(hann varð) og 
að reisa(ferðast) um mitt Samariam. 
5 Þá kom hann í eina samverska borg 
þá Síkar heitir, nærri því akurlendi er 
Jakob gaf syni sínum Jósef. 


6 En þar var brunnur Jakobs. Sem 
Jesús var orðinn vegmóður þá sat 
hann á brunninum. Það var nær um 
séttu stund. 


7 Þá kemur þar ein samversk kona 
vatn að sækja. Jesús sagði til hennar: 
„Gef þú mér að drekka.“ 


ð Því hans lærisveinar voru 
inngengnir í borgina að kaupa 
fæðslu. 

9 Þá segir sú samverska kona so til 
hans: „Hvernin beiðir þú mig 
drykkjar þar þú ert einn Gyðingur en 
eg em ein samversk kona? Því að 
e1g1 samneyta Gyðingar samverskum 
mönnum.“ 


10 Jesús svaraði og sagði til hennar: 
„Et þú vissir Guðs gjöf og hver hann 


væri sá þér segir: Gef mér að drekka, 
má vera að þú beiddir af honum og 
hann gefi þér lifanda vatn.“ 


11 Þá sagði konan við hann: „Herra, 
þú hefur eigi það sem þú getur með 
ausið en hátt er ofan í brunninn. Eða 
hvaðan hefur þú lífanda vatn? 


12 Eður ertu meiri föður vorum 
Jakob sá eð gaf oss þennan brunn? 
Hann sjálfur drakk af honum, börn 
hans, hjörð hans.“ 


13 Jesús svaraði og sagði henni: 
„Allir þeir sem drekka af þessu 
vatni, þá þyrstir aftur 


14 en hver hann drekkur af því vatni 
sem eg mun gefa honum hann skal 
eigi þyrsta eiliflega heldur það vatn 
sem eg mun gefa honum skal verða í 


honum brunnur uppsprettandi vats til 
eilífs lífs.“ 


15 Konan sagði þá til hans: „Herra, 
gef mér þetta vatn svo að mig þyrsti 
e1g1 og að eg komi eigi hingað til 
vatsaustrar. 

16 Jesús sagði til hennar: „Far þú og 
kalla á mann þinn og kom so 
hingað.“ 

17 Konan svaraði og sagði: „Ei hefi 
eg mann.“ Jesús sagði til hennar: „Þú 
sagðir satt: Eigi hefi eg mann, 


18 því að fimm menn hefir þú haft 
og þann þú hefir nú er eigi þinn 
maður. Þetta sagðir þú satt.“ 


19 Konan sagði til hans: „Herra, eg 
sé að þú ert spámaður. 


20 Feður vorir hafa á þessu fjalli 
tilbeðið en þér segið til Jerúsalem sé 
sá staður þar vær eigum að tilbiðja.“ 


21 Jesús sagði henni: „Kona, trú 
mér: Sú stund kemur að hverki á 
þessu fjalli né til Jerúsalem munu þér 
tilbiðja föðurinn. 

22 Þér tilbiðjið það þér vitið eigi en 
vér vitum hvað vér tilbiðjum því að 
heillin(björgunin) er af Gyðingum. 
23 En sá tími kemur og er nú þegar 
að sannir tilbiðjendur munu tilbiðja 
föðurinn í anda og sannleika af því 
að faðirinn æskir slíkra er hann so 
tilbiðja. 

24 Guð er andi og hverjir hann 
tilbiðja þeim heyrir í anda og 
sannleika að tilbiðja hann.“ (Þeir 


verða að tilbiðja hann í Anda og 
sannleika) 


25 Konan sagði til hans: „Ég veit að 
Messías kemur, sá sem Kristur 

kallast. Og nær hann kemur þá mun 
hann undirvisa(segja) oss þetta allt.“ 


26 Jesús sagði henni: „Eg em hann, 
sá sem við þig talar.“ 


21 Og í því bili komu hans 
lærisveinar að og undruðust því hann 
talaði við konuna. Þó sagði enginn: 
„Að hverju spyr þú?“ eður: „Hvað 
mælir þú við hana?“ 

268 En konan skildist þar við sína 
skjólu og gekk inn í staðinn og sagði 
til þeirra manna: 


29 „Komið og sjáið þann mann er 
mér sagði allt það eg hefi gjört hvort 
að hann er eigi Kristur. “ 


30 Þá gengu þeir af staðnum og 
komu til hans. 


31 En þess á milli báðu hans 
lærisveinar hann og sögðu: 
„Meistari, neyt þú.“ 

32 En hann sagði til þeirra: „Eg hefi 
þá fæðu til að neyta af hverri þér 
vitið eigi.“ 

33 Þá sögðu lærisveinarnir sín í 
milli: „ Eða hefir nokkur fært honum 
að eta?“ 

34 Jesús sagði til þeirra: „Minn 
matur er sá að eg gjöri hans vilja 


þess mig hefur sent að eg fullkomni 
so hans verk. 

35 Segið þér eigi sjálfir að það eru 
enn fjórir mánuðir til 
kornskurðartímans“ Sé, eg segi yður: 
Lyftið upp augum yðar og sjáið 
akurlöndin það þau eru enn hvít til 
kornskurðarins. 


36 Og hver sem uppvinnur sá tekur 
laun og safnar ávexti til eilifs lífs að 
sá sem sáir samfagni þeim er 
uppvinnur. 

37 Því sannast hér það orðtak að 
annar sé sá sem sár en annar sá sem 
uppvinnur(uppsker). 

38 Eg sendi yður upp að vinna það 
þér erfiðið ekki. Aðrir hafa erfiðað 
en þér genguð inn í þeirra erfiði.“ 


39 Margir samverskir menn af þeim 
sama stað trúðu á hann fyrir 
konunnar orð, það vitnandi að hann 
sagði mér allt hvað eg gjört hefi. 


40 En þá hinir samversku voru til 
hans komnir báðu þeir hann að hann 
væri þar. Og hann var tvo daga. 


41 Og miklu fleiri trúðu fyrir hans 
orð. 


42 Þeir sögðu og so til konunnar: „Ei 
trúum vér nú fyrir þín orð því að vér 
sjálfir heyrðum og vitum að þessi er 
sannarlega Kristur, lausnari 
heimsins.“ 


43 En ettir tvo daga fór hann þaðan 
og reisti til Galileam. 


44 Því að Jesús vitnaði það sjálfur að 
einn spámaður hafi eigi heiður á 
sinni föðurleifð(föðurlandi ). 


45 Þá hann kom í Galileam meðtóku 
hann galeiskir menn sem séð höfðu 
allt það hann gjörði til Jerúsalem um 
hátíðardaginn því þeir höfðu og 
komið til hátíðardagsins. 

46 Hann kom og aftur til Kana í 
Galilea þar hann hafði gjört vatn að 
víni. Og þar var þá einn konunglegur 
maður hvers sonur að lá sjúkur til 
Kapernaum. 


4") Þá þessi heyrði það að Jesús var 
kominn af Gyðingalandi í Galileam 
fór hann til hans og bað hann að 
hann færi ofan og læknaði son hans 
því að hann væri að mestu látinn. 


48 Þá sagði Jesús til hans: „Nema 
þér sjáið teikn og stórmerki þá trúið 
þér eigi.“ 

49 Sá konunglegi maður sagði þá til 
hans: „Herra, far ofan áður en sonur 
minn andast.“ 

50 Jesús sagði honum þá: „Far þú. 
sonur þinn Hfir.“ Og maðurinn trúði 


þeim orðum er Jesús sagði hönum og 
gekk þaðan. 


51 En þá hann fór ofan eftir gengu 
hans þénarar í móti honum og 
kunngjörðu honum, segjandi: „Sonur 
þinn lifir.“ 


52 Þá spurði hann þá að á hverjum 
tíma honum hafði batnað. Og þeir 
sögðu honum: „I gær um sjöundu 


stund hvarf frá honum kaldan. 
(hitinn) 

53 Þá fann faðirinn að það var um 
þann tíma á hverjum Jesús sagði 
honum: „Sonur þinn Hhfir.“ Og hann 
trúði og allt hans hús. 

54 Þetta er að nyju annað það 
jarteikn er Jesús gjörði þá hann kom 
af Gyðingalandi til Galileam. 

5 

1 Eftir það var hátið Gyðinga og 
Jesús fór upp til Jerúsalem. 

2 En í Jerúsalem hjá fjárhúsinu er 
vatsdíki sem kallast á ebresku 
Betseda, hafandi fimm forbyrgi. 


3 Í þeim lá mikill fjöldi sjúkra 
manna, blindra, haltra, visnaðra, 
bíðandi ettir vatsins hræring. 


4 En engill Drottins sté ofan í 
tilsettan tíma í díkið og hrærði upp 
vatnið. Hver sem nú fyrstur sté ofan í 
díkið eftir vatsins hræring sá varð 
heill af hverri sótt sem hann var 
haldinn. 


5 Þar var einn sá maður sem þrjátigi 
og átta ár hafði sjúkur verið. 


6 Þá Jesús leit þennan Hhggjanda og 
fornam(vissi hann) að hann hafði 

langan tíma sjúkur verið segir hann 
til hans: „ Viltu heillbrigður verða“ 


7 Hinn sjúki svaraði honum: „Herra, 
eg hefi eigi þann mann þá vatnið 
hrærist að láti mig í díkið því nær eg 


kem að þá stígur annar fyrr inn en 


66 


eg. 
ð Jesús sagði til hans: „Ris upp, tak 
sæng þína og gakk!“ 


9 Og strax varð sá maður heilbrigður 
og tók sína sæng og gekk þaðan. En 
á þeim degi var þvottdagur. 

10 Þá sögðu Gyðingar honum sem 
heilbrigður var orðinn: „Það er 
þvottdagur, eigi hæfir þér að bera 
sæng þina.“ 


11 Hann svaraði þeim: „Sá mig 
heilan gjörði hann sagði mér: Tak 
sæng þina og gakk.“ 

12 Þeir spurðu hann: „Hver er sá 


maður er þér sagði: lak sæng þína 
og gakk?“ 


13 En sá sem heilbrigður var orðinn 
Vissi eigi hver hann var. Því að Jesús 
hafði vikið sér afvega fyrst að so 
mikill mannfjöldi var í þeim stað. 


14 Eftir þetta hitti Jesús hann í 
musterinu og sagði til hans: „Sé, nú 
ertu heill orðinn. Syndga nú eigi 
oftar so að þig hendi eigi annað 
verra.“ 


15 Sá maður fór og 
undirvísaði(sagði) Gyðingum að 
Jesús væri sá sem hann hafði heilan 
gjört. 

16 En fyrir það ofsóttu Gyðingar 
Jesús og leituðust um að deyða hann 
af því að hann gjörði þetta á 
þvottdegi. 


17 Jesús svaraði þeim: „Faðir minn 
verkar allt hingað til. Eg verka og.“ 


18 En fyrir þetta sóttu Gyðingar meir 
til að deyða hann því að hann braut 
e1g1 að einasta þvottdaginn heldur 
sagði og að Guð væri sinn faðir, 
gjörandi sig svo Guði jafnan. 


19 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„sannlega, sannlega segi eg yður: 
Sonurinn fær ekkert af sjálfum sér 
gjört nema það hann sér föðurinn 
gjöra. Því að hvað helst hann gjörir, 
það gjörir og einnin sonurinn. 

20 Því faðirinn elskar soninn og 
sýnir honum allt það hann gjörir og 
enn mun hann sýna honum önnur 
verk þessum meiri so að þér munuð 
undrast. 


21 Því að so sem faðirinn uppvekur 
dauða og lífgar, so lífgar og sonurinn 
þá sem hann vill. 


22 Því eigi dæmir faðirinn nokkurn 
heldur gaf hann syninum allan dóm 


23 að allir heiðri soninn so sem þeir 
heiðra föðurinn. Hver hann heiðrar ei 
soninn, sá heiðrar eigi föðurinn sá 
sem hann sendi. 


24 Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Hver mín orð heyrir og trúir þeim 
sem sendi mig, sá hefir eilíft líf. Og 
eig1 kemur hann í dóm heldur líður 
hann úr dauða til lífs. 


25 Sannlega, sannlega segi eg yður, 
að sú stund kemur og er nú það 
dauðir munu heyra rödd Guðs sonar 
og þeir sem heyra munu lifa. 


26 Því að líka sem faðirinn hefur 
lífið í sér sjálfum so gaf hann 
syninum að hafa lífið í sjálfum sér. 


21 Hann gaf honum og vald til yfir 
að dæma af því að hann er Mannsins 
sonur. 


28 Eigi skulu þér undrast þetta því 
að sú stund kemur á hverri að allir 
þeir sem í gröfunum eru skulu heyra 
rödd Guðs sonar. 


29 Og þeir munu þá framganga sem 
gott gjörðu til lífsins upprisu en þeir 
sem illa gjörðu í dómsupprisu. 

30 Eigi fæ eg af mér sjálfum gjört 
nokkuð. Sem eg heyri so dæmi eg. 
Og minn dómur er réttur því að eg 
leita eigi míns vilja heldur vilja 
föðurins sem mig sendi. 


31 Ef eg ber mér sjálfum vitni þá er 
mitt vitni ekki satt. 


32 Annar er sá sem af mér ber vitni 
og eg veit að hans vitni er satt það 
hann ber af mér. 


33 Þér senduð til Johannem og hann 
bar sannleikanum vitni. 


34 En eg teki eigi vitni af mönnum 
heldur segi eg yður þetta upp á þér 
hjálpist(bjargist). 

35 Hann var skinanda og loganda 
ljós en þér vilduð skamma stund 
gleðjast af hans ljósi. 

36 Eg hefi enn meira vitni en 
Johannis vitni því að þau verk sem 
faðirinn gaf mér að eg fullkomni 


þau, þau verkin sem eg gjöri bera 
mér vitni það faðirinn hafi mig sent. 


37 Og faðirinn sá sem mig sendi 
hann sjálfur bar mér vitni. Eigi hafi 
þér nokkurn tíma heyrt hans rödd né 
séð hans mynd 

38 og hans orð hafi þér e1 í yður 
dveljandi því að þann hann sendi, 
honum trúið þér eigi. 

39 Rannsakið Ritningina því að þér 
meinið yður í henni að hafa eilíf líf 
og hún er það hver af mér ber vitni. 
40 Og eigi vilji þér koma til min svo 
að þér hefðuð lít. 

41 Eg tek öngva dýrð af mönnum 


42 en eg þekki yður að þér hafið eigi 
Guðs ástsemd með yður. 


43 Eg kom í míns föðurs nafni og 
þér meðtókuð mig eigi. Ef annar 
kemur í sínu eigin nafni, þann 
meðtaki þér. 


44 Hvernin megi þér trúa þar sem 
þér takið dýrð innbyrðis hver af 
öðrum? Og þá dýrð sem af einum 
Guði er, hennar leiti þér eigi. 

45 Eigi skulu þér það meina að eg 
muni klaga yður fyrir föðurnum. Þar 
er sá sem yður klagar, Moyses, á 
hvern þér vonið. 

46 Ef þér tryðuð Moysi so tryðuð þér 
og mér því að af mér skrifaði hann. 
4'} Þvi ef þér trúið eigi hans skrif, 
hvernin megi þér þá minum orðum 
trúa?“ 


6 


1 Eftir þetta fór Jesús burt yfir um 
sjáinn Galilee til staðarins Tiberias. 
2 Og mikill mannfjöldi fylgdi honum 
eftir af því þeir sáu þau jarteikn er 
hann gjörði á sjúkum. 

3 Jesús gekk þá upp á eitt fjall og 
settist þar sjálfur meður sínum 
lærisveinum. 

4 Þá var og páskahátið Gyðinga 
nálæg. 

5 Jesús hóf þá upp sín augu og sá að 
margt fólk dreif að honum. Þá sagði 
hann við Philippum: „Hvar kaupum 
vér brauð það þessir neyti?“ 


6 En þetta sagði hann af því að hann 
vildi reyna hann því að hann vissi 
sjálfur hvað hann vildi gjöra. 


7 Philippus svaraði honum: „Tvö 
hundruð peninga brauð nægjast þeim 
eig1 þó að hver einn fái þá nokkuð 
lítið.“ 

ð Þá sagði honum einn af hans 
lærisveinum, Andreas bróðir 
Símonar Petri: 


9 „Hér er eitt ungmenni sá hefur 
fimm byggbrauð og tvo fiska. En 
hvað skal þetta meðal so margra?“ 


10 Þá sagði Jesús: „Látið mennina 
setjast niður.“ Þar var í þeim stað 
mikið gras. Þá settust þar niður 
kallmenn að tölu nær fimm 
þúsundum. 


11 Jesús tók brauðin og gjörði þakkir 
og fékk sinum lærisveinum en 
lærisveinarnir fengu þeim sem niður 
höfðu sest, líka einnin af fiskunum 
so mikið sem þeir vildu. 


12 En þá þeir voru mettir sagði hann 
til sinna lærisveina: „Safnið saman 
þær leifar sem afganga so ekkert 
spillist.“ 

13 En þeir söfnuðu saman og fylldu 
upp tólf karfir meður þessar leifar af 
fimm byggbrauðum, hvert eð auk var 
þess sem þeir höfðu neytt. 


14 Þá er þessir menn sáu það að 
Jesús gjörði þetta teikn sögðu þeir: 
„Þessi er sannlega sá spámaður sem í 
heiminn skal koma.“ 


15 En þá Jesús fann það að þeir 
mundu koma að grípa hann og kjósa 
til konungs flyði hann einn upp aftur 
á fjallið. 

16 Að kveldi gengu hans lærisveinar 
ofan til sjávar, 

17 stigu þeir á skip og þá þeir komu 
yfir um þann sjó til Kapernaum var 
þer myrkt orðið. Jesús var þá eigi 
kominn til þeirra. 


18 En sjórinn tók að æsast upp af 
miklu veðri. 


19 Þeir höfðu þá róið fimm og 
tuttugu eður þrjátigu skeiða. Þeir sáu 
þá Jesú ganganda á sjónum og 
kominn nær skipinu. Þeir óttuðust 


há. 


20 En hann sagði til þeirra: „Þetta 
em eg, óttist þér eigi.“ 

21 Þá vildu þeir hafa tekið hann inn 
á skipið. Og jafnsnart var skipið 
komið að því landi sem þeir fóru til. 


22 Annan dag eftir sá fólkið sem 
hinumegin sjávarins stóð að eigi var 
þar annað skip til nema það eina sem 
hans lærisveinar höfðu á stigið og 
Jesús hafði eigi sjálfur stigið á það 
skip meður sínum lærisveinum 
heldur voru hans lærisveinar einir af 
stað farnir. 


23 Þar komu og yfir um önnur skip 
frá Tíberías hvað nærri er þeim stað 
sem þeir höfðu brauðin etið fyrir 
herrans þakkargjörð. 


24 Og þá er fólkið sá að Jesús var 
eigi þar og eigi heldur hans 
lærisveinar sté það á skipin, kom til 
Kapernaum og leitaði að Jesú. 


25 Og þá þeir höfðu fundið hann 
hinumegin sjávarins sögðu þeir til 
hans: „Rabbí, hvenær komstu 
hingað?“ 

26 Jesús svaraði þeim og sagði: 
„sannlega, sannlega segi eg yður: 
Þér leitið min eigi af því að þér sáuð 
teiknin heldur af því að þér neyttuð 
af brauðunum og urðuð saddir. 


21 Verkið e1 þeirrar fæðu sem 
forgengur heldur þeirrar sem stöðug 
blífur til eilifs lífs hverja eð 
Mannsins sonur mun gefa yður því 
að Guð faðir hefur hann innsiglað.“ 


268 Þá sögðu þeir til hans: „Hvað 
skulu vér þá gjöra svo vér gjörum 
Guðs verk?“ 

29 Jesús svaraði og sagði þeim: „Það 
eru Guðs verk að þér trúið á hann 
þann hann sendi.“ 


30 Þá sögðu þeir til hans: „Hvort 
gjörir þú fyrir teikn so að vér sjáum 
og trúum þér? Hvað gjörir þú? 

31 Feður vorir átu himnabrauð á 
eyðimörku sem skrifað stendur: 
Hann gaf þeim að eta brauð af 
himni.“ 

32 Þá sagði Jesús til þeirra: 
„sannlega, sannlega segi eg yður að 
eigi gaf Moyses yður brauð af himni 
heldur gefur faðir minn yður satt 
brauð af himni. 


33 Því að þetta er Guðs brauð það 
sem af himni sté ofan og heiminum 
gefur lif.“ 


34 Þeir sögðu þá við hann: „Herra, 
gef oss Jafnan þetta brauð.“ 


35 En Jesús svaraði þeim þá: „Eg em 
lífsins brauð. Hver hann kemur til 
mín þann mun eigi hungra og sá 
hann trúir á mig hann mun aldreigi 
þyrsta. 

36 Eg sagða yður það þér hafið mig 
sénan(séð) og trúið þó eigi. 

37 Allt hvað faðirinn gefur mér það 
kemur til mín og hvern þann sem til 
min kemur hann mun eg eigi útreka. 


38 Því að eg sté ofan af himni, eigi 
upp á það að eg gjöri minn vilja 
heldur hans vilja sem mig sendi. 
39 Þetta er föðursins vilji þess mig 
sendi að eg glati öngu af öllu því 
sem hann gaf mér heldur skal eg 
uppvekja það á efsta degi. 

40 En það er míns föðurs vilji þess 
mig sendi að hver sá sem soninn sér 
og trúir á hann hafi eilíft lít og eg 
mun uppvekja hann á efsta degi.“ 
41 Þá mögluðu Gyðingar yfir því 
það hann sagði: „Eg em það brauð 
hvert eð ofan sté af himni.“ 

42 Og þeir sögðu: „Er eigi Jesús 
þessi sonur Jósefs hvers að vér 
þekkjum bæði föður og móður“? 


Hvernin segir hann þá það eg egm 
ofanstiginn af himni?“ 

43 Jesús svaraði þeim: „Möglið eigi 
innbyrðis. 

44 Enginn fær til mín komið nema sá 
faðir sem mig sendi togi hann og eg 
mun uppvekja hann á efsta degi. 


45 So er og skrifað á 
spámannabókum: Að þeir munu alllir 
verða af Guði lærðir. Hver helst nú 
heyrir af föðurnum og lærir það sá 
kemur til mín. 


46 Eigi það að nokkur hafi föðurinn 


sénan nema sá sem er af Guði, hann 
hefur séð föðurinn. 


4} Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Hver sem trúir á mig hann hefur 
eilíft líf. 

48 Eg em lífsins brauð. 


49 Feður yðrir átu himnabrauð í 
eyðimörku og eru dauðir. 


30 Þetta er það brauð sem oftansté af 
himni. Hver sem etur af því hann 
deyr eigi. 

51 Eg em það lifanda brauð sem af 
himni sté ofan. Hver sem etur af 
þessu brauði sá lifir eilíflega. Og það 
brauð sem eg mun gefa er mitt hold 


hvert að eg mun útgefa heiminum til 
lífs.“ 


52 Gyðingar þráttuðu þá sín á milli, 
so segjandi: „Hvernin fær þessi gefið 
oss sitt hold að eta?“ 


53 Jesús sagði til þeirra: „Sannlega, 
sannlega segi eg yður: Nema ef þér 
etið hold Mannsins sonar og drekkið 
hans blóð þá hafi þér ekki lífið með 


yður. 


54 Hver hann etur mitt hold og 
drekkur mitt blóð sá hefir eilíft líf og 
eg mun uppvekja hann á efsta degi. 
55 Því mitt hold er sönn fæða og mitt 
blóð er sannur drykkur. 

56 Hver hann etur mitt hold og 
drekkur mitt blóð sá blífur(dvelur) í 
mér og eg með honum. 


5/ Líka sem að mig sendi lHhfandi 
faðir og eg lifi sakir föðursins, so og 
hver hann etur mig sá mun og MHfa 
fyrir mínar sakir. 


58 Þetta er það brauð sem ofan sté af 
himni. Eigi so sem það yðrir feður 
höfðu himnabrauð etið og eru dauðir. 
Hver hann etur þetta brauð sá lifir að 
eilífu.“ 

59 Þetta sagði hann, kennandi í 
samkunduhúsinu til Kapernaum. 


60 En margir af hans lærisveinum 
sem þetta heyrðu sögðu: „Hörð er 
þessi ræða, hver kann henni að 
heyra?“ 

61 En er Jesús vissi meður sjálfum 
sér að hans lærisveinar mögluðu af 


þessu þá sagði hann til þeirra: 
„„Misþokkar(móðgar) yður þetta? 
62 Hvað mun þá ef þér sæuð 
Mannsins son uppstiga þangað sem 
hann var fyrr? 


63 Andinn er sá er lífgar, holdið er til 
einskis nytt. Þau orð er eg tala fyrir 
yður, þau eru andi og líf. 


64 En nokkrir eru þeir af yður hverjir 
eigi trúa.“ Því að Jesús vissi af 
upphafi hverjir eigi voru trúaðir og 
hver sá var er hann mundi svíkja. 

65 Og hann sagði: „Fyrir því sagða 
eg yður það enginn fær til mín 
komið nema að honum sé það gefið 
af mínum föður.“ 


66 Eftir það gengu margir af hans 
lærisveinum aftur til baka og gengu 
ei lengur þaðan af meður honum. 
6/ Þá sagði Jesús til þeirra tólf: 

,„ Vilji þér og fráganga?““ 

68 En honum svaraði Símon Petrus: 


„Herra, hvert skulum vær fara? Þú 
hefur orð eilifs lífs. 


69 Vér trúum og kennum það þú ert 
Kristur, sonur Guðs Hhfanda.“ 


70 Jesús svaraði þeim: „Hef eg eigi 
útvalið yður tólf? Og einn af yður er 
djöfull. 


71 En hann sagði af Júdas 
Símonssyni Ískaríot því að hann 
sveik hann þó að hann væri einn af 
tólf. 


“ 


1 Eftir það gekk Jesús um Galileam 
því að hann vildi eigi ganga um 
Judeam af því að Gyðingar vildu í 
hel slá hann. 

2 Þá var og nálæg tjaldbúðarhátið 
Gyðinga. 

3 Bræður hans sögðu þá til hans: 
„lak þig upp og gakk til Júdeu so að 
þínir lærisveinar sjái þau verk er þú 
gjörIr. 

4 Því að sannlega gjörir enginn sá 
nokkuð leynilega sem sjálfur hann 
eftirleitar kunnur að verða. Ef þú 
gjörir það þá opinbera þú sjálfan þig 
heiminum.“ 


5 Því hans bræður trúðu ei á hann. 


6 Jesús sagði til þeirra: „Minn tími er 
eig1 enn kominn en yðar tími er 
Jafnan reiðubúinn. 


7 Heimurinn fær yður eigi hatað en 
mig hatar hann því að eg ber 
vitnisburð af honum það hans verk 
eru vond. 

8 Fari þér upp til hátíðardagsins, eg 
vil enn eigi fara upp til þessarar 
hátíðar það minn tími er enn eig1 
uppfylldur.“ 


9 En þá hann hafði sagt þeim þetta 
bleif(dvaldi) hann samt í Galilea. 


10 Nú sem hans bræður voru 
uppfarnir þá fór hann og sjálfur upp 
til hátíðarinnar, eigi opinberlega 
heldur so sem nokkuð á laun. 


11 Gyðingar spurðu að honum um 
hátíðina og sögðu: „Hver er hann?“ 


12 Og mikill krytur(muldur) var í 
lýðnum um hann. Sumir sögðu: 
„Góður er hann“ en aðrir sögðu: 
„Nei, heldur leiðir hann lyðinn 
afvega.“ 

13 Enginn talaði þó bert um hann 
fyrir hræðslu sakir við Gyðinga. 

14 En að hálfnaðri hátíðinni sté Jesús 
upp í musterið og kenndi. 

15 Gyðingar undruðust, so segjandi: 
„Hvernin veit hann Ritningarnar þar 
hann hefur þó eigi lært þær?“ 

16 Jesús svaraði þeim og sagði: 
„Minn lærdómur er eigi minn heldur 
hans sem mig sendi. 


17 Ef sá er nokkur sem gjöra vill 
hans vilja hann reynir hvert þessi 
lærdómur er af Guði eður hvert eg 
tala af mér sjálfum. 


18 Hver sem af sjálfum sér talar sá 
leitar sinnar eiginnar dýrðar en hver 
hann leitar þess dýrðar sem hann 
sendi sá er sannur og ekker ranglæti 
er með honum. 


19 Gaf Moyses yður eigi lög þó 
enginn yðar haldi lögin? Eður því 
sæki þér eftir að lífláta mig?“ 

20 Lyðurinn svaraði og sagði: 
„Djöfulinn hefir þú. Hver sækir til að 
lífláta þig?“ 

21 Jesús svaraði og sagði: „Eitt verk 
gjörða eg og það undri þér allir. 


22 Moyses gaf yður því 
umskurnarskirn, eigi það hún væri af 
Moyse komin heldur af forfeðrunum. 
Og þó umskeri þér manninn á 
þvottdegi. 


23 Nú ef maðurinn meðtekur 
umskurðarskirn á þvottdegi so að 
eigi brjótist Moyses lögmál. En þér 
reiðist þó við mig það eg gjörði allan 
manninn heilan á þvottdegi. 

24 Þér skuluð eigi dæma eftir 
yfirlitum heldur dæmið réttum 
dómi.“ 

25 Þá sögðu nokkrir af þeim sem 
voru af Jerúsalem: „Er það ekki sá 
sem þeir sóttu til að lífláta? 


26 Sjáið, nú talar hann opinberlega 
og enginn þeirra segir honum grand. 


Eða vita vorir höfðingjar það víst að 
þessi er sannur Kristur? 


27 En vér vitum þó hvaðan þessi er. 
Þá Kristur kemur veit enginn hvaðan 
hann er.“ 


25 Þá kallaði Jesús í musterinu, 
lærandi og so segandi: „Þér kennið 
mig og vitið hvaðan eg em. Og eg 
kom eigi af sjálfum mér heldur er 
hann sannorður sá mig sendi hvern 
þér þekkið eigi. 

29 En eg þekki hann því að eg em af 
honum og hann hefur sent mig.“ 


30 Þá sóttu þeir til að grípa hann en 
enginn lagði þó hendur á hann því að 
eigi var hans tími enn kominn. 


31 Margt af fólkinu trúði á hann og 
sögðu: „Þá Kristur kemur mun hann 
nokkuð gjöra fleiri teikn en þessi 
gjörir?“ 

32 Þá Pharise1 heyrðu nú lýuðinn 
krytja(muldra) þetta um hann þá 
sendu prestahöfðingjar og Pharisei 
þénara út að þeir handtæki hann. 

33 Jesús sagði þá til þeirra: „Litla 
stund eg em enn hjá yður og þá fer 
eg til hans sem mig sendi. 

34 Þér leitið mín og finnið mig eigi 
og þar sem eg er þangað fái þér eigi 
að koma.“ 

35 Þá sögðu Gyðingar sín á milli: 
„Hvert vill hann fara so að vér 
finnum hann eigi? Eður vill hann 
ganga í sundurdreifing heiðinna 


manna og læra(fræða) þar heiðnar 
þjóðir? 

36 Hvernin er sú ræða sem hann 
sagði: Þér leitið mín og finnið eigi 
og þar sem eg er þangað fái þér eigi 
að koma?“ 

37 Á síðasta degi hinnar miklu 
hátíðar stóð Jesús upp og kallaði, so 
segjandi: „Ef nokkurn þyrstir komi 
hann til mín og drekki. 


38 Hver hann trúir á mig, so sem 
Ritningin segir: Af hans kviði skulu 
framfljóta vötn lifanda vats.“ 


39 En þetta sagði hann af þeim Anda 
hvern þeir skyldu meðtaka sem á 
hann tryðu. Því að Heilagur Andi var 
þá e1 (útgefinn) af því að Jesús var 
enn eigi dyrlegur orðinn. 


40 Og margir af lyðnum sem heyrðu 
þessa hans ræðu sögðu: „Þessi er 
sannur spámaður.“ 


41 Aðrir sögðu: „Hann er Kristur.“ 
En sumir sögðu: „Skal Kristur 
nokkuð koma af Galilea? 

42 Segir eigi Ritningin að Kristur 
komi af Davíðs sæði og úr 
kastalanum Betlehem þar sem Davíð 
var?“ 

43 Líka so varð ein misgreining með 
fólkinu. 

44 nokkrir af þeim vildu hafa gripið 
hann en enginn lagði þó hendur á 
hann. 

45 Þénararnir komu aftur til 
Phariseis og prestahöfðingjanna og 


þeir sögðu þá til þeirra: „Því höfðu 
þér hann eigi hingað?“ 

46 Þénararnir svöruðu: „Þar hefur 
aldrei nokkur maður so talað sem 
þessi maður.“ 

4 Þá svöruðu Pharisei þeim: „Eða 
eru þér og blekktir? 

48 Trúir nokkur höfðingjanna eður af 
Phariseis á hann? 

49 Heldur það fólk sem ekkert veit 
af lögmálinu og bölvað er. 

50 “ Nikódemus sagði þá til þeirra, 
sá sem kom til hans um nótt, hver eð 
einn var af þeim: 

51 „Dæmir vort lögmál nokkuð 
manninn nema hann sé fyrri 


rannsakaður og sé vitað hvað hann 
gjörir?“ 

52 Þeir svöruðu og sögðu til hans: 
„Ertu einn af Galileis? Rannsaka þú 
og skoða það af Galilea mun ei 
spámaður upprisa.“ 


53 Og hver gekk heim til sinna húsa. 
8 

1 Jesús gekk þá í fjallið Olveti. 

2 Og að morni í dögun kom hann 
aftur í musterið og allt fólkið kom til 
hans. Hann setti sig og lærði það 
(kenndi þvi). 

3 En hinir lögklóku og farísear 
leiddu fram fyrir hann þá konu sem í 
hórdómi var gripin og settu hana þar 
í miðið 


4 og sögðu til hans: „Meistari, þessi 
kona er nú fundin í hórdómi 


5 en Moyses byður oss í lögmálinu 
að berja þess háttar menn grjóti. Eða 
hvað segir þú til?“ 

6 En þetta sögðu þeir af því þeir 
freistuðu hans að þeir mættu so 
ákæra hann. En Jesús laut niður og 
ritaði á jörðina líkt og hann heyrði 
ekki til þeirra. 

7 Og er þeir héldu áfram að spyrja 
hann svaraði Jesú og sagði: „Hver 
yðar sem er án syndar kasti sá fyrstur 
steini á hana.“ 


ð Þá laut hann niður aftur og ritaði á 
Jörðina. 


9 Þá þeir heyrðu þetta og þeirra 
samviska straftaði(saktelldi) þá gekk 
einn eftir öðrum út, fyrstir þó 
öldungarnir. Jesús var þá einn eftir 
og konan þar standandi mitt fyrir 
honum. 

10 En þá Jesús rétti sig upp og sá þar 
öngvan nema konuna sagði hann til 
hennar: „Kona, hvar eru þeir sem 
þig áklaga? Hefir nokkur fordæmt 
þig?“ 

11 En hún sagði: „Herra, enginn.“ 
Jesús sagði henni þá: „Eigi mun eg 
fordæma þig heldur. Gakk héðan og 
syndga nú e1 oftar héðan af.“ 


12 Jesús talaði enn aftur til þeirra so 
segandi: „Eg em ljós heimsins. Hver 
hann fylgir mér eftir sá gengur ei í 


myrkrunum heldur hefur hann ljós 
lífsins.“ 


13 Þá sögðu Pharisei til hans: „Þú 
ber vitni af sjálfum þér, þinn 
vitnisburður er eigi sannur.“ 

14 Jesús svaraði og sagði til þeirra: 
„Ef eg ber af sjálfum mér vitni þá er 
minn vitnisburður sannur því eg veit 
hvaðan eg kom og hvert að eg fer. 
En þér vitið eigi hvaðan eg kom eður 
hvert eg fer. 


15 Þér dæmið eftir holdinu. Eg dæmi 
ongvan 
16 en ef eg dæmi þá er minn dómur 


réttur því að eg er eigi einnsaman 
heldur eg og sá faðir er mig sendi. 


17 So er og skrifað í lögum yðar að 
tveggja manna vitnisburður sé 
sannur. 


18 Eg em sá sem af mér sjálfum ber 
vitni og faðirinn sá mig sendi hann 
ber og af mér vitni.“ 


19 Þá sögðu þeir til hans: „Hver er 
faðir þinn?“ Jesús svaraði: „Eig1 
kenni þér mig né minn föður. Ef þér 
þekktuð mig þá þekktu þér og minn 
föður. 

20 Þessi orð talaði Jesús við 
ölmösukistuna þá hann kenndi í 
musterinu. Og enginn tók hann því 
hans stund var enn eigi komin. 

21 Þá sagði Jesús enn til þeirra: „Eg 
fer og þér leitið mín og í synd yðvari 


deyi þér. Hvert eg fer þangað fái þér 
eigi að koma.“ 

22 Þá sögðu Gyðingar: „Mun hann 
vilja drepa sjálfan sig það hann segir: 
Hvert að eg fer þangað fái þér eigi að 
koma?“ 

23 Þá sagði hann þeim: „Þér eruð hér 
neðan að, eg em að ofan. Þér eruð af 
þessum heimi, eg em e1 af þessum 
heimi. 

24 Því sagði eg yður að þér munduð 
deyja í syndum yðrum. Því ef þér 
trúið e1 að eg sé hann þá munu þér 
deyja í yðörum syndum.“ 

25 Þá sögðu þeir til hans: „Hver ert 
þú?“ Jesús sagði til þeirra: „Það 
upphaf sem nú talar við yður. 


26 Margt hefi eg að tala og dæma 
um yður en sá mig sendi hann er 
sannorður og hvað eg heyrða af 
honum það tala eg fyrir heiminum.“ 


21 En þeir skildu það eigi að hann 
sagði þeim af Guði föður. 

26 Þá sagði Jesús til þeirra: „Nær þér 
upphefið Mannsins son þá skilji þér 
að eg sé hann. Og af mér sjálfum 
gjöri eg ekkert heldur það sem mig 
lærði minn faðir það tala eg 


29 og sá er mig sendi hann er meður 
mér. Faðirinn lét mig ei einnsaman 
því að eg gjöri jafnan það honum er 
þægt.“ 

30 Þá hann talaði þetta trúðu margir 
á hann. 


31 Þá sagði Jesús til þeirra Gyðinga 
sem á hann trúðu: „Ef þér 
blífið(haldið) við mína ræðu þá eru 
þér mínir sannir lærisveinar 


32 og þá þekki þér sannleikinn og 
sannleikurinn mun yður frelsa.“ 


33 Þá svöruðu þeir honum: „Vér 
erum Abrahams sæði og aldrei 
höfum vér nokkurs manns þrælar 
verið. Hvernin segir þú þá: Þér 
skuluð frjálsir verða?“ 

34 Jesús svaraði þeim og sagði: 
„sannlega, sannlega segi eg yður: 
Her helst sem syndina gjörir hann er 
syndarinnar þræll. 

35 Þrællinn blífur(dvelur) eigi 
eilíflega í húsinu en sonurinn blífur 
þar eiliflega. 


36 Nú ef sonurinn frelsar yður þá eru 
þér réttlega frjálsir. 

37 Eg veit að þér eruð Abrahams 
synir. Þó sæki þér til að deyða mig 
því að min ræða grípur öngvan stað 
hjá yður. 

38 Eg tala það sem eg séð hefi hjá 
minum föður. Og hvað þér sáuð hjá 
yðrum föður, það gjöri þér.“ 

39 Þeir svöruðu og sögðu til hans: 
„Abraham er vor faðir.“ Þá sagði 
Jesús þeim: „Ef þér væruð synir 
Abrahams, þá mynduð þér gjöra 
verka Abrahams 

40 En þér sækist nú eftir því að slá í 
hel, þann sem yður hefur 


sannleikann sagt, er eg heyrði frá 
Guði, slíkt gjörði Abraham ekki 


41 Þér gjörið yðar föðurs verk.“ Þá 
svöruðu þeir: „Eigi erum vér í 
hördómi bornir. Einn Guð höfum vér 
fyrir föður.“ 

42 Jesús sagði þá til þeirra: „Ef Guð 
væri yðar faðir þá elskuðuð þér mig 
því eg em af Guði kominn og 
framgenginn. Því eigi kom eg af 
sjálfum mér heldur sendi hann mig. 
43 Fyrir því þekki þér þá ekki mitt 
mál af því þér megið eigi heyra mína 
ræðu. 

44 Þér eruð af föðurnum 
fjanda(djöflinum) og girndum yðar 
föðurs þá vilji þér eftirfylgja. Hann 
var einn morðingi þegar að upphafi 
Og eigi stóð hann í sannleriknum. Því 
að sannleikurinn er ei með honum. 


Þá hann talar lygi talar hann af sínu 
eigin því hann er er einn ljúgari, so 
og þess hlutar faðir. 

45 En mér, af því eg segi 
sannleikinn, þá vilji þér ei trúa. 

46 Hver yðar kann straffa mig af 
nokkuri synd? Nú ef eg segi 
sannlerkinn, því trúi þér mér þá eigi? 
4} Hver hann er af Guði sá heyrir 
Guðs orð. Af því heyri þér eigi að 
þér eruð eigi af Guði.“ 

48 Þá svöruðu Gyðingar og sögðu 
honum: „Segjum vær eigi vel að þú 
ert samverskur og hefur djöfulinn?“ 


49 Jesús svaraði: „Eigi hefi eg djöful 


heldur vegsama eg föður minn og 
þér vanheiðrið mig. 


50 Eg leita eigi að minni dýrð. Sá er 
til sem leitar og dæmir. 

51 Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Ef nokkur er sá sem geymir mín orð 
hann mun ei sjá dauðann.“ 


52 Þá sögðu Gyðingar við hann: „Nú 
finnum vær að þú hefir djöfulinn. 
Abraham er dauður og spámennirnir 
og þú segir: Ef nokkur er sá eð 
geymir mín orð hann mun eigi 
smakka dauðann að eilífu. 


53 Eða ertu meiri föður vorum 
Abraham hver framliðinn er? Og 
spámennirnir eru og framliðnir. 
Hvern gjörir þú sjálfan þig?“ 

54 Jesús svaraði: „Ef eg vegsama 
mig sjálfur þá er mín dýrð engin. Þar 


er minn faðir sá mig vegsamar hvern 
þér segið yðvarn Guð vera 


55 og þekkið hann þó ei. En eg þekki 
hann og ef eg segða það eg þekkti 
hann ekki þá væri eg einn ljúgari 
líkur yður. Heldur þekki eg han og 
seymi hans orð. 


56 Abraham faðir yðar gladdist að 
hann skyldi sjá minn dag. Og hann 
sá hann og varð glaður við.“ 

5/ Þá sögðu Júðar til hans: „Þú ert 


enn eigi fimmtugur og þó sástu 
Abraham?“ 


58 Jesús sagði til þeirra: „Sannlega, 
sannlega segi eg yður: Aður en 
Abraham var em eg.“ 


59 Þá tóku þeir upp steina að þeir 
köstuðu á hann. En Jesús duldi(faldi) 
sig og gekk Úr musterinu, mitt á 
meðal þeirra og komst so undan. 


9 


1 Og þá eð Jesús gekk framhjá sá 
hann þann einn mann sem blindur 
var borinn. 


2 Hans lærisveinar spurðu hann þá 
að og sögðu: „Rabbí, hvert braut 
þessi eður hans foreldrar að hann 
fæddist so blindur?“ 


3 Jesús svaraði: „Eigi braut þessi né 
hans foreldrar heldur að Guðs verk 
skulu auglýsast(opinberast) á honum. 
4 Mér byrjar(ber,verð) að verka hans 
verk þess mig sendi á meðan að 


dagur er. Nóttin kemur nær enginn 
fær verkað. 


5 So lengi sem eg er í veröldinni þá 
em eg ljós veraldar.“ 


6 Þá hann hafði sagt þetta spytti 
hann á jörðina og gjörði sér hrákaleir 
og neri leirnum um augu hins blinda 
og sagði honum: 

7 „Far þú til díkisins Silóa (hvað að 
þyðist „sendur“) og þvo þér.“ Þá 
gekk hann og þvo sér og kom 
sjáandi. 

8 Þá sögðu nágrannar hans og þeir 
sem hann höfðu áður þekkt að hann 
var ölmusumaður: „Er það eigi sá 
sem sat og beiddi?“ 


9 Sumir sögðu: „Hann er það“ en 
aðrir sögðu: „Líkur er hann honum.“ 
Hann sjálfur sagði: „Eg em sá.“ 

10 Þeir sögðu þá við hann: „Hvernin 
eru þín augu upplokin?“ 

11 Hann svaraði og sagði: „Sá maður 
sem nefnist Jesús gjörði sér leir og 
reið á min augu og hann sagði mér: 
Far þú til díkisins Sílóa og þvo þér. 
Eg gekk og þvo mér og fékk synina.“ 
12 Þeir sögðu til hans: „Hver er 
hann?“ Hann sagði: „Eg veit eigi.“ 
13 Þá leiddu þeir hann fyrir 
Phariseos sem áður hafði blindur 
verið. 


14 En þá var þvottdagur er Jesús 
gjörði þann saurinn og opnaði hans 
augu. 


15 Þá spurðu Pharise1 hann enn að 
hvernin hann hefði synina fengið. En 
hann sagði þeim: „Leir lagði hann á 
min augu. Eg þvoði mér og nú sé 
0, 

16 Þá sögðu sumir af Phariseis: „Eigi 
er þessi maður af Guði það hann 
heldur eigi þvottdaginn.“ En aðrir 
sögðu: „Hvernin má syndugur maður 
gjöra þvílíka teikn?“ Og þar varð 
sundurþykkja(sundrungur) þeirra á 
mill. 

17 Þá sögðu þeir enn til hins blinda: 
„Hvað segir þú af honum það hann 


opnaði þín augu?“ En hann sagði: 
„Spámaður er hann.“ 

18 Gyðingar trúðu eigi af honum að 
hann hefði blindur verið og væri nú 
skyggn orðinn þangað til þeir 
kölluðu á hans foreldra sem synina 
hafði aftur fengið og spurðu þá að, 
svo segandi: 


19 „Er hann ykkar son hvern þér 
segið blindan borinnn vera? Eða 
hvernin sér hann nú?“ 


20 Hans foreldrar svöruðu þeim og 
sögðu: „Við vitum að þessi er okkar 
sonur og það hann var blindur 
borinn. 


21 En með hverjum hætti hann sér 


nú það vitum við ekki eður hver hans 
augu opnaði, það vitum við ekki. 


Hann hefur sjálfur aldur til að vara 
fyrir sig, spyrjið hann að.“ 

22 Þetta sögðu hans feðgin af því að 
þau óttuðust Gyðinga. Því að 
Gyðingar hyöfðu þá þegar samblásið 
með sér það ef nokkur meðkenndi 
hann Krist að sá skyldi útrekinn af 
þeirra samkundum. 

23 Fyrir því sögðu hans feðgin: 
„Hann er nógu gamall, spyrjið hann 
að.“ 


24 Þá kölluðu þeir aftur í öðru sinni 
á þann mann sem blindur hafði verið 
og sögðu honum: „Gef Guði 
heiðurinn. Vér vitum að þessi maður 
er syndugur.“ 


25 Hann svaraði og sagði: „Er hann 
syndugur, það veit eg ekki. Eitt veit 
eg, að eg var blindur og nú sé eg.“ 


26 Þeir sögðu þá til hans: „Hvað 
gjörði hann þér eða hvernin lauk 
hann upp þínum augum?“ 


27 Hann svaraði þeim: „Ég sagða 
yður nú það. Hafi þér ekki heyrt 
það? Til hvers vilji þér heyra það 
aftur? Eða vilji þér verða hans 
lærisveinar“ 


268 Þá bölvuðu þeir honum og sögðu: 
„ Vertu hans lærisveinn en vær erum 
Moyses lærisveinar. 


29 Vér vitum að Guð talaði við 
Moysen en vér vitum eigi hvaðan 
þessi er!“ 


30 Sá maður svaraði og sagði þeim: 
„Það er undarlegt að þér vitið eigi 
hvaðan hann er og þó lauk hann upp 
mínum augum. 


31 En vér vitum að Guð heyrir eigi 
synduga heldur það ef nokkur er 
Guðs dyrkari og gjörir eftir hans 
vilja, þann heyrir hann. 


32 Um aldur hefir það eigi heyrt 
verið að nokkur hafi upp lokið þess 
manns augum sem blindur var 
borinn. 


33 Væri þessi maður eigi af Guði þá 
mætti hann ekkert gjöra.“ 


34 Þá svöruðu þeir og sögðu til hans: 
„Allur ertu í synd alinn og þú 
lærir(kennir) oss!“ Og þá ráku þeir 
hann út. 


35 Þá Jesús heyrði það að þeir höfðu 
hann útrekið og er hann fann hann þá 
sagði hann til hans: „Trúir þú á Guðs 
son?“ 

36 Hann svaraði og sagði: „Herra, 
hvar er hann so að eg trúi á hann?“ 


37 Jesús sagði til hans: „Þú sást hann 
og hann sem við þig talar, sá er 
hann.“ 

38 Hinn svaraði: „Herra, eg trúi.“ Og 
hann tilbað hann. 

39 Jesús sagði: „Til dóms kom eg í 
þennan heim að þeir sem eigi sjá 
skyldu sjá og að þeir blindir sem 
sjá.“ (Svo að þeir sem eru blindir 
sjái og þeir sem sjá verði blindir, hér 
er verið að tala um að vera andlega 
blindur og andlega sjáandi, sá sem 


var blindur sá Jesús og trúði á hann 
og tilbað hann, en leiðtogarnir sjá 
en eru blindir fyrir Jesú Kristi og 
trúa ekki á hann og tilbiðja hann 
ekki) 


40 Og nokkrir af Phariseis heyrðu 
þetta sem hjá honum voru og sögðu 
til hans: „Eða eru vér þá blindir?“ 


41 Jesús sagði þeim: „Ef þér væruð 
blindir þá hefðu þér öngva synd. Nú 
fyrst þér segið: Vér sjáum, þá 
blífur(varir) yðar synd. 

10 


1 Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Hver hann gengur eigi inn um dyrnar 
í sauðahúsið heldur stígur hann inn 
með öðrum hætti, sá er þjófur og 
spillvirki. 


2 En sá sem gengur inn um dyrnar, 
hann er hirðir sauðanna. 


3 Fyrir honum lýkur dyravörðurinn 
upp og sauðirnir heyra hans rödd og 
hann kallar sína sauði með nafni, 
leiðir þá og út. 

4 Og þá hann hefur sína sauði út 
látið gengur hann frammi fyrir þeim. 
Sauðirnir fylgja honum og eftir því 
að þeir þekkja hans rödd. 


5 En öðrum 
annarlegum(ðókunnugum) fylgja þeir 
e1 eftir heldur flýja þeir frá honum 
því að þeir kenna eigi annarlega 
rödd.“ 


6 Þennan málshátt talaði Jesús til 
þeirra en þeir vissu eigi hvað hann 
sagði þeim. 


7 Þá sagði Jesús enn aftur til þeirra: 
„sannlega, sannlega segi eg yður: Eg 
em dyr sauðanna. 


5 Allir hverjir helst fyri mér komu 
þeir voru þjófar og spillvirkjar og 
sauðirnir hlýddu þeim eigi. 

9 Eg em dyrnar. Ef nokkur gengur 
inn um mig, sá mun frelsast. Hann 


mun og ganga út og Inn og finna sitt 
fóður. 


10 Þjófurinn kemur ei til annars en 
hann steli, drepi og fordjarfi. Eg em 
kominn til þess að þeir skyldu hafa 
líf og fulla gnægð. 


11 Eg em góður hirðir. Góður hirðir 
gefur sitt líf út fyrir sína sauði. 


12 En leigumaðurinn, sá eigi er 
hirðir og hvers sauðirnir eru eigi 
eiginlegir, hann sér úlfinn komanda 
og yfirgefur sauðina og flyr en 
úlfurinn gripur og sundurdreifir 
sauðunum. 


13 En leigumaðurinn flýr af því að 
hann er leigumaður og hirðir ekki 
um sauðina. 

14 Eg em góður hirðir og eg þekki 
mína sauði og eg þekkjunst af 
minum, 


15 so sem að þekkir mig minn faðir 
og eg þekki föðurinn. Og mitt líf 
legg eg út fyrir mína sauði. 

16 Eg hefi og aðra sauði sem eigi eru 
af þessu sauðahúsi. Þá byrjar mér og 
hingað til að leiða og þeir munu 


heyra mina rödd og þar mun verða 
eitt sauðahús og einn hirðir. 


17 Fyrir því elskar mig minn faðir að 
eg legg út líf mitt. Eg tek það og 
aftur. 

18 Enginn tekur það og af mér 
heldur legg eg það út af mér sjálfur. 
Eg hefi vald til það af að leggja, eg 
hefi og vald til það aftur að taka. 
Þetta boðorð fékk eg af minum 
föður. 


19 Þá varð enn sundurþykkja 
(ágreiningur) í millum Gyðinga fyrir 
sakir þessara orða. 

20 En margir af þeim sögðu: 
„Djöfulinn hefur hann og óður er 
hann, til hvers heyri þér honum?“ 


21 Aðrir sögðu: „Þessi orð eru 
einskis óðs manns. Fær djöfullinn 
nokkuð blinds manns augum 
upplokið?“ 

22 Þá gjörðist musterisvígsla til 
Jerúsalem. Það var um vetur. 


23 Og Jesús gekk í musterinu í 
forbyrgi Salomonis. 


24 Þá umkringdu hann Gyðingar og 
sögðu til hans: „Hversu lengi þá 
heldur þú vorri sálu upp? Ef þú ert 
Kristur þá seg oss það berlega.“ 


25 Jesús svaraði þeim: „Eg sagða 
yður það en þér trúið eigi. Þau verk 
er eg gjöri í míns föðurs nafni bera 
vitni af mér. 


26 En þér trúið eigi því að þér eruð 
e1g1 af mínum sauðum so sem eg 
sagða yður. 

27 Því mínir sauðir heyra mina rödd. 
Eg þekki þá og þeir fylgja mér ettir 
28 og eg gef þeim eilíft líf og eigi 
skulu þeir fyrifarast að eilífu. Enginn 
skal þá og grípa úr minni hendi. 

29 Faðir minn, sá eð mér gaf þá, 
hann er öllum meiri og enginn fær þá 
gripið af mins föðurs hendi. 

30 Eg og faðirinn erum eitt.“ 

31 Þá tóku Gyðingar enn steina upp 
að grýta hann. 

32 Jesús svaraði þeim þá: „Mörg 
góðverk sýndi eg yður af minum 


föður. Fyrir hvers verks sakir þá vilji 
þér grýta mig?“ 

33 Gyðingar svöruðu honum þá so 
segjandi: „Fyrir gott verk grytu vér 
þig eigi heldur fyrir þá guðlastan þar 
sem þú ert maður og gjörir þig 
sjálfan að Guði.“ 

34 Jesús svaraði þeim: „Er eigi so 
skrifað í yðru lögmáli: Eg sagða það 
þér eruð guðir? 

35 Nú ef það kallar þá guði til hverra 
Guðs orð eru skeð og Ritningin má 
e1g1 rjúfast 

36 en við þann sem faðirinn helgaði 
og í heiminn sendi þá segi þér: Þú 
guðlastar, af því eg sagða: Eg em 
sonur Guðs. 


37 Ef eg gjöri ekki míns föðurs verk 
þá trúið mér ekki. 

38 Nú fyrst eg gjöri þau þá trúið 
verkunum þó þér viljið mér ekki trúa 
so að þér kennið og trúið það 
faðirinn sé meður(i) mér og eg 
meður(í) honum.“ 

39 Þeir sóttu þá enn til að grípa hann 
en hann gekk út frá þeirra höndum 


40 og fór aftur í þann stað hinumegin 
Jórdanar sem Jóhannes hafði áður 
skirt og var þar. 


41 Margir komu til hans og sögðu: 
„Jóhannes gjörði að vísu ekkert teikn 
en allt hvað Jóhannes sagði af 
þessum það er satt.“ 


42 Og margir trúðu þar á hann. 


11 


1 Þar lá einn sjúkur maður, Lasarus 
að nafni, af Bethania, í híbylum 
Maríu og hennar systur Marthe. 


2 En Maria var sú sem herrann hafði 
smurt með smyrslum og þurrkað 
hans fætur með sínum hárlokkum, 
hverrar bróðir var sá Lasarus sem 
sjúkur lá. 

3 Systur hans senda þá til Jesú, so 
segjandi: „Herra, sjá nú, sá þú elskar 
hann er nú sjúkur.“ 

4 Þá Jesús heyrði það sagði hann: 
„Þessi sótt er eigi til dauða heldur til 
Guðs dyrðar so að Guðs sonur verði 
fyrir hana dýrkaður.“ 


5 En Jesús elskaði Martham og 
systur hennar Maríu og so Lazarum. 


6 Þá hann hafði það heyrt að hann 
var sjúkur bleif hann samt tvo daga í 
þeim stað sem hann var þá. 


7 Eftir það talar hann til sinna 
lærisveina: „Göngu vér aftur í 
Judeam.“ 


ð Þá sögðu hans lærisveinar við 
hann: „Rabbí, nærst þá vildu Júðar 
orýta þig og þó viltu fara þangað 
aftur?“ 

9 Jesús svaraði: „Eru eigi tólf stundir 
í degi? Hver hann gengur um daginn 
sá steytir sig eigi því að hann sér 
þessa heims ljós. 


10 En hver hann gengur um nætur sá 
steytir sig því þar er ekkert ljós í 
honum.“ 


11 Þetta mælti hann og eftir það 
sagði hann til þeirra: „Lasarus vinur 
vor hann sefur en eg fer að vekja 
hann af svefni.“ 


12 Þá sögðu hans lærisveinar: 
„Herra, ef hann sefur á batnar 
honum.“ 


13 Jesús talaði um hans dauða en 
þeir ætluðu að hann mundi segja af 
eðlilegum svefni. 

14 Þá sagði Jesús þeim opinberlega: 
„Lsarus er látinn 


15 og eg fagna fyrir yðar sakir það 
eg var ei þar so að þér trúið. Og 
söngum nú til hans.“ 

16 Þá sagði Tómas, sem kallast 
tvíburi, til lærisveinanna: „Göngu 
vær með so að vér deyjum með 
honum. “ 

17 Jesús kom og þá og fann að hann 
hafði fjóra daga í gröfinni legið. 

18 En Bethania lá hartnærri 
Jerúsalem so sem fimmtán 
renniskeið. 

19 Margir Gyðingar voru þar komnir 
til Martham og Maríu að þeir 
hugguðu þær um lát bróður síns. 


20 Sem Marta heyrir að Jesús kemur 
rennur(hljóp) hún í móti honum en 
Maria sat heima. 

21 Þá sagði Marta við Jesú: „Herra, 
ef þú hefðir hér verið þá væri bróðir 
minn eigi látinn. 

22 En eg veit að hvers þú beiðist af 
Guði það gefur Guð þér.“ 

23 Jesús sagði til hennar: „Bróðir 
þinn skal aftur upp risa.“ 

24 Marta sagði til hans: „Eg veit að 
hann ris upp á efsta dags upprisu.“ 
25 Jesús sagði við hana: „Eg em 
upprisa og líf. Hver hann trúir á mig 
sá mun lifa þótt hann nú væri dauður 


26 og hver hann lfir og trúir á mig, 
sá skal eigi deyja að eilífu. Trúir þú 
þessu?“ 

27 Hún sagði þá til hans: „Já herra, 
eg trúi að þú sért sá Kristur, sonur 
Guðs sem í heiminn skyldi koma.“ 
26 Þá hún hafði þetta sagt fór hún og 
kallaði í hljóði á systur sína Maríu, 
so segjandi: „Meistarinn er hér nær 
og kallar á þig.“ 

29 Þá hin heyrði það stóð hún fljótt 
upp og kom til hans 

30 því að Jesús var enn e1 kominn til 
þorpsins heldur var hann enn í þeim 


stað sem Marta hafði í móti honum 
komið. 


31 En þeir Gyðingar sem í húsinu 
voru og hana hugguðu sáu það að 
hún stóð so fljótt upp og gekk út. 
Fylgdu þeir henni eftir og sögðu: 
„Hún fer til grafarinnar að gráta þar.“ 


G 


32 Þá María kom þangað sem Jesús 
var og hún leit hann féll hún til fóta 
hans og sagði honum: „Herra, ef þú 
hefðir nú hér verið þá væri bróðir 
minn eigi látinn.“ 

33 Sem Jesús sá hana nú gráta og þá 
Gyðinga grátandi er með henni 
komu bystist(andvarpaði,stundi) 
hann við í sínum anda og hryggðist 
með sjálfum sér 

34 og sagði: „Hvar hafi þér lagt 
hann“ Þeir sögðu honum: „Herra, 
kom og skoða.“ 


35 Þá tárfelldi Jesús. 

36 Þá sögðu Gyðingar: „Sjá, hversu 
kæran hann hefur haft hann.“ 

37 En aðrir af þeim sögðu: „Mátti 
hann sem opnaði blinds manns augu 
e1g1 gjöra við því að þessi hefði ekki 
dáið?“ 

38 Jesús sturlaðist þá enn með 
sjálfum sér og þá kom hann til 
grafarinnar. En það var einn 
Jarðmunni. Steinn var og yfirlagður. 


39 Jesús sagði: „Takið af steininn.“ 
Þá sagði Marta, systir hins dauða, til 
hans: „Herra, hann lyktar nú því að 
hann er ferdagaður.“ 


40 Jesús sagði til hennar: „Sagða eg 
þér ekki að ef þú tryðir þá mundir þú 
sjá Guðs dyrð?“ 

41 Þá tóku þeir steininn af þeim stað 
sem hinn dauði var lagður. En Jesús 
hóf þá sín augu upp og sagði: „Faðir, 
eg þakka þér það þú heyrðir mig. 

42 En eg veit þó að þú heyrir mig 
Jafnan, heldur fyrir fólksins sakir 
sem hér stendur í kring þá sagða eg 
það so að það trúi því að þú sendir 
mig.“ 

43 Þá hann hafði þetta sagt kallaði 
hann hárri röddu: „Lazare, kom þú 
út!“ 

44 Og þá strax kom sá út sem dauður 
hafði verið, reyrður með líkböndum 
að höndum og fótum og um hans 


ásjón var sveipað meður sveitadúki. 
Jesús sagði til þeirra: „Leysið hann 
og látið burt ganga.“ 

45 Margir af Gyðingum sem komið 
höfðu til Mariam og sáu hvað Jesús 
gjörði þá trúðu á hann. 

46 En sumir af þeim gengu burt til 
Phariseis og sögðu þeim hvað Jesús 
hafði gjört. 

4! Þá samtóku 
kennimannahöfðingjarnir og Pharisei 
eitt ráð og sögðu: „Hvað skulu vær 
til gjöra? Því þessi maður gjörir 
mörg teikn 

468 og ef vér sleppum honum so þá 
trúa allir á hann og þá koma 


Rómverjar og taka vort land og 
lyði.“ 


49 En einn af þeim, Kaífas að nafni, 
sá sem það sama ár var 
kennimannahöfðingi, sagði til þeirra: 
„Þér vitið ekkert og hugleiðið ekkert. 
50 Betra er fyrir oss að einn maður 
deyði fyrir fólkið so að eigi tapist 
allur lýður.“ 

51 En þetta sagði hann ei af sjálfum 
sér heldur af því hann var þess árs 
kennimannahöfðingi, þá spáði hann 
að Jesús skyldi deyja fyrir fólkið, 

52 ei einasta fyrir það fólk heldur 
það að hann safnaði í eitt þeim Guðs 
börnum er sundur voru dreifð. 

53 Og upp frá þeim degi samtóku 
þeir með sér að aflifa hann. 


54 Jesús gekk eigi þaðan af berlega 
hjá Gyðingum heldur fór hann burt í 
eitt byggðarlag nærri eyðimörku, í þá 
borg sem kallaðist Efrem. Og þar 
dvaldist hann með sínum 
lærisveinum. 

55 En þá var páskahátíð Gyðinga 
nálæg og margir úr þeirri sveit gengu 
upp til Jerúsalem fyrir páskana að 
hreinsa sig. 


56 Þeir stóðu upp og spurðu eftir 
Jesú og töluðu sín á millum í 
musterinu: „hvað sýnist yður það 
hann kemur ei til hátíðardagsins?““ 


5/ En biskupar og Phariseis gáfu út 
það boðorð ef nokkur vissi hvar hann 
væri þá skyldi hann undirvísa(tjá) 
þeim svo að þeir mættu höndla hann. 


12 


1 Sex dögum fyrir páska kom Jesús í 
Bethania þar sem Lasarus hinn 
framliðni var hvern eð Jesús hafði 
uppvakið af dauða. 


2 En þeir bjuggu honum þar eina 
kveldmáltið og Marta þjónaði. 
Lasarus var einn af þeim sem til 
borðsins sátu með honum. 


3 Þá tók María eitt pund smyrsla af 
hinu skærasta og dyrmætasta narden 
og smurði með fæturnar Jesú og 
þurrkaði so hans fætur meður sinum 
hárlokkum. Húsið fylltist og upp af 
ilm smyrslanna. 

4 Þá sagði einn af hans lærisveinum, 
Júdas Símonsson Ískaríot, sá er hann 
sveik þar eftir: 


5 „Fyrir því eru þessi smyrsl ekki 
seld fyrir þrjú hundruð peninga og 
gefið fátækum““ 

6 Þetta sagði hann eigi af því að 
hann hirti um fátæka heldur af því að 
hann var þjófur og hafði fépyngjuna 
og bar það sem gefið var. 

7 Þá sagði Jesús: „Lát hana í friði. 
Þetta geymdi hún til mins 
greftrunardags. 


8 Volaða(fátæka,ólánsama) hafi þér 
jafnan hjá yður en mig hafi þér eigi 
að jafnaði.“ 

9 En er fjöldi mikill af Gyðingum 
fornam að hann var þar sjálfur komu 
þeir e1 einasta þangað fyrir Jesú sakir 
heldur að þeir sæi Lazarum þann 
sem hann hafði af dauða reist. 


10 En prestahöfðingjar samtóku og 
það að láta í hel slá Lazarum 


11 því að fyrir hans sakir gengu 
margir af Gyðingum þangað og trúðu 
á Jesú. 

12 Annan dag eftir þá eð lýðurinn 
heyrði sem til hátíðardagsins var 
kominn að Jesús kom til Jerúsalem 
13 þá tóku þeir sér kvistu af 
pálmviði og gengu út í móti honum 
og hrópuðu: „Hósíanna! Blessaður 
sé sá sem kemur í nafni Drottins, 
konungur Ísraels!“ 


14 En Jesús fékk eina ösnu og reið 
þar á, so sem skrifað er: 

15 „Óttast þú eigi, dóttir Síon. Sé, 
þinn konungur kemur ríðandi á 


einum ösnufola.“ (Sakaria/Zechariha 
9:0) 

16 En þetta skildi eigi hans 
lærisveinar í fyrstu heldur þá eð 
Jesús var auglýstur þá hugleiddu þeir 
að þetta var af honum skrifað og þeir 
höfðu honum þetta gjört. 


17 En það fólk bar honum vitni sem 
hjá var þá hann kallaði Lazarum úr 
gröfinni og af dauða upp vakti. 

18 Af því gekk múgafólkið út í móti 
honum það heyrði að hann hafði 
gjört soddan teikn. 

19 En Pharisei sögðu sin á milli: 
„Þér sjáið nú að vér orkum öngu. Sé, 
allur heimur fer eftir honum.“ 


20 Þar voru og nokkrir Grikkir 
meður þeim sem upp höfðu farið að 
tilbiðja um hátíðina. 

21 Þeir gengu til Philippo hver eð 
var af Betsaída úr Galilea, báðu hann 
og sögðu: „Herra, vér vildum fá að 
sjá Jesús.“ 

22 Philippus kom og sagði það 
Andrea en Andreas og Philippus 
sögðu það Jesú. 


23 En Jesús ansaði þeim og sagði: 
„Sá tími er nú kominn að Sonur 
mannsins verði auglystur 
(opinberaður til dyrðar). 


24 Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Nema það að frækornið falli í Jörðina 
og deyi þá blífur það einsaman allt. 


En ef það deyr þá færir það mikinn 
ávöxt. 

25 Hver hann elskar sitt líf hann 
glatar því en hver hann hatar sitt líf í 
þessum heimi sá varðveitir það til 
eilífs lífs. 

26 Ef nokkur vill mér þjóna þá fylgi 
hann mér eftir. Og hvar eg em þar 
skal og minn þénari vera. Ef nokkur 


þjónar mér þá mun minn faðir hann 
heiðra. 


27 Min sála er nú hrygg. Og hvað 
skal eg segja? Faðir, frelsa þú mig af 
þessum tíma? En fyrir því kom eg þó 
í þennan tíma. 


26 Faðir, birtu nafn þitt.“ Þá kom 
rödd af himni, so segjandi: „Eg hefi 


það uppbirt og eg skal það enn 
uppbirta. “ 

29 Þá sagði fólkið sem hjá stóð og 
áheyrði: „Þar urðu reiðarþrumur.“ 
Aðrir sögðu: „Engill talaði við 
hann.“ 


30 Jesús svaraði og sagði: „Eigi kom 
þessi rödd fyrir mínar sakir heldur 
fyrir sakir yðar. 


31 Nú er kominn dómur þessa 
heims. Nú mun og þessa heims prins 
útrekast. 


32 Og fyrst eg verð upphafinn af 
jörðu þá mun eg draga allt til mín 
sjálfs.“ 


33 En þetta sagði hann, teiknandi 
með hverjum dauða er hann skyldi 
deyja. 


34 Þá svaraði fólkið honum: „ Vér 
höfum heyrt úr lögunum að Kristur 
blifi(vari) að eilífu. Hvernin segir þú 
þá að Mannsins syni byrjar( verður) 
upp að hefjast? Hver er sá Mannsins 
sonur?“ 

35 Þá sagði Jesús til þeirra: „Ljósið 
er stutta stund hjá yður. Gangið því á 
meðan þér hafið ljósið svo að 
myrkurin grípi yður eigi. Sá er 
gengur í myrkrunum hann veiti eig1 
hvert hann fer. 

36 Á meðan þér hafið ljósið þá trúið 
á ljósið upp á það þér séuð synir 


ljóssins.“ Þetta talaði Jesús og gekk 
burt síðan og faldi sig fyrir þeim. 

37 Og þótt hann gjörði slík teikn 
fyrir þeim þá trúðu þeir þó eigi á 
hann 

38 so að uppfylldist orðsaga Esaja 
spámanns þá hann sagði: „Herra, 
hver trúði vorri prédikan og hverjum 
er armleggur Drottins opinberaður?“ 
(Jesaja/lsiah 53:1) 

39 Fyrir það máttu þeir eigi trúa það 
Esajas segir enn í Öðrum stað: 

40 „Hann blindaði augu þeirra og 
forherti hjörtu þeirra so að þeir sjái 
eigi með augunum né skilji með 
hjartanu að þeir umsnúist svo eg 
græði(lækni) þá.“ (Jesaja/Isiah 6:10) 


41 Þetta sagði Esajas þá hann leit 
hans dýrð og talaði af honum. 


42 Margir af höfðingjunum trúðu þó 
á hann en fyrir sakir Phariseis þá 
meðkenndu þeir það eigi svo að þeir 
væri eigi forboðaðir(reknir úr 
söfnuðinum). 


43 Því að þeir elskuðu meir vegsemd 
manna en Guðs dýrð. 


44 Jesús kallaði þá og sagði: „Hver 
sem á mig trúir hann trúir e1 á mig 
heldur á hann sem mig sendi. 

45 Og hver hann sér mig hann sér 
þann sem mig sendi. 

46 Eg er ljós í heiminn kominn svo 
að hver sem á mig trúir blífi eigi í 
myrkrunum. 


47 Og ef nokkur heyrir mín orð og 
trúir ekki hann mun eg ei dæma. Því 
að eg kom eigi að dæma heiminn 
heldur að frelsa heiminn. 


48 Hver hann fyrirlítur mig og 
meðtekur eigi mín orð hann hefir 
þann hann dæmir. Það orð sem eg 
talaði það mun dæma hann á efsta 
degi. 

49 Því að eg talaði e1 af sjálfum mér 
heldur faðirinn sá mig sendi, hann 
gaf mér sjálfur boðorð til hvað eg 
skyldi segja eður mæla. 


30 Og eg veit að hans boðorð er eilift 


lít. Þar fyrir það eg tala, það tala eg 
So so sem faðirinn sagði mér.“ 


13 

1 Fyrir páskahátiðina þá Jesús vissi 
að hans tími var kominn að hann 
gengi úr þessum heimi til föðursins 
og líka sem hann elskaði sína þá er 
hér voru í hermi, so elskaði hann þá 
allt til enda. 

2 Og að gjörðri kveldmáltíðinni (því 
að djöfullinn hafði þá þegar sent í 
hjarta Júdasar Símonssonar Ískaríot 
að hann sviki hann) 

3 vissi Jesús það faðirinn hafði allt 
gefið honum í hendur og það að 
hann var af Guði útkominn og til 
Guðs þá færi hann. 


4 Þá stóð hann upp frá 
kveldmáltiðinni, lagði af sér klæðin 
og tók eitt linklæði, gyrti um sig, 


S eftir það hellti hann vatni í eina 
munlaug og tók til að þvo fæturna á 
lærisveinunum og þurrkaði meður 
því línklæði er hann var með gyrtur. 


6 Þá kom hann til Símonar Petri. En 
Pétur sagði til hans: „Herra, áttu að 
þvo á mér fætur?“ 


7 Jesús svaraði og sagði honum: 
„Hvað eg gjöri það veist þú nú eigi 
en seinna veitst þú það. 

ð Þá sagði Pétur til hans: „Aldrei um 
ævi skalt þú mínar fætur þvo.“ Jesús 
svaraði honum: „Ef eg skal ei þvo 
þér þá hefur þú e1 hlutdeild meður 
mér.“ 


9 Símon Petrus sagði þá til hans: 
„Herra, ekki einasta fæturna heldur 
jafnvel höfuð og hendur.“ 


10 Jesús sagði þá til hans: „Sá 
þveginn er hann þarf eigi að þvo 
nema fæturnar því hann er allur 
hreinn. Þér eruð og hreinir en eigi 
allir.“ 


11 Því hann vissi fyrir hver sá var er 
hann mundi svíkja. Fyrir það sagði 
hann: „Þér eruð ei allir hreinir.“ 


12 En eftir það hann hafði þvegið 
fætur þeirra tók hann sín klæði, 
settist niður aftur og sagði þá enn til 
þeirra: „ Viti þér hvað eg gjörða 
yður“? 


13 Þér kallið mig meistara og herra. 
Þér segið það og rétt því að eg er 
hann. 

14 Nú ef eg, yðar herra og meistari, 
þvo yðra fætur, þá skulu þér og 
innbyrðis þvo hver annars fætur. 


15 Þetta gaf eg yður til eftirdæmis 
svo þér gjörið líka sem eg gjörði við 
yður. 

16 Sannlega, sannlega segi eg yður 
að þjóninn er eigi meiri sínum herra 
né sendiboðinn þeim er hann út 
sendi. 

17 Ef þér vitið þetta þá eru þér sælir 
ef þér gjörið þetta. 

18 Ei segi eg af yður öllum eg veit 
hverja eg hefi útvalið heldur það að 


uppfyllist Ritningin: Sá sem að etur 
brauð meður mér, hann treður mig 
undir fætur. 


19 Nú segi eg yður það áður en það 
sker so að þér trúið þá það er skeð að 
eg em hann. 

20 Sannlega, sannlega þá segi eg 
yður: Hver hann meðtekur þann er 
eg sendi sá meðtekur mig. En hver 
hann meðtekur mig hann meðtekur 
hann sem mig sendi.“ 


21 Þá Jesús hafði þetta sagt 
hryggðist hann í sinum anda, vottaði 
og sagði: „Sannlega, sannlega segi 
eg yður: Einn af yður mun svíkja 
mig.“ 


22 Þá leit hver lærisveinanna til 
annars, uggandi við af hverjum hann 
sagði. 

23 En þar var einn af hans 
lærisveinum sem sat til borðsins í 
faðmi Jesú, hvern eð Jesús elskaði. 


24 Honum benti Símon Petrus að 
hann spyrði hann hver sá væri er 
hann hafði til talað. 

25 Af því hann lá þá brjósti Jesú. Og 
hann sagði til hans: „Herra, hver er 
sá?“ 

26 Jesús svaraði: „Sá er hann að 
hverjum eg rétti vökvaðan 
brauðbita.“ Og þá hann vökvaði 
brauðið gaf hann það Júdas 
Símonssyni Ískaríot. 


21 Og ettir þann bita fór andskotinn í 
hann. Þá sagði Jesús til hans: „Hvað 
þú gjörir þá gjör það snart(fljótt).“ 
26 En enginn af þeim sem til 
borðsins sátu vissi til hvers hann 
talaði. 


29 Sumir ætluðu það af því að Júdas 
hafði fépyngjuna að Jesús mundi 
segja honum: „Kaup það er oss 
gjörist þörf til hátíðardagsins“ eða að 
hann gæfi nokkuð fátækum. 

30 Og þá hann hafði bitann tekið 
gekk hann strax út og þá var nótt. 


31 En þá hann var útgenginn sagði 
Jesús: „Nú er Mannsins sonur 
auglystur(opinberaður) og Guð er 
auglýstur með honum. 


32 Fyrst Guð er auglýstur með 
honum þá mun Guð auglysa hann í 
sjálfum sér og snarlega mun hann 
auglysa hann. 


33 Sonakorn min, eg em enn litla 
stund hjá yður. Þér leitið mín og líka 
sem eg sagði við Gyðinga: Hvert eg 
fer þangað kunni þér eigi að koma, 
34 og nú segi eg yður. Eitt nýtt 
boðorð þá gef eg yður: Að þér elskið 
hver annan. Líka sem eg elskaði 
yður, so skulu þér og elskast 
innbyrðis. 

35 Og af því kenna allir að þér eruð 
mínir lærisveinar ef þér hafið 
kærleikann yðar á milli.“ 


36 Símon Petrus segir til hans: 
„Herra, hvert fer þú?“ Jesús svaraði 


honum: „Þangað sem eg fer máttu nú 
að sinni eigi fylgja mér en seinna 
meir þá muntu fylgja mér.“ 

37 Pétur segir til hans: „Herra, því 
má eg nú eigi fylgja þér? Eg vil setja 
mitt líf út fyrir þig.“ 

38 Jesús svaraði honum: „Hvað 
mundir þú setja þitt líf út fyrir mig? 
Sannlega, sannlega segi eg þér að 
haninn gelur ei áður en þú hefur 
neitað mér þrisvar. 


14 

1 Þá sagði hann til sinna lærisveina: 
„Hryggvist eigi í yðru hjarta. Trúi 
þér á Guð, þá trúi þér á mig. 

2 Í míns föðurs húsi eru margar 
vistarverur en ef eigi so væri þá 


segði eg að eg færa að tilbúa yður 
stað. 


3 Og ef eg fer héðan að tilbúa yður 
stað þá vil eg þó aftur koma og taka 
yður til mín sjálfs so þér séuð þar 
sem eg er. 

4 Og hvert eg fer það viti þér og 
veginn viti þér.“ 

5 Tómas sagði til hans: „Herra, vér 
vitum eigi hvert þú fer eða hvernin 
megu vér þá veginn vita?“ 

6 Jesús sagði til hans: „Eg em 
vegurinn, sannleikurinn og lífið. 
Enginn kemur til míns föðurs nema 
fyrir mig. 


7 Ef þér þekkið mig þá þekki þér og 
minn föður. Og nú héðan í frá þá 
þekki þér og so sáu þér hann.“ 

ö Philippus sagði til hans: „Herra, 
sýn oss föðurinn. Þa nægir oss.“ 


9 Jesús sagði til hans: „So lengi er eg 
í hjá yður og þú þekkir mig eigi, 
Philippe? Hver mig sér sá sér og 
föðurinn og hvernin segir þú þá: Sýn 
oss föðurinn? 

10 Trúir þú eigi að eg em með 
föðurnum og faðirinn með mér? Þau 
orð eg tala til yðar þau tala eg eigi af 
sjálfum mér. Faðirinn sá sem meður 
mér byggir hann sjálfur gjörir þau 
verk. 

11 Trúið mér að eg sé með föðurnum 
og faðirinn meður mér. Ef eigi 


annars þá trúið mér þó fyrir verkanna 
sakir. 

12 Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Hver hann trúir á mig sá mun gjöra 
þau verk sem eg gjöri. Hann mun og 
gjöra þessum meiri því að eg fer til 
mins föðurs. 

13 Og hvers þér biðjið föðurinn í 
minu nafni það vil eg gjöra so að 
faðirinn dýrkist í syninum. 

14 Hvers þér biðjið í mínu nafni það 
mun eg gjöra. 

15 Ef þér elskið mig þá haldið min 
boðorð. 

16 Og eg mun biðja föðurinn að 
hann gefi yður annan huggara, þann 
er blífur með yður eiliflega, 


17 þann sannleiksanda hvern 
heimurinn fær eigi meðtekið því 
hann sér hann eigi og þekkir hann 
eigi. En þér þekkið hann því að hann 
blífur(dvelur) með yður og mun vera 
Í yður. 


18 Eigi læt eg yður föðurlausa, eg 
kem til yðar. 


19 Innan skamms tíma þá mun 
heimurinn ei sjá mig meir en þér 
skuluð sjá mig því að eg lifi og þér 
munuð lHfa. 

20 Á þeim degi kenni þér að eg er í 
föðurnum og faðirinn í mér og eg í 
yður. 

21 Hver hann hefir min boðorð og 
heldur þau hann er sá sem mig 
elskar. En hver hann elskar mig sá 


elskast af mínum föður og eg mun 
elska hann og eg mun opinbera mig 
honum. “ 

22 Þá sagði Júdas, eigi Ískaríot, til 
hans: „Herra, hvað verður þess gjört 
að þú munt vilja opinbera sjálfan þig 
oss en eigi heiminum?“ 

23 Jesús svaraði og sagði til hans: 
„Hver hann elskar mig sá varðveitir 
mín orð og minn faðir mun elska 
hann og við komum til hans og 
gjörum okkur í hjá honum 
vistarveru. 


24 En hver hann elskar eigi mig sá 
varðveitir eigi min orð. Og það orð 
er þér heyrið er eigi mitt heldur 
föðursins þess er mig sendi. 


25 Þetta sagða eg yður á meðan eg 
var hjá yður. 


26 En huggarinn, hinn heilagi andi, 
þann er minn faðir mun senda yður í 
mínu nafni, hann sjálfur mun læra 
yður alla hluti og áminna yður á allt 
hvað eg sagða yður. 

27 Minn frið læt eg hjá yður, minn 
frið gef eg yður. Ei so sem heimurinn 
gefur þá gef eg yður. Yðart hjarta 
hryggvist eigi né skelfist. 


26 Þér heyrðuð það eg sagða yður: 
Eg fer og kem til yðar. Ef þér 
elskuðuð mig þá gleddust þér við 
það að eg sagða: Eg fer til föðursins, 
það faðirinn er mér meiri. 


29 Og nú sagða eg yður það fyrr en 
það sker so að þér trúið þá það er 
skeð. 


30 Hér eftir mun eg eigi tala margt 
við yður. Því prins þessa heims 
kemur og með mig hefur hann ekkert 


31 heldur það að heimurinn kenni 
það eg elska föðurinn og það eg gjöri 
so sem faðirinn hefur mér boðið. 
Stöndum upp og förum héðan. 


15 
1 Eg em sannur vínviður og minn 
faðir er víngarðsmaðurinn. 


2 Hvern þann kvist á mér er eigi 
færir ávöxt mun hann afkvista og 
hvern þann sem ávöxt færir mun 


hann hreinsa so að hann færi meira 
ávöxt. 

3 Þér eruð nú hreinir fyrir sakir þess 
orðs að eg talaði við yður. 


4 Blífið í mér og eg með yður. Líka 
sem vínkvisturinn fær eigi fært ávöxt 
af sjálfum sér nema hann sé á 
vínviðartrénu so og eigi heldur þér 
nema þér blífið á mér. 


5 Eg em vínviðartréð en þér eruð 
vinviðarkvistirnir. Hver hann blífur í 
mér og eg með honum sá færir 
mikinn ávöxt því að án mín fái þér 
einskis orkað. 

6 Hver sá er eigi blífur í mér hann er 
útkastaður sem annar vinviðarkvistur 


og uppþornar og þeir 


samanlesa(safna saman) þá og kasta 
á eld og brenna. 

7 Nú ef þér blífið í mér og mín orð 
blífa í yður biðjið þá hvers þér viljið 
og það skal yður veitast. Þar með 
verður minn faðir dýrkaður að þér 
færið mikinn ávöxt og verðið mínir 
lærisveinar. 


ö So sem elskaði mig minn faðir líka 
so elska eg yður. Blífið í minni 
ástsemd. 


9 Ef þér varðveitið min boðorð þá 
blífi þér í minni ástsemd 

10 líka sem eg varðveitti mins föðurs 
boðorð og eg blif í hans ástsemd. 


11 Þetta talaði eg því til yðar að 
minn fögnuður blífi hjá yður og yðar 
fögnuður uppfyllist. 


12 Það er mitt boðorð að þér elskið 
yðar á milli svo sem eg elskaði yður. 


13 Enginn hefur meiri ástsemd en sá 
að hann setur sitt líf út fyrir sína vini. 
14 Þér eruð mínir vinir ef þér gjörið 
það eg byð yður. 

15 Og héðan af kalla eg yður eigi 
þénara því að þjóninn veit eigi af 
hvað hans herra gjörir. En yður segi 
eg vini því allt hvað eg heyrði af 
minum föður það kunngjörða eg 
yður. 


16 Eigi útvöldu þér mig heldur hefi 
eg útvalið yður og eg skikkaði yður 


til að þér genguð og færðuð ávöxt so 
að yðar ávöxtur blífi til þess að hvers 
þér biðjið föðurinn í mínu nafni það 
gefi hann yður. 

17 Það byð eg yður að þér elskið 
hver annan. 


18 Ef heimurinn hatar yður þá vitið 
að hann hefur hatað mig fyrri en 
yður. 


19 Ef þér væruð af þessum heimi þá 
elskaði heimurinn það hans væri. En 
með því þér eruð ekki af þessum 
heimi heldur útvalda eg yður af 
heiminum, fyrir það hatar yður 
heimurinn. 

20 Minnist á mín orð er eg sagða: 


Þjóninn er eigi meiri sínum herra. Ef 
þeir hafa ofsótt mig þá munu þeir og 


ofsækja yður. Hafa þeir geymt mín 
orð þá munu þeir og geyma yðar orð. 


21 En allt þetta munu þeir gjöra yður 
fyrir míns nafns sakir því að þeir 
þekkja eigi hann þann er mig sendi. 


22 Ef eg væri eigi kominn og hefði 
eig1 sagt þeim það þá hefði þeir 
öngva synd. Nú hafa þeir ekkert það 
þeir verndi sína synd með. 


23 Hver sem mig hatar sá hatar og 
minn föður. 


24 Ef eg hefða eigi gjört þau verk á 
meðal þeirra sem enginn hefur annar 
gjört þá hefðu þeir öngva synd. En 
nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði 
mig og minn föður. 


25 Heldur það að sú málsgrein sem 
skrifuð er í þeirra lögmáli 
uppfylldist: Fyrir ekkert höfðu þeir 
mig að hatri. (Sálmar/Psalms 69:4) 
26 En þar sá huggar1 kemur er eg 
mun senda yður af minum föður, 
sem er sannleiksandi, hver af 
föðurnum framgengur, hann mun 
bera vitni af mér. 


21 Þér munuð og bera vitni því að 
þér hafið í upphafi hjá mér verið. 
16 

1 En þetta tala eg til yðar so að þér 
hneykslist eigi 


2 því þeir munu forboða(banna) yður 
að sækja samkundur. Og sá tími 


kemur að hver yður líflætur hann 
meinar sig gjöra þægt verk Guði. 

3 Og þetta gjöra þeir yður af því að 
þeir þekkja hverki föðurinn né mig. 
4 En þetta tala eg þvi til yðar að nær 
sú stund kemur þá skulu þér minnast 
þar á að eg sagða yður það. En þetta 
sagða eg yður eigi í upphafi því eg 
var hjá yður. 

5 Og nú fer eg til hans sem mig 
sendi og enginn yðar spyr mig: Hvert 
fer þú? 

6 Heldur af því eg talaði þetta til 
yðar þá uppfylldist yðart hjarta af 
hryggð. 

7 En eg segi yður þó sannleikinn: 
Það batar yður að eg fari héðan því 


að ef eg fer eigi héðan þá kemur eig1 
huggarinn til yðar. En ef eg fer héðan 
þá mun eg senda hann til yðar. 

ð Og þá hann kemur straftar(ávitar) 
hann heiminn fyrir synd og fyrir 
réttlæti og fyrir dóm. 

9 Fyrir syndina því þeir trúðu ei á 
mig. 

10 En fyrir réttlætið því að eg fer til 
föðursins og þaðan af sjái þér mig 
e1g1. 

11 En fyrir dóminn því að þessa 
heims prins er dæmdur. 

12 Enn hefi eg margt að segja yður 
en þér fáið eigi allt borið að sinni. 

13 Nær að kemur sá sannlerksandi þá 
mun hann kenna yður allan sannleik. 


Því að eigi talar hann af sjálfum sér 
heldur hvað hann heyrði það talar 
hann og hvað ókomið er það 
kunngjörir hann yður. 


14 Hann sami mun og auglysa mig 
því að af minu mun hann það taka og 
kunngjöra yður. 


15 Allt hvað minn faðir hefur það er 
mitt. Fyrir það sagða eg að af minu 
mun hann það taka og kunngjöra 
yður. 

16 Um lítinn tíma þá munu þér eigi 
sjá mig og enn aftur um lítinn tíma 
þá munu þér sjá mig því að eg fer til 
föðursins.“ 

17 Þá sögðu hans lærisveinar sín á 
milli: „Hvað er það að hann sagði 
oss: Um lítinn tíma þá munu þér ei 


sjá mig og enn aftur um lítinn tíma 
þá munu þér sjá mig því að eg fer til 
föðursins?“ 

18 Þá sögðu þeir: „Hvað er það hann 
segir: Um lítinn tíma? Vér vitum eigi 
hvað hann segir.“ 

19 Þá fornam(vissi) Jesús að þeir 
vildu spyrja hann og sagði til þeirra: 
„Þér spyrjið að því yðar á milli að eg 
sagða: Um lítinn tíma þá munu þér ei 
sjá mig og þá aftur um lítinn tíma 
munu þér sjá mig“? 

20 Sannlega, sannlega segi eg yður: 
Þér munuð gráta og syrgja en 
heimurinn mun fagna. Þér verðið 
hryggvir en yðar hrygsð skal snúast í 
fögnuð. 


21 Konan nær hún skal fæða þá hefir 
hún hryggð því að hennar stund er 
komin. En þá hún hefir barnið fætt 
minnist hún eigi þess harmkvælis 
fyrir fagnaðarsakir því maður er í 
heiminn borinn. 


22 Þér hafi nú hryggð en eg skal sjá 
yður aftur og yðart hjarta skal fagna 
og yðvarn fögnuð skal enginn af 
yður taka. 

23 Á þeim degi munu þér mig og 
einkis spyrja. Sannlega, sannlega 
segi eg yður: Hvers þér biðjið 
föðurinn í mínu nafni það mun hann 
gefa yður. 


24 Hingað til hafi þér einskis beðið í 
mínu nafni. Biðjið, þá munu þér 


meðtaka so að yðar fögnuður 
fullkomnist. 


25 Þetta hefi eg talað í orðskviðum 
til yðar. Sá tími kemur að eg tala eig1 
lengur í orðskviði til yðar heldur 
kunngjöri eg yður berlega af mínum 
föður. 

26 Á þeim degi munu þér og biðja í 
mínu nafni. Og eigi segi eg yður að 
eg muni biðja föðurinn fyrir yður 

21 því að sjálfur faðirinn elskar yður 
af því þér elskið mig og trúið það eg 
sé af Guði útgenginn. 

28 Eg em af föðurnum útgenginn og 
kominn í þennan heim. Eg 
fyrirlæt(yfirgef) og aftur þennan 
heim og fer til föðursins.“ 


29 Hans lærisveinar segja þá til hans: 
„Sé, nú talar þú berlega og mælir 
öngva orðskviðu. 

30 Nú vitum vér að þú veist alla hluti 
og þú þarft eigi að nokkur spyrji þig. 
Fyrir það trúum vér að þú sért af 
Guði útgenginn.“ 

31 Jesús svaraði þeim: „Nú trúi þér? 
32 Sjáið, sú stund kemur og er nú 
þegar komin að þér sundrist hver til 
sinna og látið mig einan saman. En 
eg er þó ei einnsaman því að faðirinn 
er með mér. 

33 Þetta tala eg því til yðar að þér 
hefðuð frið í mér. Í heiminum hafi 
þér hörmung en verið þó hughraustir 
því eg yfirvann heiminn.“ 


17 


1 En þetta talaði Jesús og hóf upp sin 
augu til himins og sagði: „Faðir, 
stundin er komin að þú auglýsir son 
þinn so að þinn sonur auglysi og þig. 
2 So sem þú gafst honum yfirvald 
alls holds að hann gefi þeim öllum er 
þú gafst honum eilíft lif. 

3 En það er eilift líf að þeir játi þig 
einan og sannan Guð vera og þann 
þú útsendir, Jesús Krist. 

4 Eg auglysti þig á jörðu og 
fullkomnaði það verk er þú fékkt 
mér að gjöra. 

5 Og nú auglys mig, faðir, hjá 
sjálfum þér meður þeirri dyrð er eg 
hafða hjá þér áður en heimurinn var. 


6 Eg hefi opinberað nafn þitt hjá 
mönnum þeim er þú gafst mér af 
heiminum. Þeir voru þínir og þú 
gafst mér þá og þeir geymdu þín orð. 
7 Nú vita þeir að allt hvað þú gafst 
mér sé af þér því þau orð er þú gafst 
mér 

ð þá gaf eg þeim og þeir hafa þau 
meðtekið og sannlega viðurkennt 
það eg em af þér útgenginn og trúa 
því að þú sendir mig. 

9 Eg bið fyrir þeim. Eigi bið eg fyrir 
heiminum heldur fyrir þeim hverja 
þú gafst mér því þeir eru þínir. 

10 Allt hvað mitt er það er þitt og 
hvað þitt er það er mitt. Og í þeim er 
eg auglystur. 


11 Og eig1 egm eg nú meir í 
heiminum en þeir eru í heiminum og 
eg kem til þín. Heilagur faðir, geym 
þá í þínu nafni hverja þú gafst mér 
að þeir sé eitt so sem við. 

12 Á meðan eg var hjá þeim í 
heiminum þá geymdi eg þá í þínu 
nafni og hverja þú gafst mér þá 
varðveitti eg og enginn af þeim er 
glataður nema sá einn glatanarson 
svo að Ritningin uppfylldist. 


13 En eg kem nú til þín. Og þetta 
tala eg í heiminum so að þeir hafi 
minn fullan fögnuð með sjálfum sér. 
14 Eg gaf þeim þin orð og heimurinn 
hatar þá því að þeir eru eigi af 
heiminum, líka sem það að eg er ei 
af heiminum. 


15 Eg bið eigi að þú takir þá af 
heiminum heldur að þú geymir þá frá 
illu. 

16 Þeir eru eigi af heiminum so sem 
að eg er ei af heiminum. 

17 Helga þú þá í þínum sannleik. Þín 
orð eru sannleikur. 

18 Líka sem þú sendir mig í 
heiminnn svo sendi eg þá í heiminn. 
19 Fyrir þá helga eg sjálfan mig svo 
að þeir séu og helgaðir í 
sannleikanum. 

20 Eg bið eigi einasta fyrir þeim 
heldur og jafnvel fyrir þeim sem trúa 
munu á mig fyrir þeirra orð 

21 so að þeir sé allir eitt so sem þú, 
faðir, ert með mér og eg meður þér, 


að þeir séu og eitt með okkur so að 
heimurinn trúi það þú sendir mig. 
22 Og þá dyrð sem þú gafst mér þá 
sef eg þeim að þeir sé og eitt so sem 
að vér erum eitt, 

23 eg með þeim og þú með mér, so 
að þeir séu fullkomnir í eitt og það 
að heimurinn kenni að þú sendir mig 
og það þú elskaðir þá svo sem þú 
elskaðir mig. 

24 Faðir, hverja er þú gafst mér vil 
eg að hvar sem eg er þá sé þeir 
meður mér so þeir sjái mina dýrð þá 
þú gafst mér. Því að þú elskaðir mig 
fyrr en heimurinn var skapaður. 

25 Réttvísi faðir, heimurinn kennir 
þig eigi en eg kenni þig og þessir 
kenna það þú sendir mig 


26 og þitt nafn gjörða eg þeim 
kunnigt og eg vil gjöra þeim það 
kunnigt so að sú ástsemd með hverri 
þú elskaðir mig sé í þeim og eg 
meður þeim.“ 

18 


1 Þá Jesús hafði nú þetta talað gekk 
hann út með sína lærisveina yfir um 
lækinn Kedron þangað sem einn 
grasgarður var. Og Jesús gekk þar 
inn með sína lærisveina. 


2 En Júdas sá er hann sveik vissi og 
þennan stað. Því að oft kom Jesús 
þar með sína lærisveina. 


3 Þá Júdas hafði nú til sin tekið flokk 
manna og einnin af 
kennimannahöfðingja og Phariseis 
þénurum kom hann þangað að með 


lyktum og logbröndum og 
hervopnum. 


4 Nú það Jesús vissi allt hvað yfir 
hann átti að koma þá gekk hann fram 
og sagði til þeirra: „Að hverjum 
spyrji þér?“ 

5 Þeir svöruðu honum: „Að Jesú af 
Naðsaret.“ Þá sagði Jesús til þeirra: 
„Eg em hann.“ En Júdas sá er hann 
seldi stóð þar hjá þeim. 

6 Og þá er Jesús sagði til þeirra: „Eg 
em hann“ hörfuðu þeir á bak aftur og 
duttu til jarðar. 

7 Hann spurði þá enn aftur að: „Að 
hverjum spyrji þér?“ En þeir sögðu: 
„Að Jesú hinum naðverska.“ 


ð Jesús svaraði: „Eg sagða yður það 
eg er hann. Og ef þér spyrjið af mér 
þá látið þessa burtganga 

9 so að uppfylldist það orð er hann 
sagði: „Öngvum glataði eg af þeim 
sem þú gafst mér.“ (6:39 fyrr í 
þessari bók) 

10 Símon Petrus hafði hjá sér eitt 
sverð, dró það út og sló til eins 
kennimannahöfðingjans þénara og 
hjó af hans hægra eyra. En þénarinn 
hét Malkus að nafni. 

11 Þá sagði Jesús til Péturs: „Stilltu 
þínu sverði í slíðrið. Skal eg eigi 
drekka þann kaleik sem mér gaf 
minn faðir?“ 


12 En flokkurinn og hershöfðinginn 
og Gyðingaþénarar höndluðu Jesú, 
bundu hann 


13 og leiddu fyrst burt til Hannas (eð 
var mágur Kaifas) sá er var þess árs 
kennimannahöfðingi. 


14 En Kaiífas var sá er Gyðingum gaf 
það ráð að betur færi það einn maður 
væri líflátinn fyrir lyðinn. (11:50-51 
fyrr í þessari bók) 

15 Símon Petrus fylgdi Jesú ettir og 
enn annar lærisveinn. Sá var 
kunnigur kennimanahöfðingjanum 
og gekk inn með Jesú í 
kennimannahöfðingjans herbergi 


16 en Pétur stóð fyrir dyrunum úti. 
Þá gekk út hinn annar lærisveinn 
sem kennimanahöfðingjanum var 


kunnigur og talaði við hana er dyrnar 
seymdi og leiddi Petrum inn. 


17 Þá sagði ambáttin sú dyrnar 
seymdi til Péturs: „Ertu eigi einn af 
þess manns lærisveinum?“ Hann 
sagði: „Eigi er eg.“ 

18 En þénarar og undirmenn stóðu 
við eldsglæður og vermdu sig því að 
kuldi var. Pétur stóð þar hjá þem og 
vermdi sig. 


19 Kennimannahöfðinginn spurði 
Jesú þá að um hans lærisveina og um 
hans kenning. 


20 Jesús svaraði honum: „Eg hefi 
opinberlega talað fyrir heiminum. Eg 
kenndi og jafnan í samkunduhúsum 
og í musterinu þar sem allir 


Gyðingar komu saman og á laun hefi 
eg ekkert talað. 

21 Því spyr þú mig þar að? Spyr þú 
þá þar að sem heyrt hafa hvað eg 
hefi talað fyrir þeim. Sjá, þeir vita 
hvað eg hefi sagt.“ 


22 En sem hann sagði þetta þá gaf 
einn þeirra þénaranna sem nær stóðu 
Jesú pústur(högs) og sagði: „Skaltu 
svo Svara 
kennimannahöfðingjanum?“ 


23 Jesús svaraði: „Ef eg talaði illa þá 
vitna þú vont vera en ef eg talaði satt 
því slær þú mig þá?“ 

24 Og Hannas sendi hann þá 
bundinn til Carpham 
kennimannahöfðingja. 


25 Og er Símon Petrus stóð þar og 
vermdi sig þá töluðu þeir til hans: 
„Ertu eigi einn af hans 
lærisveinum?“ Hann neitaði og 
sagði: „Eigi er eg.“ 

26 Þá sagði honum einn af 
kennimannahöfðingjans þénörum, 
frændi hans sem Pétur hjó eyrað af: 
„Sá eg þig eigi í grasgarðinum hjá 
honum?“ 

27 Þá neitaði Pétur því enn einu 
sinni. Og strax gól haninn. 


26 Þá leiddu þeir Jesús frá Kaífas og 
í þinghúsið. En það var snemma 
morguns. Og þeir gengu ei sjálfir inn 
í þinghúsið að þeir saurguðust ekki 
heldur so þeir mættu neyta páskanna. 


29 Pílatus gekk þá út til þeirra og 
sagði: „Hverja ákæru færi þér í gegn 
þessum manni?“ 

30 Þeir svöruðu og sögðu til hans: 
„Ef þessi væri eigi illræðismaður þá 
hefðu vér eigi í hendur fengið þér 
hann.“ 

31 Þá sagði Pílatus til þeirra: „Taki 
þér hann og dæmið eftir yðrum 
lögum.“ Gyðingar sögðu þá til hans: 
„Eigi hæfir oss að lífláta nokkurn“ 
32 so að það orð uppfylldist er hann 
sagði, teiknandi til með hverjum 
dauða hann ætti að deyja. 

33 Pílatus gekk inn aftur í þinghúsið, 
kallaði til Jesú og sagði til hans: 
„Ertu Gyðinga konungur?“ 


34 Jesús svaraði: „Talar þú það af 
sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér 
það frá mér?“ 

35 Þá svaraði Pílatus: „Er eg nokkuð 
Gyðingur? Þín þjóð og 
kennimannahöfðingjar seldu þig mér. 
Hvað gjörðir þú?“ 

36 Jesús svaraði: „Mitt ríki er eigi af 
þessum heimi. Ef að mitt ríki væri af 
þessum heimi þá mundu mínir 
þénarar stríða í mót so að eg seldist 
eigi Gyðingum. En nú er mitt ríki 
eigi héðan.“ 

37 Þá sagði Pílatus til hans: „Þá ert 
þú þó konungur?“ Jesús svaraði: „Þú 
segir það. Eg em og konungur. Til 
þess em eg fæddur og til þess em eg 
í heiminn kominn að eg beri vitni 


sannleriknum. Og allir þeir sem eru af 
sannleikanum þeir heyra mína rödd.“ 


38 Pílatus sagði til hans: „Hvað er 
sannleikurinn?“ Og þá hann hafði 
þetta sagt gekk hann út aftur til 
Gyðinga og sagði til þeirra: „Eg finn 
öngva sök með honum. 

39 En það er siðvenja að eg gefi yður 
einn lausan á páskum. Vilji þér að eg 
gefi yður nú lausan sjálfan 
Gyðingakónginn?“ 

38 Þá kölluðu allir aftur í móti, 
segjandi: „Eigi þennan heldur 
Barrabam!“ En Barrabas var 
spillvirki. 


19 


1 Þá tók Pílatus Jesús og lét strykja 
hann. 


2 Og striðsmennirnir fléttuðu kórónu 
af þyrnum og settu á hans höfuð, 
færðu hann og í purpuraklæði 


3 og sögðu: „Heill sértu, konungur 
Gyðinga!“ og gáfu honum 
pústra(slógu hann). 

4 Þá gekk Pílatus út aftur og sagði til 
þeirra: „Sjáið, eg leiði hann nú út til 
yðar so að þér vitið það eg finn 
öngva sök með honum.“ 

5 Þá gekk Jesús út berandi 
þyrnikórónu og eitt purpuraklæði. 
Og hann sagði til þeirra: „Sjáið 
manninn!“ 


6 Þá er kennimannahöfðingjarnir og 
þénararnir sáu hann kölluðu þeir, so 
segjandi: „Krosstestu, krossfestu 
hann!“ Pílatus sagði til þeirra: „Taki 
þér hann og krosstestið því að eg 
finn öngva sök með honum.“ 

7 Þá svöruðu honum Gyðingar: „Vér 
höfum og lög og eftir vorum lögum 
skal hann deyja því að hann gjörði 
sig sjálfan að Guðs syni!“ 

5 Þá Pílatus heyrði þessi orð óttaðist 
hann enn meir 

9 og gekk inn aftur í þinghúsið og 
sagði til Jesú: „Hvaðan ert þú?“ En 
Jesús gaf honum eigi svar. 

10 Þá sagði Pílatus til hans: „Talar 
þú eigi við mig? Veist þú eigi að eg 


hefi vald til að láta krosstesta þig og 
eg hefi vald til að gefa þig lausan?“ 


11 Jesús svaraði: „Eigi hefðir þú 
nokkurt vald yfir mér nema þér væri 
það gefið hér ofan að. Fyrir því hefur 
sá meiri synd er mig seldi þér.“ 

12 Og ettir það leitaði Pílatus við að 
láta hann lausan. En Gyðingar 
hrópuðu og sögðu: „Ef þú lætur 
þennan lausan þá ertu ekki keisarans 
vinur því að hver sem sig gjörir 
konung hann mælir í móti 
keisaranum.“ 


13 Þá Pílatus heyrði þessi orð leiddi 
hann Jesú út og setti sig á dómstól í 
þeim stað sem kallast Háiflötur en á 
ebresku Gabbata. 


14 En það var á affangadegi páska, 
nærri séttu stund. Þá segir hann til 
Gyðinga: „Sjáið konung yðvarn!“ 
15 En þeir kölluðu: „Tak í burt, 
krossfestu hann!“ Pílatus sagði til 
þeirra: „Skal eg krossfesta konung 
yðvarn?“ Kennimannahöfðingjarnir 
svöruðu: „Öngvan höfum vær 
konung nema keisarann!“ 


16 Þá seldi hann þeim hann að hann 
krosstestist. Þá tóku þeir Jesú og 
leiddu hann þaðan. 


17 Hann sjálfur bar sinn kross og 
gekk út í þann stað sem kallast 
Höfuðskeljastaður en á hebresku 
Golgata, 


18 hvar þeir krossfestu hann og tvo 
aðra með honum sinn til hvorrar 
handar en Jesú í miðið. 


19 Pílatus skrifaði eina yfirskrift og 
setti hana upp yfir krossinn. En so 
var skrifað: „JESUS AF 
NAÐSARET, KONUNGUR 
GYÐINGA.“ 


20 Þessa yfirskrift lásu margir af 
Gyðingum því að sá staður var nærri 
borginni er Jesús var krossfestur á. 
En það var skrifað á hebresku, girsku 
og latínu. 


21Þá sögðu 
kennimannahöfðingjarnir og 
Gyðingar við Pilatum: „Skrifa þú 
eig1: Konungur Gyðinga, heldur það 


hann hefði sagt: Eg em konungur 
Gyðinga.“ 

22 Pílatus svaraði: „Hvað eg skrifaði 
það hefi eg skrifað.“ 


23 Þá stríðsmenn höfðu krosstfest 
Jesú tóku þeir hans klæðnað og 
gjörðu á fjögra hluta skipti, 
sérhverjum stríðsmanni sinn hlut, og 
þar með kyrtilinn. En kyrtillinn var 
eig1 saumaður heldur frá ofanverðu 
allur prjónaður. 


24 Þá töluðu þeir sín í milli: „Skeru 
vær hann ei, hlutust heldur um eð 
hvers hann skal vera.“ So að 
Ritningin uppfylldist er segir: „Þeir 
skiptu með sér klæðum mínum og á 
mitt fat þá lögðu þeir hlutkesti.“ Og 


þetta gjörðu nú striðsmennirnir. 
(Sálmarnir/Psalms 22:18) 


25 En þar stóðu við krossinn hjá Jesú 
móðir hans og móðirsystir hans 
María húsfrú Kleófas og María 
Magdalena. 


26 Þá Jesús sá nú sina móður og 
þann lærisvein nærstandandi er hann 
elskaði segir hann til sinnar móður: 
„Kona, sjá þú, þar er þinn sonur.“ 

27 Eftir það segir hann til 
lærisveinsins: „Sé, það er þín 
móðir.“ Og upp frá þeirri stundu tók 
lærisveinninn hana að sér. 

26 Eftir það þá Jesús vissi að allt var 
nú fullkomnað og að Ritningin 
uppfylldist þá segir hann: „Mig 
þyrstir“ 


29 Þar var sett eitt ker fullt af ediki 
en þeir tóku það og fylltu einn 
njarðarvött með edik og lögðu í 
hysóp, settu síðan fyrir munn 
honum. 


30 En þá Jesús hafði edikið til sín 
tekið sagði hann: „Það er 
fullkomnað.“ Og að hneigðu höfði 
þá lét hann sinn anda. 


31 En af því að tilfangadagur 
Gyðinga var og að líkamarnir væri 
eigi á krossinum um þvottdaginn — 
því að það var hinn mikli dagur 
þvottdagshelginnar — þá báðu þeir 
Pilatum að þeirra bein brytust og í 
burt tækist. 


32 Þá komu stríðsmenn og brutu 
sundur bein hins fyrra og so hins 


annars sem með honum voru 
krossfestir. 


33 En þá þeir komu til Jesú, sáu 
hann nú og dauðan, þá brutu þeir ei 
hans bein 


34 heldur lagði einn af 
stríðsmönnum í hans síðu með spjóti 
og strax þá rann út blóð og vatn. 


35 Og sá er það hefur séð ber þar 
vitni um og hans vitnisburður er 
réttur og hann sami veit það að hann 
segir satt svo að þér trúið. 

36 Því að þetta var skeð svo að 
Ritningin uppfylldist: „Eigi skulu þér 
brjóta nokkuð hans bein. 
(Sálmarnir/Psalms 34:20) 


37 Og enn aftur segir önnur Ritning: 
„Þeir munu sjá þann í hvern þeir 
stungu.“ (Sakaría/Zechariah 12:10) 


368 En ettir þetta bað Jósef af 
Arimathia (hver eð var lærisveinn 
Jesú, þó heimuglegur fyrir ótta sakir 
við Gyðinga) Pilatum um að hann 
mætti taka burt líkama Jesú. 


39 Það leyfði Pílatus. Þar kom og 
Nikódemus, sá er fyrri kom um nótt 
til Jesú, færandi samblandaða myrru 
við aloe, nær hundrað punda. 


40 Þá tóku þeir líkamann Jesú og 
sveipuðu í líni með ilmandi 
smyrslum so sem siður er til 
Gyðinga að greftra. 


41 En þar í þeim stað sem hann var 
krossfestur var grasgarður og í 


grasgarðinum var ný steinþró í 
hverja að enginn hafði enn verið 
lagður. 


42 Þangað lögðu þeir Jesú fyrir sakir 
affangadagsins Gyðinga það sú gröf 
var So nær. 

20 


1 Á einum þvottdeginum þá kemur 
Maria Magdalena snemma þá að enn 
var myrkt til grafarinnar og sér að 
steinninn er burttekinn af gröfinni. 


2 Þá hleypur hún og kemur til 
Símonar Péturs og til hins annars 
lærisveins þann eð Jesús elskaði og 
segir til þeirra: „Þeir hafa tekið burt 
Drottinn úr gröfinni og vér vitum 
eigi hvar þeir hafa lagt hann.“ 


3 Þá gekk Pétur út og hinn annar 
lærisveinn og komu til grafarinnar. 


4 En þau tvö hlupu jafnt því hinn 
annar lærisveinn hljóp vakrara fram 
en Pétur og kom fyrst til grafarinnar. 


5 Og er hann laut niður þá sá hann 
línlökin lögð þar en þá sté hann eigi 
inn. 

6 Þá kemur Símon Petrus eftir 
honum, stígur í gröfina og sér að 
línlökin eru lögð þar 


7 og þann sveitadúk er var um Jesú 
höfuð ei lagðan með línlökunum 
heldur sérdeilis saman undinn í 
einum Öðrum stað. 


ð Þá sté og hinn annar lærisveinn inn 
sá er fyrri kom til grafarinnar, sá það 
og trúði því. 

9 Því að þeir kunnu þá eigi enn 
Ritningina það honum byrjaði upp 
að rísa af dauða. 

10 Og þá gengu lærisveinarnir aftur 
til sjálfra sinna. 


11 En María stóð við gröfina úti og 
grét. Og er hún grét þá laut hún niður 
Í gröfina 

12 og sá tvo engla hvitklædda 
sitjandi þar, einn til höfða en annan 
til fóta sem þeir höfðu lagt líkama 
Jesu. 


13 Og þeir sögðu til hennar: „Kona, 
hvað grætur þú?“ Hún sagði þeim: 


„Þeir hafa tekið burt Drottinn minn 
og eg veit eigi hvar þeir hafa lagt 
hann.“ 

14 Þá hún hafði þetta sagt snerist 
hún við og leit Jesús standa þar og 
veit þó e1 að það er Jesús. 


15 Þá sagði Jesús til hennar: „Kona, 
hvað grætur þú? Að hverjum spyr 
þú?“ En hún ætlaði grasvörðinn vera 
og sagði til hans: „Herra, ef þú bart 
hann burt þá seg þú mér hvar þú 
hefur lagt hann so eg taki hann í burt 
þaðan. “ 


16 Jesús sagði til hennar: „María.“ 
Hún snerist við og sagði til hans: 
„Rabbóni!“ Það kallast: „Meistari.“ 


17 Jesús sagði til hennar: „Snert þú 
mig eigi því að eg er eigi enn 


uppstiginn til mins föðurs. Far heldur 
til bræðra minna og seg þeim: Eg 
stig upp til míns föðurs og til yðars 
föðurs, til mins Guðs og til yðvars 
Guðs.“ 


18 María Magdalena kom og 
kunngjörði lærisvernunum: „Eg hefi 
séð Drottinn og þetta sagði hann 


AÐ 


m€r 


19 En að kveldi þess hins sama 
þvottdags þá er lærisveinarnir voru 
samankomnir að luktum dyrum fyrir 
hræðslu sakir við Gyðingana kom 
Jesús þar og stóð í miðið og sagði til 
þeirra: „Friður sé með yður.“ 

20 Og þá hann sagði þetta syndi 
hann þeim hendurnar og sína síðu. 


Þá glöddust lærisveinarnir við að 
þeir sáu Drottinn. 


21 Þá sagði Jesús enn aftur til þeirra: 
„Friður sé með yður. Líka sem 
faðirinn sendi mig so sendi eg yður.“ 


22 Og er hann sagði þetta blés hann 
á þá og sagði til þeirra: „Meðtaki þér 
heilagan anda. 

23 Hverjum helst þér fyrirgefið 
syndirnar þá eru þær þeim 
fyrirgefnar og hverjum helst þér þær 
afturhaldið þá eru þær afturhaldnar.“ 
24 En Tómas, einn af tólf, sá er 
kallaðist tvíburi, var eigi meður þeim 
þá Jesús kom. 


25 Þá sögðu aðrir lærisveinarnir til 
hans: „Vér höfum séð Drottinn.“ En 


hann sagði til þeirra: „Nema eg sjái 
naglaförin í hans höndum og láti 
minn fingur í naglaförin og eg leggi 
mína hönd í hans síðu þá trúi eg 
e1g1.“ 

26 Og átta dögum eftir það þá voru 
hans lærisveinar þar aftur enn inni og 
Tómas meður þeim. Þá kom Jesús að 
luktum dyrum, sté í miðið og sagði: 
„Friður sé með yður.“ 

27 Því næst segir hann til Thomam: 
„Réttu þinn fingur hingað og skoða 
mínar hendur, lyft upp þinni hendi 
og legg í mína síðu og vert eigi 
vantrúaður heldur trúaður.“ 

26 Tómas svaraði og sagði til hans: 
„Drottinn minn og Guð minn!“ 


29 Jesús sagði til hans: „Því að þú 
sátt mig, Thomas, þá trúir þú. Sælir 
eru þeir er eigi sjá og trúa þó.“ 

30 Mörg önnur teikn þá gjörði Jesús 
í augliti sinna lærisveina hver eð eigi 
eru skrifuð í þessari bók. 


31 En þetta er því skrifað að þér 
trúið það Jesús sé Kristur, Guðs 
sonur, og að þér fyrir þá trú hefðuð 
líf í hans nafni. 

21 


1 Eftir það opinberaði sig Jesús við 
sjóinn Tiberiadis. En hann 
opinberaði sig so: 

2 Þar voru til samans Símon Petrus 
og Tómas sá er kallaðist tvíburi og 
Natanael sá er var af Kana úr 


Galileahéraði og synir Zebedei og 
enn aðrir tveir af hans lærisveinum. 


3 Símon Petrus segir til þeirra: „Eg 
vil fara að fiska.“ Þeir sögðu honum: 
„Vér viljum og koma með þér.“ Þeir 
gengu út og stigu strax á skip og á 
þeirr nótt fengu þeir ekkert. 

4 En að morni komnum þá stóð 
Jesús í sjávarfjörunni. Lærisveinarnir 
vissu eigi að það var Jesús. 

5 Þá sagði Jesús til þeirra: „Börn, 
hafi þér ekki til matar“ Þeir svöruðu 
honum: „Nei.“ 


6 En hann sagði til þeirra: „Kastið út 
netinu til hægri handar við skipið og 
þá munu þér nokkuð finna.“ Þá 
köstuðu þeir út og gátu ei dregið 
fyrir fjölda sakir fiskanna. 


7 Þá sagði sá lærisveinn til Péturs 
sem Jesús elskaði: „Þetta er 
Drottinn.“ En þá Símon Petrus 
heyrði það að herrann væri það vafði 
hann um sig möttlinum það hann var 
nakinn og varpaði sér út á sjáinn. 

ð En aðrir lærisveinarnir komu á 
skipi það þeir voru ei langt frá landi, 
so sem nær tvö hundruð álna, og 
drógu netið með fiskunum. 

9 Og er þeir stigu á land sáu þeir 
eldsglæður og fisk yfirlagðan og 
brauð. 

10 Jesús segir til þeirra: „Færið 
hingað af þeim fiskunum þér fenguð 
nú.“ 

11 Símon Petrus stóð upp og dró 
netið að landi fullt af stórum fiskum, 


hundrað þremur og fimmtíu. Og þótt 
það væri so margir þá rifnaði þó eigi 
netið. 

12 Jesús segir til þeirra: „Komi þér 
og snæðið.“ En enginn lærisveinanna 
þorði að spyrja hann að: „Hver 
ertu?“ því að þeir vissu að það var 
Drottinn. 


13 Þá kom Jesús og tók brauðið, gaf 
þeim það og líka einnin fiskinn. 


14 Og þetta er nú hið þriðja sinn er 
Jesús opinberaði sig sínum 
lærisveinum eftir það hann var 
upprisinn af dauða. 


15 Þá þeir höfðu nú snætt segir Jesús 
til Símonar Péturs: „Símon Jónasson, 
elskar þú mig meir en þessir?“ Hann 
sagði honum: „Já herra, þú veist að 


eg elska þig.“ Hann sagði þá til hans: 
„Fóðra þú lömb mín.“ 

16 Enn segir hann aftur í öðru sinni 
til hans: „Simon Jónasson, elskar þú 
mig?“ Hann segir honum: „Já herra, 
þú veist eg elska þig.“ Hann segir þá 
til hans: „Fóðra þú sauði mína.“ 

17 Hann segir enn aftur í þriðja sinn 
til hans: „Simon Jónasson, elskar þú 
mig?“ Þá hryggðist Pétur við þvi 
hann sagði þrisvar: „Elskar þú mig?“ 
og sagði til hans: „Herra, þú veist 
alla hluti. Þú veist að eg elska þig.“ 
Jesús segir til hans: „Fóðra þú þá 
sauði mína. 

18 Sannlega, sannlega segi eg þér: 
Þá þú vart yngri gyrtir þú sjálfur þig 
og gekkst þangað þú vildir en þá þú 


eldist muntu þínar hendur útbreiða 
og annar mun þá gyrða þig og 
þangað leiða sem þú vilt eigi.“ 

19 En þetta sagði hann teiknandi 
með hverjum dauða að hann skyldi 
Guð dýrka.Og þá hann hafði þetta 
sagt segir hann til hans: „Fylg þú 
mér eftir.“ 


20 Pétur sneri sér við og leit þann 
lærisvein eftirfylgjanda sem Jesús 
elskaði, sá er og um kveldmáltíðina 
hafði á hans brjósti legið og sagt: 
„Herra, hver er sá þig svíkur?“ 

21 Þá Pétur leit nú þennan segir hann 
til Jesú: „Herra, hvað skal þessi 
gjöra?“ 

22 Jesús segir til hans: „Ef eg vil að 
hann blífi(bíði) til þess að eg kem 


hvað kemur það við þig? Fylg þú 
mér eftir.“ 

23 Þá gekk sú orðræða á meðal 
bræðranna: „Þessi lærisveinn deyr 
eigi.“ Jesús sagði eigi til hans: 
„Hann deyr eig1“ heldur: „Ef eg vil 
að hann blífi til þess að eg kem, hvað 
kemur það við þig?“ 

24 Þessi er sá lærisveinn er um þetta 
ber vitni og þetta skrifaði. Og vér 
vitum að hans vitnisburður er sannur. 


25 Þar eru og margir aðrir hlutir sem 
Jesús gjörði hverjir ef þeir skyldu 
allir skrifast hver eftir öðrum þá held 
eg að heimurinn mundi eigi yfirgrípa 
þær bækur sem skrifast mættu. 
AMEN 


Hér endar S. Johannis evangelium 


Annar partur S. Lucas guðsspjalla 


sem er út af postulanna gjörningum 


1 

1 Hinn fyrra bókmála gjörði eg að 
sönnu um allt það, þú Theophile, 
sem Jesús hóf upp að gjöra og læra 


2 allt til þess dags er han varð 
uppnuminn eftir því hann hafði fyrir 
heilagan anda kunngjört postulunum, 
hverja hann hafði útvalið, 

3 þeim er hann tjáði og sjálfan sig 
lifanda eftir písl sína í margháttuðum 
auðsýningum og lét þá sjá sig um 
fjörutigu daga, talandi fyrir þeim af 
Guðs ríki. 


4 Og sem hann hafði þá samansafnað 
bauð hann þeim að þeir færi eigi út 
af Jerúsalem heldur að þeir skyldu 
eftirbíða fyrirheiti föðurins „sem 
þér“, sagði hann, „hafið af mér heyrt. 


5 Því að sannlega skirði Jóhannes 
með vatni en þér skuluð með 
heilögum anda skírðir verða eigi 
langt eftir þessa daga.“ 


6 En þeir sem þar voru til samans 
komnir spurðu hann að og sögðu: 
„Herra, viltu nú á þessum tima 
upprétta Ísraelsríki?“ 


7 En hann sagði til þeirra: „Það er 
e1g1 yðart að vita stundir eður punkta 
tímanna hverja faðirinn setti í sjálfs 
síns valdi 


8 heldur munu þér öðlast kraft 
heilags anda þess er yfir yður mun 
koma. Og þér skuluð mínir vottar 
vera til Jerúsalem og í öllu Judea og 
Samaria og allt tilins yðsta 
jarðarenda. 


9 Og er hann hafði þetta sagt var 
hann þeim ásjáðöndum uppnuminn og 
skyið tók hann upp í burt frá þeirra 
augum. 


10 Og er þeir horfðu upp eftir honum 
til himins uppfaranda, sjá, að tveir 
menn stóðu hjá þeim í hvítum 
klæðum hverjir og sögðu: „Þér menn 
út af Galilea, til hvers standi þér og 
horfið upp í himininn? Þessi Jesús 
sem uppnuminn er til himins mun 


koma líka so sem þér sáuð hann til 
himins upp fara.“ 


12 Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem 
af fjallinu því sem kallaðist 
Viðsmjörviðarfjall (Olivet, 
Olíufjallið) „ hvert eð í burt frá 
Jerúsalem er nær þvottdagsgöngu 
(Hvildardags göngu). 

13 Og er þeir komu inn gengu þeir 
upp í þann sal hvar eð vanir voru að 
vera Petrus og Jacobus, Jóhannes, 
Andreas, Philippus, Tómas, 
Barthalameus og Matteus, Jacobus 
Alphei, Símon Zelotes og Júdas 
Jacobus bróðir. 


14 Þessir voru allir með einum huga 
stöðugir í bæn og ákalli með 


kvinnunum og með Maríu móðir 
Jesú og hans bræðrum. 

15 Og á þeim dögum stóð upp Pétur 
á milli lærisveinanna og sagði (en 
flokkur þeirra manna er þar voru til 


samans komnir var nærri tuttugu og 
hundrað): 


16,,„Þér menn og bræður, þeirri 
Ritningu byrjaði upp að fyllast 
hverja eð heilagur andi áður fyrri 
sagði fyrir munn Davíðs út af Júdas, 
hver eð var þeirra leiðtogar 
(leiðtogi) er Jesús höndluðu: 
(handtóku) 


17 Sá er og talinn var meður oss og 
honum hlotnaðist hlutdeild þessa 
vors embættis. 


18 Hann hefir að sönnu útvegað 
akurinn fyrir ranglætisins verðaura 
og hengdi sig sjálfan uppi og er í 
miðju sundur í tvo hluti brostinn og 
hans innyfli eru og öll úthlaupin 

19 og það er öllum kunnigt vorðið 
þeim er í Jerúsalem byggja so að 
sami akur er kallaður á þeirra tungu 
Hakeldama, það er Blóðakur. 


20 Því að so er skrifað í 
Sálmabókinni: Hans setur skal í eyði 
verða og eigi sé sá nokkur og þar 
inni byggir og hans biskupsdóm 
meðtaki annar. 

21 Fyrir því hæfir það að af þeim 
mönnum sem alla tíma hafa í bland 
oss verið frá því er Drottinn Jesús 
tók að ganga út og Inn vor á milli, 


22 uppbyrjandi í frá skirn Johannis 
allt til þess dags er hann var 
uppnuminn í frá oss, að einn af þeim 
verði vottur hans upprisu meður 
Oss.“ 


23 Og þeir settu til tvo, Jósef þann er 
hét Barsabas, að viðurnefni Just, og 
Matthiam, 


24 báðu og sögðu: „Þú Drottinn sem 
veist allra manna hjörtu, sýn hvern 
þú útvelur af þessum tveimur 

25 so að einn meðtaki það 
þjónusturúm og postulegt embætti í 
frá hverju Júdas er affallinn það hann 
burt færi í sinn stað.“ 

26 Og þeir lögðu hluti yfir þá. 
Hluturinn féll yfir Matthiam og hann 


var reiknaður í tölu þeirra ellefu 
postula. 


2 


1 Og þá er fullkomnuðust 
hvítasunnudagar voru þeir allir með 
einum huga í þeim sama stað. 


2 Og þar varð skyndilega þytur af 
himni líka sem mikils tilkomandi 
vindar og fylldi upp allt húsið þar 
þeir sátu í. 

3 Og á þeim sáust sundurgreinilegar 
tungur so sem að væri þær glóandi. 
Hann setti sig yfir sérhvern þeirra. 


4 Og þeir urðu allir fullir af 
heilögum anda og tóku að mæla 
ymislegar tungur eftir því sem 
heilagur andi gaf þeim til út að tala. 


5 En þar voru Gyðingar byggjandi til 
Jerúsalem, guðlegir menn út af allra 
handa þjóð 


6 þeirri sem undir himninum er. Og 
er þessi rödd skeði kom 
mannfjöldinn til samans og varð 
óttasleginn því að hver og einn 
heyrði þá tala sína tungu 

7 so það að allir tóku að óttast og 
undrast og sögðu: „Sjá, eru þessir 
eigi allir sem þar tala út af Galilea? 
ð Hvernin heyrum vér þá hver einn 
sitt tungumál þar eð vér erum 
innifæddir“ 

9 Parthi og Medi og Elamite og þeir 
sem byggja í Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, Ponto og Asia, 


10 Phrygia og Pamphilia, á 
Egyptalandi og í álfum Lybie, 
hverjar eru nærri Cirenia, og 
útlenskir af Roma, Gyðingar 


11 og þeir sem Júðar höfðu gjörst, 
Kretar og Arabíar og vér heyrum þá 
tala vorum tungum Guðs stórmerki!“ 


12 En allir urðu óttaslegnir og 
undruðust það, segandi sín á millum: 
„Hvað mun þetta vilja verða?“ 


13 En aðrir dáruðu þá (gerðu lítið úr 
þeim) og sögðu að þeir færi fullir af 
nýju víni. 

14 Þá stóð upp Pétur meður þeim 
ellefu, hóf upp sína raust og talaði til 
þeirra: „Þér Gyðignar, góðir menn, 
og þér allir sem búið til Jerúsalem: 


Það sé yður kunnigt og látið yður 
min orð í eyrum loða 

15 því að þessir eru eigi drukknir 
sem þér meintuð á meðan það er ei 
meir en þriðja stund dags 


16 heldur er þetta það hvað sagt var 
áður fyrir spámanninn Jóhel: 


17 Það skal ske á siðöstu dögum, 
segir Drottinn, að eg skal úthella af 
minum anda yfir allt hold. Og synir 
yðrir og dætur yðrar skulu fyrirspá 
og ungmenni yðar skulu sjónir sjá og 
yðrir Öldungar skulu drauma dreyma. 
18 og eg skal að vísu úthella af 
mínum anda á þeim dögum yfir mina 
þræla og minar ambáttir og þeir 
skulu fyrirspá. 


19 Og eg skal gefa stórmerki á 
himnum uppi og teikn á jörðu niðri, 
blóð og eld og reyksvælu. 

20 Sólin skal snúast í myrkur en 
tunglið í blóð áður en sá hinn mikli 
og alkunni dagur Drottins kemur. 


21 Og það skal og ske að hver hann 
ákallar nafn Drottins sá skal hólpinn 
verða. 


22 Þér Ísraelsmenn, heyrið þessi orð: 
Jesús af Naðsaret, einn mann af Guði 
við yður auglystan með 
kraftaverkum, stórmerkjum og 
táknum þau er Guð gjörði fyrir hann 
á meðal yðar, so sem þér sjálfir vel 
vitið 

23, þann sama (eftir það hann var af 
tilsettu ráði og Guðs fyrirhugsan 


ofurseldur) hafi þér tekið hann fyrir 
hendur ranglátra og krosstest hann 
og líflátið. 

24 Þennan hefur Guð uppreistan að 
uppleystum dauðans hörmum fyrir 
því að það var ómögulegt að hann 
skyldi af honum haldinn verða. 


25 Því að Davíð segir so af honum: 
Eg hefi alla tíma Drottin fyrir minni 
augsyn settan því hann er mér til 
hægri handar so að eg skelfunst eigi. 
26 Fyrir það er mitt hjarta glaðvært 
og tunga min gleðst af því mitt hold 
mun hvílast í voninni. 

27 Því að þú munt eigi forláta mína 
önd í helviti og eigi leyfir þú það að 
þinn heilagi skuli rotnan sjá. 


268 Kunna gjörðir þú mér lífsins 
vegu, þú munt mig meður gleði fylla 
fyrir þínu augliti. 

29 Þér menn, góðir bræður, leyfið 
mér með frelsi til yðar að tala af 
forföðurnum Davíð. Hann er 
framliðinn og greftraður og hans 
gröf er hér hjá oss allt til þessa dags. 


30 Af því að hann var nú spámaður 
og vissi það að Guð hafði honum 
með eiði fyrirheitið það frjóvgun 
hans lenda skyldi á hans stóli sitja 
31 hefur hann það áður fyrirséð og 
talað af Krists upprisu, að hans sála 
sé eigi í helviti forlátin og eigi hafi 
hann rotnan séð. 

32 Þennan Jesús uppvakti Guð hvers 
vottar vér erum allir. 


33Nú hann er fyrir Guðs hægri hönd 
upphafinn. Og að meðteknu heilags 
anda fyrirheiti af föðurnum úthellti 
hann þessu það þér sjáið og heyrið. 
34 Því að Davíð er eigi uppstiginn til 
himna en hann segir: Drottinn sagði 
Drottni mínum: Sit þú til minnar 
hægri handar 


35 þar til eg set óvini þína til skarar 
þinna fóta. 


36 Því vitið það nú fyrir sann, allt 
Ísraels hús, að Guð gjörði þennan 
Jesús hvern þér krossfestuð að einum 
Drottni og Kristi.“ 


37 En er þeir höfðu þetta heyrt 
samstungust þeir í hjartanu og sögðu 
til Péturs og til annarra postulanna: 


„Þér menn og góðir bræður, hvað 
skulu vér gjöra?“ 

38 Pétur sagði til þeirra: „Gjörið 
yfirbót (1ðrun) og hver yðar einn láti 
skira sig í nafni Jesú Kristi til 
fyrirgefningar yðar synda. Þá munu 
þér meðtaka heilags anda gjöf. 


39 Því að yðvart og yðara barna er 
fyrirheitið og allra þeirra sem í 
fjarska eru hverja helst eð Guð 
Drottinn vor hér til kallar.“ 


40 Og með mörgum öðrum orðum 
vitnaði hann fyrir þeim, áminnti þá 
og sagði: „Látið frelsa yður í frá 
þessari vondri kynslóð. 

41 Og þeir sem fúsir meðtóku hans 
orð voru skirðir. Og þar urðu á þeim 


degi viðauknir nær þrím þúsundum 
sálna. 

42 þeir blifu og allir stöðugir í 
postulanna kenningu og í samnneyti 


og brauðsins brotningu og í 
bænahaldi. 


43 Og allra sálir urðu óttaslegnar. 
Og þar gjörðust mörg teikn og 
stórmerki fyrir postulana. 


44 En allir þeir sem trúaðir voru 
orðnir voru til samans og höfðu alla 
hluti sameiginlega. 

45 Eignir sínar og fastagóss (vörur) 
seldu þeir og sundurskiptu því meðal 
allra eftir því sem hverjum var þörf 
á. 


46 Og jafnan voru þeir daglega með 
einum huga hver hjá öðrum í 
musterinu og brutu brauðið í ymsum 
húsum, tóku fæðslu 


4 og lofuðu Guð með gleði og 
einföldu hjarta og höfðu náð hjá öllu 
fólki. En Drottinn lagði daglega til 
söfnuðsins þá sem hjálpast áttu. 


3 


1 En þeir Pétur og Jóhannes gengu 
til samans upp til musterisins um 
níundu stund sem vanalegt var að 
biðjast fyrir. 

2 Og þar var þess konar maður sem 
haltur hafði verið frá sinnar móður 
kviði. Sá lét bera sig og þeir settu 
hann daglega fyrir musterisins dyr, 
þær eð kölluðust Inar fögru, so að 


hann bæði ölmusu af þeim er inn í 
musterið gengu. 


3 Þá hann sá það Pétur og Jóhannes 
vildu inn ganga í musterið bað hann 
að honum gæfist ölmusa. 


4 En Pétur horfði á hann með 
Johanne og sagði: „Hort þú á okkur.“ 


5 En hann horfði á þá, vonandi að 
hann mundi fá nokkuð af þeim. 


6 En Pétur sagði: „Silfur og gull hefi 
eg eigi en það eg hefi það gef eg þér: 
Í nafni Jesú Krists af Nasaret statt 
upp og gakk!“ 

7 og tók í hans hægri hönd og reisti 
hann upp. Og jafnsnart styrktust hans 
leggir og 1ljar 


ð og hann spratt upp, gat gengið og 
staðið og gekk inn með þeim í 
musterið, stökk upp og gekk, lofandi 
Guð. 


9 Og allt fólk sá hann ganga og lofa 
Guð. 


10 Þeir þekktu hann og það hann 
væri sá sem fyrir ölmusu hafði setið 
fyrir Fögrudyrum musterisins. Og 
þeir fylltust af undran og hræðslu 
yfir því er honum hafði gjörst. 


11 En sem þessi hinn halti 
heilbrigður var orðinn hélt sig að 
Pétri og Johanne hljóp allt fólkið til 
þeirra í það forbyrgi (súlnagöng) sem 
heitir Salomonis, undrandi þetta. 

12 En er Pétur sá það andsvaraði 
hann fólkinu: „Þér Ísraelsmenn, hvað 


undrar yður þetta eða hvar fyrir 
sproksetji þér okkur (starið þið á 
okkur) so sem hefðu við gjört 
þennan ganganda fyrir vorn eigin 
kraft og verðskuldan? 


13 Guð Abrahams, Guð Ísaaks, Guð 
Jakobs, Guð feðra vorra hefur 
vegsamað sinn son Jesús hvern þér 
að sönnu ofurselduð og neituðuð 
fyrir augliti Pilati þá hann dæmdi þó 
að hann skyldi laus látast 

14 en þér afneituðuð Hinum heilaga 
og réttláta og beiddust að sá 
manndrápamaður skyldi yður gefast. 
15 Að vísu lífsins gjafara aflifuðu 
þér hverfn (hvern) eð Guð uppvakti 
af dauða hvers vottar að vér erum. 


16 Og fyrir þá trú sem á hans nafn er 
hefur hann þennan sem þér sjáið og 
þekkið styrkt í sínu nafni og sú trúa 
sem er fyrir hann hefur þessum gefið 
heilbrigði í allra yðar augsyn. 

17 Nú veit eg, góðir bræður, að þér 
hafið gjört það af óvisku so sem að 
yðrir höfðingjar. 

18 En sá Guð sem fyrir munn allra 
sinna spámanna hefur áður 
kunngjöra látið hvernin Kristur átti 
að líða, hann fullkomnaði það so. 

19 Fyrir því gjörið yfirbót (iðrun) og 
snúist so að afmáist syndir yðrar so 
an endurlífgunartími komi af herrans 
augsyn 


20 nær hann sendir þann sem yður 
verður nú fyrirfram boðaður, Jesús 
Kristur, 


21 hverjum að sönnu byrjar 
himinninn til sín að taka allt til þeirra 
stunda þá allir hlutir skulu 
endurskikkaðir verða, hverja hluti 
Guð hefur áður talað fyrir munn 
sinna heilagra spámanna í frá 
veraldar upphafi. 


22 Því að Moyses hefir sagt til 
feðranna: Spámann mun Guð 
Drottinn yðar uppvekja yður út af 
bræðrum yðar mér líkan. Hann skulu 
þér heyra og öllu því er hann mun 
segja til yðar. 

23 Og það mun ske að hver sú 
önd(sál) sem eigi heyrir þeim sama 


spámanni skal útskúfuð verða frá 
fólkinu. Og allir spámenn í frá 
Samúel og þar eftir sem talað hafa 
þeir hafa af þessum dögum 
kunngjört. 


24 Þér eruð spámannanna og 
sáttmálans börn hvern eð Guð gjörði 
við feður yðra þá er hann sagði so til 
Abrahams:Í þínu sæði skulu blessast 
allar þjóðir jarðar. 


25 Yður þá hefur Guð uppvaktan 
sinn son Jesús og hefir hann til yðar 
sent yður að blessa svo að hver yðar 
einn snerist í frá sinni illsku.“ 


4 
1 En sem þeir töluðu til fólksins 


komu til þeirra prestar og yfirboðarar 
musterisins og Saducei. 


2 Þeim mislíkaði það að þeir skyldu 
læra fólkið og það þeir boðuðu í 
nafni Jesú upprisu af dauða, 


3 lögðu hendur á þá og settu þá í 
varðhald til næsta morguns því að 
kveld var komið. 


4 En margir af þeim er orðið heyrðu 
gjörðust trúaðir og tala þeirra manna 
varð nær fimm þúsundum. 


5 En að morni komnum 
samansöfnuðust höfðingjar þeirra og 
öldungar og skriftlærðir í Jerúsalem 


6 og Hannas kennimannahöfðingi og 
Kaifas, Jóhannes og Alexander og so 
margir sem þeir voru út af 
kennimannakyninu skikkuðu þá mitt 
fram fyrir sig 


7 og spurðu þá að: „Af hverjum 
krafti eða í hvers nafni gjörðuð þér 
þetta?“ 


ð Pétur, fullur af heilögum anda, 
sagði til þeirra: „Heyri þér 
höfðingjar lýðsins og öldungar í 
Ísrael: 

9 Þótt vér rannsökust í dag um það er 
vér gjörðum vel til þessum sjúka 
manni og af hverju skjali hann var 
heilbrigður gjör 

10 þá sé yður það og öllu Ísraelsfólki 
kunnigt það þessi stendur (í nafni 
Jesú Krists af Naðsaret þann þér 
krossfestuð, hvern er Guð uppvakti 
af dauða) hér fyrir yður heilbrigður. 


11 Hann er og sá steinn sem 
útskúfaður er af yður uppbyggjurum, 


hver eð gjörður er að höfði 
hyrningar. 

12 Og eigi er í nokkrum öðrum 
heilsugjöf því að þar er ekkert annað 
nafn gefið himninum undir á meðal 
manna í hverju oss byrjar 
sáluhólpnum að verða.“ 


13 En sem þeir sáu stöðugleik Péturs 
Og Johannis undraði þá því þeir 
vissu fyrir sann það þeir voru ólærðir 
og leikmenn og þekktu þá það þeir 
höfðu verið með Jesú. 

14 En þeir sáu manninn þann sem 
heill var orðinn standa hjá þeim og 
kunnu þar ekki í mót að segja. 

15 Þá skipuðu þeir þeim út í burt frá 
ráðinu og tóku þá að ráðgast um sín 
á milli 


16 og sögðu: „Hvað skulu vér gjöra 
þessum mönnum“? Því að það teikn 
sem af þeim er gjört er kunnigt 
öllum þeim sem í Jerúsalem byggja 
og vær getum því ei neitað. 


17 En so að það skuli eigi víðara 
útspyrjast meðal fólksins þá ógnum 
þeim alvarlega að þeir segi eig1 
neinum manni héðan í frá af þessu 
nafni.“ 


18 Og þeir létu kalla á þá og buðu 
þeim að þeir töluðu ei með nokkru 
móti né kenndu í nafni Jesú. 


19 En Pétur og Jóhannes svöruðu og 
sögðu til þeirra: „Dæmi þér sjálfir 
hvort það er rétt í Guðs augliti að vér 
skulum framar hlýða yður en Guði. 


20 Því að það megum vær eigi að vér 
skulum eigi tala það hvað vér höfum 
heyrt og séð.“ (Því að við getum 
ekki annað en sagt frá því sem við 
höfum heyrt og séð) 

21 En þeir ógnuðu þeim og létu þá 
lausa og fundu eigi hvernin þeir gæti 
þá pínt fyrir fólksins sakir af því að 
allir lofuðu Guð yfir því sem til hafði 
borið. 


22 Því að sá maður var meir en 
fjörutígir ára gamall á hverjum eð 
skeð var þetta heilsuteikn. (Því að 
hann var fertugur sá sem hafði 
læknast vegna þessa kraftaverks) 


23 Og sem þessir voru lausir látnir 
komu þeir til sinna, kunngjörðu þeim 


hvað helst að prestahöfðingjar og 
öldungarnir höfðu til þeirra sagt. 

24 Þá þeir heyrðu það hófu þeir upp 
með einum huga sína rödd til Guðs 
og sögðu: „Þú Drottinn sem ert sá 
Guð er gjörðir himin og jörð, sjóinn 
og alla hluti hverjir í þeim eru, sá þú 
sagðir fyrir munn þíns þjóns Davíðs: 
25 Fyrir því (hvers vegna) æddu so 
hinir heiðnu og fólkið ásetti það 
hvað hégómlegt var“ 


26 Konungar jarðarinnar héldu til 
sama og höfðingjar samansöfnuðust í 
eitt í gegn Drottni og í gegn hans 
Kristi. 

21 Því sennilega komu þeir til 
samans í þessari borg í gegn þínum 
heilaga syni Jesú Kristi þann þú 


smurt hafðir (Kristur þyðir sá 
smurði), Heródes og pontverskur 
Pílatus samt öðrum heiðingjum og 
Ísraelsfólki 


28 að gjöra hvað þín hönd og þitt ráð 
hafði áður fyrri hugsað hvað ske 
skyldi. 

29 Og nú, Drottinn, lít þú á þeirra 
heitingar og gef þínum þjónum með 
allri alúð að tala þitt orð 

30 og rétt út þína hönd so að þar ske 
teikn, heilsur manna og stórmerki 
fyrir nafn þíns heilags sonar Jesú.“ 


31 Og sem þeir höfðu beðið fyrir 
hrærðist sá staður í hverjum þeir 
voru til samans safnaðir og þeir urðu 
allir fullir af heilögum anda og 
töluðu Guðs orð með allri alúð. 


32 En mannmergð þeirri er trúði var 
eitt hjarta og ein önd (sál). Og eigi 
sagði nokkur þeirra að það væri sitt 
er hann átti heldur voru þeim allir 
hlutir sameiginlegir. 


33 Og af miklum krafti gáfu 
postularnir vitnisburð af upprisu 
Drottins Guðs vors Jesú Kristi og 
mikil náð var þeim öllum. 


34 Þar var og enginn þurfandi því að 
so margir sem þeir voru er akra eður 
hús áttu þeir seldu það og fluttu 
verðkaup þeirra peninga sem þeir 
höfðu selt 

35 og lögðu fram fyrir fætur 


postulanna og sérhverjum skiptist 
eftir því hann hafði þörf til. 


36 En Jóses sá er auknefndur var af 
postölunum Barnabas (hvað er þýðist 
Huggunarsonur), Leviti að ætt út af 
Ciprien, 

37 hann hafði akur og seldi hann, bar 
verðið og lagði fyrir fætur 
postulanna. 


5 


1 En þess konar maður sem ÁAnaniías 
var að nafni meður húsfreyju sinni 
Safíra seldi eignir sínar 

2 og duldi af verðinu að vitund 
sinnar húsfreyju en færði suman hlut 
og lagði til fóta postulanna. 

3 Þá sagði Pétur: „Anania, því 
uppfylldi andskotinn hjarta þitt so að 


þú lygir að heilögum anda og duldir 
sumu af verðaurum akursins? 


4 Var hann eigi þinn að öllu? Og þá 
hann var seldur var hann í þínu valdi. 
Fyrir því settir þú slíkan hlut þér í 
hjarta? eigi hefur þú logið að 
mönnum heldur að Guði.“ 

5 En þá Ananiías heyrði þessi orð datt 
hann niður og gaf upp öndina. Og 
hræðsla mikil kom yfir alla þá sem 
það heyrðu. 


6 En ungmennin stóðu upp og tóku 
hann í burt, báru hann út og grófu 
hann. 


7 Og það skeði innan skamms, nærri 
þrim stundum, að hans húsfreyja 
kom þar inn og vissi eigi hvað þar 
hafði gjörst. 


ð En Pétur segir til hennar: „Seg þú 
mér, kona, hvort þið selduð akurinn 
svo dýrt?“ Hún sagði: „Já, so dyrt.“ 
9 Þá sagði Pétur til hennar: „Fyrir 
því eru þið samþykk orðin að freista 
anda Drottins? Sjáðu, fætur þeirra 
sem jörðuðu mann þinn eru fyrir 
dyrum úti og þeir munu þig út bera.“ 
10 Og jafnsnart datt hún niður fyrir 
fætur honum og gaf upp öndina. En 
ungmennin komu inn og fundu hana 
dauða, báru út og grófu hana hjá 
manni sínum. 


11 Og miklum ótta sló yfir allan 
söfnuðinn og yfir þá er það heyrðu. 
12 En mörg tákn og stórmerki 


gjörðust með lyðnum fyrir 
postulanna hendur. Og allir vor þeir 


ásamt með einum huga í forbyrgi 
Salomonis. 


13 Og öngvir aðrir dirfðust meir að 
samlaga sig þeim heldur miklaði þá 
lyðurinn. 

14 Þar tók og enn meir að aukast 
fjöldi þeirra karla og kvenna sem á 
Drottin trúðu 


15 so að þeir báru út vanfæra menn á 
strætin og lögðu þá á sængur eður 
börur so þá að Pétur kæmi að hans 
skuggi skyggði yfir nokkra af þeim. 


16 Þar komu og margir til samans út 
af þeim borgum sem í nánd voru við 
Jerúsalem og færðu með sér sjúka 
menn og þá sem af óhreinum öndum 
kvaldir voru hverjir eð allir urðu 
heilbrigðir. 


17 Þá stóð upp 
kennimannahöfðinginn og þeir allir 
sem með honum voru (hverjir eð eru 
villuflokkur Saduceo) og uppfylltust 
af vandlæti 


18 og lögðu hendur á postulana og 
settu þá inn í almennilegt (almennt) 
varðhald. 


19 En engill Drottins kom um nótt 
og lauk upp dyr myrkvastofunnar, 
leiddi þá út og sagði: 

20 „Farið, stigið upp og talið til 
fólksins í musterinu öll þessi lífsins 
orð.“ 

21 Þá þeir höfðu það heyrt gengu 
þeir inn í dögun í musterið og tóku 
að kenna. En eð 
kennimannahöfðinginn kom til og 


þeir eð með honum voru, kölluðu 
þeir saman ráðið og alla öldunga 
Ísraelssona og sendu til 
myrkvastofunnar þá að sækja. 


22 En þá þénararnir komu þar og 
fundu þá eigi í myrkvastofunni hurfu 
þeir aftur og kunngjörðu þeim það 
23 og sögðu: „Myrkvastofuna fundu 
vær að sönnu lukta með allri athygli 
og varðmennina standandi þar 
framan fyrir dyrum en þá vér lukum 
upp fundu vér öngvan þar inni.“ 


24 En er kennimaðurinn og 
yfirstjórnari musterisins og aðrir 
fleiri kennimannahöfðingjar heyrðu 
þessi orð tóku þeir að verða 
efablandnir um þá hvað af þeim 
mundi hafa mátt verða. 


25 Þá kom þar nokkur maður. Sá 
undirvísaði (sagði) þeim: „Sjáið, þeir 
menn sem þér settuð í myrkvastofu 
eru í musterinu, standa og kenna þar 
fólkinu.“ 


26 Þá fór yfirboðarinn burt með 
þénurunum og sóttu þá fyrir utan 
ofurvald (án átaka) því að þeir 
óttuðust fólkið að þeir mundi með 
grjóti grýttir verða. 

271 Og sem þeir sóttu þá skikkuðu 
þeir þá fyrir ráðið. 
Kennimannahöfðinginn spurði þá að 
268 og sagði: „Höfu vær eigi af allri 
alvöru boðið yður að þér skylduð 
eigi læra (kenna) í þessu nafni? Og 
sjáið, þér hafið uppfyllt Jerúsalem 


meður yðra kenning og þér viljið so 
leiða yfir oss þessa manns blóð.“ 

29 En Pétur svaraði og postularnir og 
sögðu: „Framar ber að hlýða Guði en 
mönnum. 


30 Guð feðra vorra uppvakti Jesú 
hvern þér lífi sviptuð og upphengduð 
á tréð. 

31 Þennan hefur Guð með sinni 
hægri hendi upphafið til eins 
höfðingja og lausnara að veita Ísrael 
lðran og syndanna fyrirgefning. 

32 Og vér erum hans vottar til 
þessara orða og heilagur andi hvern 


eð Guð gaf öllum þeim er honum 
hlýða.“ 


33 En þá þeir heyrðu það skárust 
þeir innan og hugsuðu sér að lífláta 
þá. 

34 Þá stóð upp nokkur af Phariseis af 
ráðinu, Gamalíel að nafni, einn 
lögvitringur, mikilsvirtur af öllu 
fólki, og bauð að postularnir skyldu 
víkja út um stundarsakir 

35 og sagði til þeirra: „Þér 
Ísraelsmenn, takið yður í vakt 
(ihugið vandlega) hvað þér skuluð 
gjöra við þessa menn. 


36 Fyrir þessa daga reis upp 
Theudas, segandi sig nokkurn vera, 
hverjum að samsinnti tal manna nær 
fjórum hundruðum, hver að í hel er 
sleginn og allir þeir sem honum 


trúðu eru í sundurdreifðir og að 
öngvu gjörðir. 

37 Eftir hann stóð upp Júdas af 
Galilea á sköttunardögum og 
umsneri miklu fólki eftir sér. Og 
hann fyrirfórst og allir so margir sem 
honum samsinntu eru í 
sundurtvístraðir. 

38 Og nú segi eg yður: Víkið frá 
þessum mönnum og látið þá kyrra. 
Því að ef þetta ráð eður verk er af 
mönnum til þá forgengur það (líður 
það hjá). 

39 En ef það er af Guði þá megi þér 
ei því kefja (stöðva) so að ei synust 
þér berjast Guði í móti.“ 

40 Þá samsinntu þeir honum og 
kölluðu á postulana, stryktu þá og 


buðu þeim að þeir töluðu með öngu 
móti í nafni Jesú og létu þá fara. 

41 En þeir gengu að sönnu glaðir í 
burtu frá ráðsins ásján það þeir höfðu 
þess verðugir verið að líða háðung 
fyrir Jesú nafns sakir. 


42 Og hvern dag í musterinu og í 
öðrum fleiri húsum gáfu þeir ei upp 
að kenna og að prédika evangelium 
(fagnaðarerindið) út af Jesú Kristi. 


6 


1 Á þeim dögum sem að vóx tala 
lærisveinanna gjörðist mögl meður 
þeim grískum í gegn hinum 
ebreskum af því að ekkjur þeirra 
fyrirlitust í daglegri þjónustu. 


2 Þeir tólf kölluðu þá til samans 
fjöldann lærisveinanna og sögðu: 
„Það er eigi hæfilegt að vér forlátum 
Guðs orð og þjónum fyrir borðum. 

3 Fyrir því, góðir bræður, skyggnist 
um yðar í milli eftir þeim sjö 
mönnum sem gott mannorð hafa og 
fullir eru með visku og helgan anda 
hverja vér megum skikka yfir þessa 
nauðsyn. 


4 En vér viljum í bæninni og orðsins 
þjónustu staðnæmast.“ 


5 Og þessi orð þóknöðust öllum 
múganum og útvöldu Stephanum, 
einn mann fullan trúar og heilags 
anda, Philippum og Prochoron, 
Nicanor og Tímon, Parmenan og 


Nicolaum sem Gyðingur hafði gjörst 
út af Antiochia. 


6 Þessa skikkuðu þeir fram fyrir 
postulanna augsýn, báðust fyrir og 
lögðu hendur yfir þá. 


7 Og Guðs orð tók að vaxa og 
lærisveinanna tala margfaldaðist 
nærsta til Jerúsalem. Þar gjörðist 
mikill kennimannahópur trúnni 
hlyðugur. 

ð En Stephanus, fullur af náð og 
styrkleika, tók að gjöra stórmerki og 
tákn mikil meðal fólksins. 


9 Þá stóðu upp nokkrir af þeirri 
samkundu sem kallaðist 
Libertinorum, Cyrenorum og 
Alexandrinorum og þeirra sem voru 


úr Cilici1a og Asia, þreytandi 
spurningar við Stephanum. 

10 Og þeir gátu eigi mótstaðið þeirri 
speki né þeim anda af hverjum hann 
talaði. 


11 Þá sendu þeir út menn sem segja 
skyldu sig hafa heyrt hann mæla 
háðungarorð á móti Guði og Moysen 


12 og æstu so upp lyðinn og 
öldungana og hina skriftlærðu, hlupu 
að og gripu hann, burtleiddu fyrir 
ráðlð 

13 og settu til ljúgvotta sem segja 
skyldu: „Þessi maður lætur eigi af að 
tala háðyrði í gegn þessum heilaga 
stað og lögmálinu. 


14 Því að vér heyrðum hann segja: 
Jesús af Naðsaret mun þennan stað 
niðurbrjóta og umhverfa þeim 
setningum er Moyses hefur oss 
gefið.“ 


15 Og allir sem í ráðinu sátu horfðu 
á hann og sáu að hans ásjóna var so 
sem önnur engils ásjána. (hann leit út 
eins og engill) 

f/ 


1 Þá sagði kennimannahöfðinginn: 
„Eru þessu so vart?“ (er þetta satt?) 


2 En hann sagði: „Þér menn, góðir 
bræður og feður, heyrið til:Guð 
dýrðarinnar birtist föður vorum 
Abraham þá hann var enn í 
Mesopotamia áður fyrr en hann bjó í 
Haram 


3 og sagði til hans: Far þú út af þinni 
Jörðu og í frá ættleifð þinni og far til 
þeirrar jarðar sem eg mun sýna þér. 
4 Þá gekk hann út af Chaldealandi 
og byggði til Haram. Og eftir á þá 
hans faðir var látinn flutti hann 
hingað yfir á þetta land í hverju þér 
bygsið nú 

5 og gaf honum öngva arftöku þar 
inni og ekkert fótspor en hét þó að 
gefa honum það til eignar og hans 
sæði eftir hann þá hann hafði þó 
ongvan son. 


6 En so talaði Guð að hans sæði 
mundi útlægt verða á annarlegri 
jörðu og það þeir mundu þjá það í 
þrældómi og þvinga það 1lla í fjögur 
hundruð ára. 


7 Og þá þjóð sem þeir munu þjóna 
skal eg dæma, sagði Guð. Og eftir 
það munu þeir ganga út þaðan og 
þjóna mér í þessum stað, 

ð og gaf honum sáttmálann 
umskurðarins. Og hann gaf honum 
Ísaak og umskar hann á áttunda degi. 
En Ísaak gat Jakob en Jakob þá tólf 
forfeður. 


9 Og forfeðurnir, hrærðir af öfund, 
seldu Jósef í Egyptaland. En Guð var 
með honum 


10 og frelsaði hann úr öllum hans 
harmkvælum og gaf honum náð og 
vísdóm í augliti farað, konungsins af 
Egyptalandi. Og hann setti hann 
höfuðsmann yfir Egyptaland og yfir 
allt sitt hús. 


11 Þar kom hungur og harmkvæli 
mikið yfir allt Egyptaland og 

Kanaansjörð og vorir feður fundu 
öngva fæðslu. (fundu engan mat) 


12 En er Jakob heyrði að korn var á 
Egyptalandi sendi hann út í fyrstu 
feður vora. 


13 Og er hann sendi þá út í annað 
sinn varð Jósef þekktur af sinum 
bræðrum. Og pharaoni gjörðist 
kunnigt Jósefs slekti (ætt). 

14 En Jósef sendi út og lét sækja 
föður sinn Jakob og alla sína 
ættkvísl, fimm og sjötigir sálna. 


15 Jakob fór ofan til Egyptalands og 
er andaður, hann og feður vorir, 


16 og eru fluttir yfir um til Sichim og 
lagður í þá gröf sem Abraham keypti 
meður silfri af sonum Emor, sonar 
Sichim. 

17 En þá nálgast tók fyrirheitsins 
tími sá er Guð hafði svarið Abraham 
og sem fólkið upp og tók að aukast á 
Egyptalandi, 


18 allt þangað til að annar konungur 
kom sá er eigi vissi út af Jósef. 
(Þekkti ekki Jósef) 

19 Hann niðraði voru kyni og þjáði 
feður vora að þeir bæri út börn sín so 
þau lifðu eigi. 

20 Á þeim tíma fæddist Moyses og 
var Guði þekkur og var þrjá mánuði 
fóstraður í síns föðurs húsi. 


21 En er hann var útborinn tók hann 
upp dóttir pharaonis og ól sér upp 
fyrir son. 

22 Og Moyses varð menntur í allri 
speki egypskra manna og var 
voldugur í orðum sínum og verkum. 


23 En þá hann var fjörutigir ára 
gamall sló honum í hjarta að finna 
bræður sína, Ísraelssonu. 


24 Og hann leit þann er órétt þoldi, 
stóð hann hjá honum og hefndi hans 
sem órétt þoldi og vó(drap) þann 
hinn egypska mann. 


25 En hann meinti að sínir bræður 
skyldu undirstanda (skilja) það Guð 
mundi gefa þeim heill fyrir hans 
hönd. En þeir undirstóðu (skildu) 
það ekki. 


26 Og enn annars dags eftir kom 
hann til þeirra þar þeir voru að þrátta 
sín á milli og tók að semja frið 
meður þeim og sagði: Þér góðir 
menn eruð bræður. Fyrir hví gjörir 
hver yðar öðrum Órétt? 


27 En sá er sínum náunga gjörði 
órétt skakaði honum frá sér og sagði: 
Hver setti þig höfðingja eður dómara 
yfir oss? 


26 Eða viltu drepa mig so sem þú 
drapst í gær hinn egypska mann? 

29 En Moyses flyði fyrir þeirri ræðu 
og gjörði sig útlendan á jörðu 
Madian hvar eð hann ól tvo sonu. 
30 Og að fullkomnuðum fjörutigir 
árum birtist honum í eyðimörkinni á 


fjallinu Sínaí engill Drottins í 
eldsloga í rjóðrinu. 

31 En er Moyses sá það undraðist 
hann synina. Og er hann gekk til og 
vildi hyggja að kom rödd Drottins að 
honum 


32 og sagði: Eg em Guð feðra þinna, 
Guð Abrahams, Guð Ísaaks, Guð 
Jakobs. En Moyses varð óttasleginn 
og þorði eigi að að hygsja. 


33 En Drottinn sagði til hans: Leys 
þú af þér skóklæði fóta þinna því að 
sá staður þú stendur á er heilög jörð. 
34 Algjörlega hefi eg séð harmkvæli 
mins lyðs þess sem að er á 
Egyptalandi og þeirra kveinan hefi 
eg heyrt og eg em ofankominn þá að 


frelsa. Far nú hingað og mun eg 
senda þig til Egyptalands. 


35 Þennan Moysen, hverjum þeir 
afneituðu og sögðu: Hver setti þig 
yfirmann og dómara? þann sama 
sendi Guð þeim til höfðingja og 
frelsara fyrir hönd engilsins þess er 
honum birtist í rjóðrinu. 

36 Þessi leiddi þá út gjörandi tákn og 
stórmerki á Egyptalandi og í Hafinu 
rauða, og so á eyðimörkinni í 
fjörutígir ár. 

37 Þessi er og sá Moyses sem sagði 
til Ísraelssona: Spámann mun Guð 
uppvekja yður af bræðrum yðar líkan 
mér. Honum skulu þér heyra. 


38 Þessi er sá sem var á eyðimörku í 
samkundunni með englinum hver eð 


talaði við hann á fjallinu Sínaí og við 
feður vora. Þessi meðtók lífsins orð 
so að hann gæfi oss það 


39 hverjum að eigi vildu hlýða yðrir 
feður (feður ykkar vildu ekki hlyða) 
heldur skúfuðu (yttu) þeir honum í 
frá sér og snerust í sínum hjörtum til 
Egyptalands, 

40 segjandi til Aarons: Gjör þú oss 
guði þá fyrir oss skulu ganga. Því að 
vér vitum eigi hvað út af þeim 
Moyses er orðið sem oss leiddi út af 
Egyptalandi, 


41 og gjörðu sér á þeim dögum kálf 
og offruðu (buðu) honum 
skúrgoðafórnir og tóku að gleðjast af 
sínum handaverkum. 


42 En Guð sneri sér frá þeim og gaf 
þá ofur (yfir) so að þeir dyrkuðu 
himinsins herskap eftir því sem 
skrifað er í spámannabókinni: Hafi 
þér nokkurn tíma af Ísraels húsi í þau 
fjörutígir ára á eyðimörkunni offrað 
mér offr1 eður fórnum? 

43 Og þér meðtókuð tjaldbúð 
Móloks og himinteikn guðs yðars 
Remphan, þær myndir sem þér 
gjörðuð yður til á að kalla. Og eg 
mun útskúfa yður allt út yfir 
Babylon. 


44 Vorir feður höfðu vitnisburðarins 

tjaldbúð á eyðimörkinni so sem Guð 

hafði þeim fyrirskipað þá hann sagði 
til Moysen að hann skyldi hana gjöra 
eftir þeirri mynd er hann hafði séð. 


45 Hverja eð vorir forfeður meðtóku 
og fluttu hana meður Jósúa (Jesús) í 
það land er heiðingjar héldu, 
hverjum Guð útskúfaði af augsýn 
feðra vorra, allt til daga Davíðs her 


46 eð fann náð hjá Guði og bað að 
hann mætti tjaldbúð finna Guði 
Jakob. 


47 En Salómon byggði honum upp 
hús. 

48 En sá Hinn hæðsti byggir eigi í 
þeim musterum er með höndum eru 
gjörð svo sem hann segir fyrir 
spámanninn: 

49 Himinninn er minn stóll en jörðin 
er skör minna fóta. Hvaða húsi vilji 
þér uppbyggja mér? segir Drottinn. 
Eður hver er staður minnar hvíldar? 


50 Hefur eigi mín hönd gjört allt 
þetta? 


51 Þér harðsvíraðir og óumskornir í 
hjörtum og eyrum, þér standið Jafnan 
í móti heilögum anda! So sem feður 
yðrir, líka einnin þér. (þið gerið líkt 
og feður ykkar) 

52 Hvern spámanna hafa yðrir feður 
ei ofsótt og þá í hel slegið sem 
fyrirfram boðuðu tilkomu Ins 
réttláta? Hvers svikarar og 
morðingjar þér eruð nú orðnir. 

53 Þér sem hafið meðtekið lögmálið 
fyrir englanna tilskikkan og haldið 
e1g1.“ 

54 Sem þeir heyrðu þetta skárust þeir 
í sínum hjörtum og niístu tönnum yfir 
honum. 


55 En með því hann var fullur af 
heilögum anda hóf hann upp sín 
augu til himins og sá Guðs dyrð og 
Jesús standa til hægri handar Guði 
56 og sagði: „Sjáið, eg sé himnana 
opna og Mannsins son standa til 
Guðs hægri handar.“ 


5/ En þeir kölluðu upp hárri röddu 
og samanluku sín eyru og gjörðu 
honum árás með einum samdrætti, 


565 hnepptu hann út af borginni og 
grýttu hann. En vottarnir lögðu sín 
klæði til fóta þess ungmennis er Saul 
hét 

59 og lömdu Stephanum grjóti. Hann 
kallaði upp og sagði:,,Drottinn Jesús, 
meðtak þú minn anda.“ 


60 En hann kraup niður og kallaði 
hárri röddu: „Drottinn, legg ei þeim 
til þessa synd!“ Og sem hann hafði 
það sagt sofnaði hann. 


ð 


1 En Saul var samsinnandi hans 
dauða. Þá gjörðist og mikill ófriður 
þeim safnaði sem var til Jerúsalem. 
Og þeir tvístruðust allir burt um 
héröð Judee og Samarie fyrir utan 
postularnir. 


2 En guðhræddir menn bjuggu um 
Stephanum og báru yfir honum trega 
mikinn. (syrgðu hann mikið) 

3 En Saul tók að eyða söfnuðinum, 
gangandi inn í ymsra hús, dragandi 
út menn og kvinnur og setti í 
varðhöld. 


4 En þeir sem tvístraðir voru fóru um 
kring og prédikuðu Guðs orð. 


5 Philippus fór og ofan til 
borgarinnar í Samaria og prédikaði 
þeim út af Kristi. 

6 Og fólkið tók með einu samheldi 
til að heyra og gætur að því að gefa 
sem af Philippo sagðist, sjáandi og 
þau teikn er hann gjörði. 

7 Því að óhreinir andar fóru út af 
mörgum þeim er óðir voru með ópi 
miklu. Margir íktsjúkir og haltir urðu 
og heilbrigðir. 

ð Og mikill fögnuður gjörðist í þeirri 
borg. 

9 En þar var áður fyrri í þeirri borg 
sá nokkur sem Simon hét, 


töframaður, og tældi með því hina 
samversku þjóð að hann sagði sig 
vera nokkursháttar mikinn, 


10 hverjum þeir hlýddu allir, frá 
hinum minnsta til ins mesta, 
segjandi: „Þessi er kraftur Guðs sá er 
kallas hinn mikli.“ 


11 En þeir lutu honum af því að hann 
hafði í langan tíma ært þá með sinni 
fjölkynngi. (galdramætti, þessi 
maður stundaði kukl sem er 
algerlega bannað í lögmálinu) 


12 Og þá þeir trúðu nú Philippo sem 
hann prédikaði af Guðs ríki og af 
nafni Jesú Krists skirðust bæði menn 
og konur. 

13 Þá trúði og Símon sjálfur. Og er 
hann var skírður hélt hann sig að 


Philippo. En þá hann sá þau tákn og 
kraftaverk sem skeðu tók hann 
felmsfullur að undrast. 


14 En er postularnir þeir sem til 
Jerúsalem voru heyrðu það að 
Samara hafði meðtekið Guðs orð 
sendu þeir til þeirra Petrum og 
Johannem. (Pétur og Jóhannes) 


15 Og þá þeir ofan komu báðu þeir 
fyrir þeim so að þeir meðtæki 
heilagan anda. 


16 Því að hann var eigi enn kominn 
yfir nokkurn þeirra nema þeir voru 
aðeins skirðir í nafni Drottins Jesú 
Krists. 

17 Þeir lögðu þá hendur yfir þá og 
þeir meðtóku heilagan anda. 


18 En er Símon sá það að heilagur 
andi varð gefinn fyrir 
handaupplegging postulanna bauð 
hann þeim peninga 

19 og sagði: „Gefi þér mér og þetta 
vald so að yfir hvern er eg legg 
hendur að hann meðtaki heilagan 
anda.“ 


20 En Pétur sagði til hans: „Peningur 
þinn sé með þér til glötunar því þú 
meintir Guðs gáfu með peninga 
útvegast. 

21 Ekkert hlutskipti né gæfu lag 
verður þér af þessu orði því að þitt 
hjarta er eigi réttferðugt fyrir Guði. 
22 Fyrir því gjör iðran fyrir þessa 
þína illsku og bið Guð um ef verða 


mætti að þér fyrirgefist þessi hugsan 
þíns hjarta 

23 því að eg sé þig vera með beisku 
galli og í fjötri ranglætisins.“ 

24 Þá svaraði Simon og sagði: „Biðji 
þér fyrir mér til Drottins so að ekkert 
komi yfir mig út af því sem þér 
sögðuð.“ 

25 En þeir þá eð þeir höfðu vitnað og 
talað orð Drottins sneru þeir aftur til 
Jerúsalem og prédikuðu guðsspjöllin 
Í mörgum samverskum kauptúnum. 


26 En engill Drottins talaði til 
Philippo og sagði: „Statt upp og 
gakk í suður á þeim veg sem liggur 
frá Jerúsalem ofan til Gasa þeirrar 
sem í eyði er.“ 


27 Hann stóð upp og gekk í burt. Og 
sjáðu, að blálenskur maður, 
geldingur og vildarmenni 
drottningarinnar Candases af 
Blálandi, hver eð yfir var settur allar 
hennar fjárhirslur, hann var farinn til 
Jerúsalem að tilbiðja 

26 og fór nú heim í veg og sat í 
sínum vagni, lesandi Esaiam 
(Isiah/Jesaja) spámann. 


29 En andinn sagði til Philippo: 
„Gakk þangað að og teng þig að 
þeim vagni.“ 

30 Þá skundaði Philippus þangað að 
og heyrði að hann var að lesa Esaiam 
spámann og sagði: „Skilur þú ekki 
hvað þú les?“ 


31 En hann svaraði: „Hvernin má eg 
kunna það nema að nokkur leiðrétti 
mig?“ Þá bað hann Philippum það 
hann stigi upp og sæti hjá sér. 

32 En Ritningarinnihald það hann las 
var þetta: „So sem sauður er hann til 
dráps leiddur og þegandi sem lamb 
fyrir þeim er það klippir, líka so 
hefur hann og eigi upplokið sinum 
munni. 


33 Í hans lækkan er hans dómur burt 
hafinn en hver mun hans aldur út 
mega segja? Því að hans lífdagar eru 
af jörðunni í burt teknir.“ 
(Isiah/Jesaja 53:8) 


34 Þá svaraði geldingurinn Philippo 
og sagði: „Eg beiði þig, af hverjum 


talar spámaðurinn þetta? Sjálfum sér 
eður um nokkurn annan?“ 


35 En Philippus lauk upp sínum 
munni og tók til í frá þessari skrift og 
boðaði honum af Jesú. 


36 Og sem þeir fóru um veginn 
komu þeir að vatni nokkru. Og 
geldingurinn sagði: „Sjáðu vatnið, 
hvað hamlar mér það eg skirunst 
eig1? (hvað kemur í veg fyrir að ég 
skirist?) 

37 En Philippus sagði: „Ef þú trúir af 
öllu hjarta þá hæfir það.“ Hann 
svaraði og sagði: „Eg trúi að Jesús 
Kristur sé Guðs sonur.“ 

38 Og hann bauð að vagninn 
staðnæmdist. Og þeir stigu báðir 
ofan í vatnið, Philippus og 


geldingurinn, og hann veitti honum 
skirn. 


39 En er þeir voru upp komnir úr 
vatninu greip andi Drottins 
Philippum í burt og geldingurinn sá 
hann eigi meira. Með það fór hann 
glaður sína götu. 

40 En Philippus fannst í Asdód, gekk 
um kring og prédikaði evangelium 
(Guðspjallið) í öllum stöðum þar til 
hann kom til Cesaream. 

9 


1 Saul blés ógnun og aldurtila í gegn 
larisvernum Drottins, gekk til 
kennimannahöfðingjans 


2 og beiddist af honum bréfa til 
samkundunnar í Damasco so að ef 


hann fyndi þar nokkra þess vegar, 
karla eður kvinnur, að hann færði þá 
bundna til Jerúsalem. 


3 Og sem hann var á veg kominn 
skeði það so er hann tók að nálgast 
Damasco að í skyndingu leiftraði um 
hann ljós af himni 


4 og hann féll til jarðar og heyrði 
röddina er til hans sagði: „Saul, Saul, 
því ofsækir þú mig?“ 

5 En hann sagði: „Hver ertu, 
lávarður“ Drottinn sagði: „Eg em 
Jesús hvern þú ofsækir. Hart er þér 
að bakspyrna mót broddunum.“ 


6 En hann skjálfandi og felmsfullur 
(undri) sagði: „Drottinn, hvað viltu 
eg gjöri?“ Drottinn sagði til hans: 

„Statt upp og gakk inn í borgina og 


þar mun þér sagt verða hvað þér 
byrjar að gjöra.“ 

7 En þeir menn sem með honum fóru 
stóðu felmsfullir (svo undri að þeir 
sátu ekkert sagt), heyrðu að vísu 
röddina en sáu þó öngvan. 

ð Saul stóð þá upp frá jörðunni og 
með uppluktum augum sá hann 
ekkert. En þeir héldu um hönd hans 
og leiddu hann inn í Damascum. 


9 Og so var hann í þrjá daga að hann 
sá eig1 og eigi át hann né drakk. 

10 En í Damasco var sá lærisveinn 
sem hét Ananías. Og í syn þá sagði 
Drottinn til hans: „Þú Anania.“ En 
hann ansaði: „Sé, hér em eg, herra.“ 


11 Drottinn sagði til hans: „Statt upp 
og gakk í það stræti sem kallast Hið 
rétta og spyr að í húsi Júda eftir þeim 
sem Saul er að nafni út af larsen. Því 
sjá nú, að hann biður. 


12 Og í sjón sá hann mann inn til sín 
koma, Ananiam að nafni, leggjandi 
hönd yfir sig so að hann yrði sjáandi 
aftur.“ 


13 Ananias svaraði: „Drottinn, út af 
mörgum hefi eg heyrt um þennan 
mann hvað mikið 1llt hann hefur 
gjört þinum heilögum til Jerúsalem 


14 og hér hefur hann út af 
kennimannahöfðingjanum vald til að 
binda þá alla sem þitt nafn ákalla.“ 


15 En Drottinn sagði til hans: „Far 
þú því að þessi er mér útvalið ker að 


hann beri mitt nafn fyrir heiðinn lýð 
og konunga og fyrir Ísraelssonum. 


16 Eg mun og syna honum hversu 
mikið honum ber að líða fyrir míns 
nafns sakir. “ 


17 Og Ananias fór þangað og gekk 
inn í húsið, lagði yfir hann hendur og 
sagði: „Saul bróðir, Drottinn Jesús 
sendi mig hingað hver birtist þér á 
veginum þeim er þú komt hingað so 
að þú fengir sýn aftur og uppfylltist 
heilögum anda.“ 

18 Og jafnskjótt féll af hans augum 
so sem annað fiskhreistur og hann 
fékk syn aftur. Hann stóð upp og lét 
skira sig, 


19 tók siðan fæðslu (mat) til sín og 
styrkti sig Saul var þá nokkra daga 


hjá þeim lærisveinum er voru í 
Damasco. 


20 Og jafnsnart gekk hann í 
Gyðingasamkundu og tók að prédika 
þeim Jesús, það hann sami væri 
Guðs sonur. 


21 En þeim blöskraði öllum er 
honum heyrðu og tóku að segja: „Er 
þessi eigi sá sem til Jerúsalem stríddi 
á alla þá sem þetta nafn ákölluðu og 
hingað kom til þess að leiða þá 
bundna fyrir kennimannahöfðingja 
22 En Saul tók að styrkjast miklu 
framar og hnekkti þeim Gyðingum 
sem í Damasco bjuggu, fulleflandi 
það að sá væri Kristur. 


23 Og mörgum dögum þar eftir 
héldu Gyðingar samstefnu sín á milli 
að þeir aflifuðu hann. 


24 En þeirra vélræði urðu Saul 
undirvísuð (Saul vissi af þeirra 
áformum). En þeir varðveittu nótt og 
dag portin so að þeir fengi hann í hel 
slegið. 

25 Þá tóku hann lærisveinarnir um 
nótt og létu hann yfir múrinn og létu 
í körf ofan siga. 

26 En þá Saul kom til Jerúsalem 
freistaði hann þess að samlaga sig til 
lærisveinanna. Og þeir óttuðust hann 
allir trúandi eigi því að hann væri 
lærisveinn. 

21 En Barnabas tók hann og leiddi til 
postulanna og sagði þeim í frá 


hversu hann hefði séð Drottin á 
veginum og það hann hefði talað við 
hann og hvernin hann hefði til 
Damasco trúlega prédikað nafn Jesú. 
28 Og hann var hjá þeim, gekk út og 
inn til Jerúsalem 

29 og prédikaði nafn Drottins Jesú 
trúlegana (af krafti). Þá tók hann að 
tala og heyja spurningar við hina 
girsku en þeir leituðu við að lífláta 
hann. 


30 Þá bræðurnir fornumu (vissu) það 
leiddu þeir hann út til Cesaream og 
sendu hann til Tarsen. 


31 Og so hafði söfnuðurinn að sönnu 
frið um allt Judeam og Galileam og 
Samariam, hresstust upp og gengu í 


ótta Drottins og margfölduðust í 
huggun heilags anda. 


32 Það skeði og þá Pétur ferðaðist 
um kring allra að vitja það hann kom 
einnin til þeirra heilagra sem bjuggu 
i Lydda. 

33 Þar fann hann mann þann sem 
Eneas var að nafni hver eð legið 
hafði í rekkju meir en í átta ár. Hann 
var sjúkur í kveisu. 


34 Pétur sagði til hans: „Eneas, Jesús 
Kristur gjöri þig heilan, statt upp og 
reið upp sjálfur um þig.“ Og hann 
stóð jafnsnart upp 

35 og allir sáu hann þeir sem bjuggu 
í Lydda og Assarona hverjir og 
snerust til Drottins. 


36 En í Joppe var sú lærdómsins 
þjónustukvinna sem Tabíþa var að 
nafni, hvað er útleggst Dorkas, það 
heitir „skógargeit“. Hún var full 
góðra verka og meður ölmusugjörðir 
sem hún veitti. 


37 En á þeim dögum bar so til að 
hún tók sótt og andaðist. Og sem þeir 
höfðu þvegið hana settu þeir hana í 
borðstofuna. 


38 En með því að Lydda hggur í 
grennd við Joppen og þá 
lærisveinarnir heyrðu það að Pétur 
væri þar sendu þeir til hans og báðu 
hann um að hann léti sér ekki þungt 
þykja til þeirra að koma. 


39 En Pétur stóð upp og fór með 
þeim. Og er hann kom þar leiddu 


þeir hann í borðstofuna. Og allar 
ekkjurnar flykktust um kring hann 
grátandi og syndu honum þá kyrtla 
og klæðnað sem Dorkas hafði gjört 
meðan hún var hjá þeim. 


40 Og er Pétur hafði þá alla útdrifið 
féll hann á knén, baðst fyrir og 
snerist að líkamanum og sagði: 
„labiþa, statt upp!“ 


41 En hún lauk upp sínum augum og 
er hún sá Petrum setti hún sig upp. 
En hann rétti henni höndina og reisti 
hana upp og kalaði á hina heilögu og 
á ekkjurnar og afhenti þeim hana 
lifandi. 


42 Og það kunngjörðist um alla 
Joppen og margir trúðu á Drottin. 


43 Það skeði og so að hann bleif 
(dvaldi) marga daga í Joppen hjá 
Símoni þeim nokkrum sem var einn 
sútari. 

10 


1 En sá maður nokkur var í Cesarea 
sem Cornelius var að nafni, 
höfuðsmaður yfir þeim selskap er 
kölluðust valir, 


2 guðlegur mann og guðhræddur, 
með öllu sínu húsi, gefandi fólkinu 
miklar ölmusur og var jafnan á bæn 
til Guðs. 


3 Hann sá opinberlega í sýn nær 
níundu stund dags engil Guðs ganga 
inn til sín er sagði til hans: 
„Corneli.“ 


4 En hann horfði á hann óttasleginn 
og sagði: „Hvað er það, herra?“ 
Hann sagði honum þá: „Bænir þínar 
og Ölmusugjörðir eru uppstignar til 
minnis fyrir Guði. 

5 Og sent nú út menn til Joppen og 
lát sækja Símon þann kallaður er 
Pétur. 


6 Hann herbergjar (dvelur) hjá 
Símoni, sútara einum, hvers hús að 
liggur við sjóinn. Hann mun segja 
þér hvað þér byrjar (ber) að gjöra.“ 
7 En er engillinn sá við hann talaði 
var í burt genginn kallaði hann á tvo 
sína þjónustumenn og einn guðlegan 
striðsmann út af þeim er honum lutu 


ö hverjum hann sagði allt frá og 
sendi þá til Joppen. 


9 En daginn eftir er þeir voru á 
leiðinni og tóku að nálgast borgina 
sté Pétur upp á loftið að hann bæðist 
fyrir, nær séttu stund. 


10 Og er hann hungraði vildi hann 
matar neyta. En á meðan þeir voru 
að búa til leið yfir hann brjósthöfgi 
(sá hann syn) 

11 og hann sá himinninn opinn og 
ofan fara að sér disk nokkurn mikinn 
so sem línlak í fjórum hyrningum 
uppbundinn og hann var af himni 
ofan látinn á jörðina, 

12 í hverjum eð voru allar ferfættar 
kindur jarðar, skógdyr og 
skriðkvikindi og fuglar himins. 

13 Og þar skeði rödd til hans: „Statt 
upp, Pétur, slátra og et.“ 


14 En Pétur sagði: „Nei herra, því að 
eg hefi enn aldrei nokkuð 
almennilegt eður óhreint etið.“ 


15 Og röddin sagði enn aftur í annað 
sinn til hans: „Hvað Guð hreinsaði 
það seg þú eigi almennilegt.“ 

16 Þetta skeði þrisvar sinnum og 
diskurinn varð uppnuminn aftur til 
himins. 

17 Og er Pétur var eftablandinn um 
með sjálfum sér hver þessi sýn 
mundi vera sem hann hafði séð, 
sjáðu, að þá spurðu þeir menn er út 
voru sendir frá Cornelio eftir húsi 
Símonar og stóðu úti við hurðina. 


18 Og að útkölluðum nokkrum 
spurðu þeir að hvort Símon að 


viðurnefni Petrus (Pétur) hefði þar 
herbergi. 


19 En er Pétur hugleiddi um synina 
sagði andinn til hans: „Sjáðu, þessir 
menn leita að þér. 


20 Statt upp, far ofan og gakk með 
þeim og efa ekkert því að eg sendi þá 
hingað.“ 

21 Þá sté Pétur ofan til þeirra manna 
sem voru sendir til hans frá Cornelio 
og sagði: „Sjáið, eg em þann sami 
þér spyrjið að. Hver efni eru til þess 
að þér eruð hér komnir?“ 


22 Þeir sögðu: „Cornelius, sá 
höfðingi, frómur maður og 
guðhræddur, hafandi góðan orðstir af 
öllu Gyðingafólki, er með vitran 
áminntur af heilögum engli að hann 


kallaði þig í sitt hús so hann heyrði 
orð af þér.“ 


23 Og þá kallaði hann þá inn og 
veitti þem herbergi. 


24 Annan dag eftir ferðaðist Pétur 
með þeim og nokkrir bræður af 
Joppen fylgdu honum. Og annars 
dags þar eftir komu þeir til 
Cesaream.En Cornelius beið þeirra 
og samankallaði sína frændur og 
virktavini. 


25 Og er það skeði að Pétur kom inn 
gekk Cornelius í móti honum og féll 
til fóta hans og tilbað hann. 

26 En Pétur reisti hann upp og sagði: 
„Statt upp, eg em og maður.“ 


271 Og er hann hafði haft samtal við 
þá gekk hann inn og fann þá marga 
er þar voru samankomnir 

28 og sagði til þeirra: „Þér vitið að 
það er ekki leyfilegt þeim manni sem 
Gyðingur er að fella sig við eður 
ganga til útlendra manna. En Guð 
sýndi mér að eg segða öngvan mann 
almennan eður óhreinan. 


29 Fyrir hvað eg kom utan dvöl þá er 
var tilkvaddur. Því spyr eg yður nú 
að hvar til þér létuð kalla á mig.“ 

30 Cornelius sagði: „Í dag er fjórði 
dagur frá þeim eg var fastandi allt til 
þessarar stundar og um níundu stund 
er eg baðst fyrir í mínu húsi og sjá, 
þá stóð maður frammi fyrir mér í 
skinanda klæði 


31 og sagði: Cornel, þín bæn er 
alheyrð og þínar ölmusur eru í minni 
settar fyrir Guðs augliti. 

32 Af því send þú til Joppen og lát 
kalla Símon þann auknefndur er 
Petrus. Hann herbergjar í húsi 
Símonar sútara við sjóinn. Því þá 
hann kemur mun hann tala fyrir þér. 


33 Þá senda eg jafnsnart til þín og þú 
gjörðir vel það þú komst hingað. Nú 
erum vær hér allir nálægir fyrir Guði 
að vér heyrum þá alla hluti sem þér 
eru af Guði boðnir.“ 


34 En Pétur lauk upp sinn munn og 
sagði:,,Nú reyni eg í sannleika það 
ekki er manngreinarmunur hjá Guði 


35 heldur á öllu fólki sem hann óttast 
og gjörir réttvísi þa er honum 
þóknan. 


36 Þér vitið af þeirri prédikan sem 
Guð sendi til Ísraelssona, boðandi 
þeim frið fyrir Jesús Kristi(hver að er 
Drottinn allra), 


37 af hverri prédikan ryktið 
(frásögn) útbarst um allt 
Gyðingaland sú er fyrst hófst upp í 
Galilea ettir þá skirn sem Jóhannes 
prédikaði, 

38 það Guð hefði smurt Jesús af 
Naðsaret með heilögum anda og 
krafti hver eð um kring gekk, gjörði 
gott og græddi alla þá sem af 
djöflinum voru undirþrykktir 


(undirokaðir, kúgaðir af djöflinum) 
af því Guð var með honum. 

39 Og vér erum vottar alls þess hann 
gjörði á Gyðingalandi og í 
Jerúsalem, hvern þeir aflifuðu og á 
tréð upphengdu. 


40 Þennan uppvakti Guð á þriðja 
degi og lét opinberan verða, 


41 eigi öllu fólki heldur oss sem áður 
vorum hans útvaldir vottar af Guði, 
vér sem átum og drukkum með 
honum, eftir það hann var upprisinn 
af dauða. 

42 Og hann bauð oss að prédika 
fólkinu og vitni um bera það hann 
væri sá sem skikkaður er af Guði 
dómari lifendra og dauðra. 


43 Af þessum bera allir spámenn 
vitni að fyrir hans nafn skulu allir 
þeir sem á hann trúa meðtaka 
syndanna fyrirgefning.“ 

44 Þá Pétur talaði þessum orðum féll 
heilagur andi yfir þá alla sem orðið 
heyrðu. 


45 og þeir trúaðir sem af 
umskurninni voru og með Pétri 
höfðu komið undruðust það að 
heilags anda gjöf væri úthellt yfir 
heiðna menn 

46 því þeir heyrðu þá tungur tala og 
vegsama Guð. Þá svaraði Pétur: 

4! „Hver má fyrirbjóða (banna) 
þeim vatnið að þeir skirist eigi sem 
meðtekið hafa heilagan anda líka 
sem vér“ 


48 Og hann bauð að skíra þá í nafni 
Drottins. Þeir báðu hann þá að hann 
væri hjá þeim nokkra daga. 


11 


1 Og er það heyrðu postularnir og 
þeir bræður sem í Judea voru að 
heiðingjar höfðu meðtekið Guðs orð 


2 og þá Pétur kom upp til Jerúsalem 
tóku þeir að þrátta í móti hönum sem 
voru af umskurningunni 

3 og sögðu: „Þú gekkst inn til þeirra 
manna sem yfirhúð hafa og mataðist 
með þeim.“ 

4 En Pétur tók til af upphafi og 
framtaldi (útskyrði) fyrir þeim eitt 
eftir annað og sagði: 


5 „Eg var í borginni Joppen á bæn og 
eg sá í leiðslu míns hugskots sýn þá 
að diskur nokkur leið ofan, stór sem 
annað líinlak meður fjórum 
hyrningum, ofan látinn af himnum 
og kom allt inn til mín, 


6 á hvern eg horfða. Hugða eg að og 
sá ferfættar kindur jarðar, skógdyr, 
skriðkvikindi og fugla himins. 

7 og eg heyrði röddu segja „Ristu 
upp Pétur, slátraðu og et" 

8 En eg sagði: Herra, nei, því að 
ekkert almennt eður óhreint hefur 
enn nokkurn tíma inn í minn munn 
gengið. 

9 En röddin svaraði mér í annað sinn 
af himnum: Hvað Guð hreinsaði það 
seg þú eigi almennt. 


10 Og þetta skeði þrisvar. Og þá var 
allt uppnumið aftur til himins. 

11 Og sjáið, að jafnsnart stóðu þrír 
menn úti fyrir húsinu þar eg var inni, 
sendir af Cesarea til mín. 

12 En andinn sagði mér að eg skyldi 
ganga með þeim og efa ekkert. En 
mér fylgdu þessir sex bræður. Og 
vær gengum inn í þess manns hús. 


13 Hann kunngjörði oss hvernin 
hann hafði séð engil í sinu húsi hver 
eð staðið hafði fyrir honum og sagt 
til hans: Send þú út menn til Joppen 
og lát kalla til þín Símon þann 
kallaður er Pétur. 

14 Hann mun segja þér þau orð af 


hverjum þú munt hólpinn verða og 
allt þitt hús. 


15 En þá eg tók til að tala féll 
heilagur andi yfir þá líka sem hann 
féll yfir oss í upphafi. 


16 Þá kom mér það í hug hvað 
Drottinn hafði sagt: Jóhannes skirði 
að sönnu í vatni en þér skuluð með 
heilögum anda skírðir verða. 


17 Því fyrst Guð hefur gefið þeim 
líkar gjafir sem oss þann tíð vér 
trúðum á Drottin Jesús Krist, hver 
var eg þess að eg mætta það Guði 
banna?“ 

18 Þá þeir heyrðu það þögnuðu þeir 
út af, vegsömuðu Guð og sögðu: „Þá 


hefur Guð unnt heiðingjum iðran til 
lífs.“ 


19 Og sennilega sem þeir í sundur 
höfðu dreifst af þeirri hörmung er 


bar til um Stephanum gengu um 
kring allt til Phenicen og Cipriam og 
Antiochiam, talandi orðið fyrir 
öngum nema Gyðingum einum. 


20 Þar voru og nokkrir út af þeim 
sem voru af Cipria og Cirema 
hverjir, þá þeir gengu inn í 
Antiochiam, tóku að tala til þeirra 
Grikkja, boðandi þeim Drottin Jesús. 


21 Og hönd Drottins var meður 
þeim. Og mikil tala trúaðra manna 
snerist til Drottins. 


22 En það orðflaug sem af þeim fór 
kom til eyrna safnaðarins sem var í 
Jerúsalem. Og þeir sendu út 
Barnabam það hann gengi til 
Antiochiam. 


23 Og sem hann kom þar og sá Guðs 
náð varð hann glaður og réð þeim 
öllum að þeir skyldu með öruggu 
hjarta hjá Guði staðnæmast. 


24 Því hann var góður maður og 
fullur heilags anda og trúar. Og 
margt fólk jókst þar Drottni. 


25 En Barnabas fór til Tarsen að 
hann frétti upp Saulum. (Að leita að 
Saul) 


26 Og er hann hafði fundið hann 
fylgdi hann honum í Antiochiam. Og 
það skeði so að þeir voru til samans 
árið allt hjá þeim söfnuði, kenndu 
þar og mörgu fólki so að 
lærisveinarnir kölluðust fyrst í 
Antiochia Kristnir. 


21 En á þeim dögum komu spámenn 
af Jerúsalem til Antiochiam. 


28 Og einn af þeim stóð upp, Agabus 
að nafni. Hann tilreiknaði fyrir 
andann að koma skyldi mikið hungur 
í öllum veraldarheimi, hvert eð skeði 
undir Claudeo keisara. 


29 En lærisveinarnir lögðu til, hver 
eftir því sem hann formátti, og sendu 
þeim bræðrum til bjargar er bjuggu í 
Judea. 


30 Hvað þeir gjörðu og sendu til 
þeirra öldunga fyrir hendur Barnabe 
og Sauls. 


12 


1 Á þeim tíma lagði Heródes hendur 
á nokkra af safnaðinum að pína þá. 


2 Hann lét þá drepa Jakob bróður 
Johannis með sverði. 


3 Og er hann sá að það þekktist 
Gyðingum fór hann til og lét höndla 
Petrum. En þetta var um páska. 


4 Og sem hann hafði hann grípa 
látið lét hann setja hann í 
myrkvastofu og fékk hann í hendur 
inum fjórða parti 
fjórðungastaðaskiptis hermanna til 
varðveislu, viljandi eftir páskana 
framselja hann fólkinu. 


5 Og Pétur geymdist að sönnu í 
myrkvastofu. En söfnuðurinn bað í 
ákafa fyrir honum til Guðs. 


6 Og þá er Heródes vildi hann 


framleiða láta svaf Pétur á þeirri nótt 
meðal tvegsja stríðsmanna, bundinn 


tveimur Járnviðjum, en varðmenirnir 
forvöruðu úti fyrir dyrunum 
myrkvastofuna. 

7 Og sjá, að engill Drottins stóð þar 
og ljós skein í húsinu. Hann laust á 
síðu Péturs, uppvakti hann og sagði: 
„Statt upp skyndilega.“ Og 
hlekkirnir féllu af hans höndum. 

ð Engillinn sagði þá til hans: „Gyrt 
þig og tak skó þína á þig.“ Og hann 
gjörði so. Hann sagði og til hans: 
„Legg þinn kyrtil yfir þig og fylg 
mér.“ 

9 Og hann gekk út og fylgdi honum. 
Og eigi vissi hann það til sanns sem 
fyrir engilinn gjörðist heldur meinti 
hann sig syn sjá. 


10 Og þeir gengu um hið fyrsta og 
annað varðhald og komu til 
járnhliðsins er lá til borgarinnar en 
það lauk sér upp sjálft. Og þeir 
gengu út. En sem þeir reikuðu eitt 
stræti veik engillinn sér jafnsnart frá 
honum. 


11 Og er Pétur kom til sjálfs sins 
sagði hann: „Nú veit eg sennilega 
það Drottinn sendi engil sinn og 
frelsaði mig af hendi Herodis og af 
allri eftirvæntan Gyðingalyðs.“ 


12 Og sem hann gætti sín kom hann 
til húsa Maríu móður Johannis þess 
sem kallaður var Markús hvar eð 
margir voru til samans komnir og 
báðust fyrir. 


13 En sem Pétur laust á dyrahurðina 
gekk stúlka fram að sjá til, sú Rode 
var að nafni. 

14 Og er hún þekkti hljóð Péturs 
lauk hún eigi upp hurðunni fyrir 
feginleika (fögnuði) heldur hljóp hún 
inn og sagði að Pétur stæði úti fyrir 
hurðunni. 

15 En þeir sögðu til hennar: „Ertu 
galinn?“ Hún hélt því fastara á að það 
væri so. Þeir sögðu: „Það er hans 
engill.“ 

16 En Pétur klappaði þvi tiðara á. Og 
er þeir luku upp sáu þeir hann og 
undruðust. 

17 En hann benti þeim með hendinni 
að þeir þegði og sagði frá hvernin 
Drottinn hefði leitt hann út úr 


myrkvastofunni og sagði: 
„Kunngjörið þetta Jacobo og 
bræðrunum.“ Hann gekk út þaðan og 
gekk burt í annan stað. 


18 En þá dagur kom var eigi lítil 
angursemi á milli stríðsmannanna 
hvað vorðið hafði af Pétri. 


19 En er Heródes heimti hann og 
fann eigi lét hann forheyra 
(yfirheyra) varðmennina og skipaði 
þá burtleidda (í aftöku), fór síðan af 
Judea ofan til Cesarea og þar 
dvaldist hann. 


20 Því að hann var missáttur við þá í 
Tyro og Sídon. En þeir komu með 
einu samheldi til hans og ráðguðust 
um við Blastum, hver eð var 
konungsins dróttseti, og beiddust 


friðar af því að þeirra byggðarlög 
nærðust af konungsins landi. 


21 En á tilsettum degi klæddist 
Heródes konunglegum skrúða, settist 
á dómstólinn og hóf sér ræðu til 
þeirra. 


22 En fólkið tók að kalla: „Guðs 
rödd er þetta en eigi manns!“ 


23 Jafnskjótt sló hann engill Drottins 
af því hann gaf eigi Guð heiðurinn. 
Varð hann etinn af möðkum og 
andaðist. 


24 Og orð Drottins tóku að vaxa og 
margfaldast. 

25En er Barnabas og Saulus komu til 
Jerúsalem aftur og afventu þeim þær 


vistir og tóku með sér Johannem 
þann er að viðurnefni hét Markús. 


13 


1 Og í þeim söfnuði sem var í 
Antiochia voru spámenn og 
lærifeður, meðal hverra var Barnabas 
og Símon er kallaðist Niger og 
Lúkíus hinn syrlenski og Manahen 
sá eð var samfóstri Heródes tetrarka 
og Saulus. 


2 Og þann tíð þeir þjónuðu Drottni 
og föstuðu sagði heilagur andi: 
„Útveljið mér Barnabam og Saulum 
í það verk sem eg hefi þá til kjörið.“ 
3 Þeir föstuðu þá og báðust fyrir, 
lögðu hendur yfir þá og létu í burt 
fara. 


4 Og sem þeir voru að sönnu 
útsendir af heilögum anda gengu þeir 
burt til Seleuci1a og þaðan sigldu þeir 
til Cipria. 

5 Og þá þeir komu til Salaminborgar 
tóku þeir að prédika Guðs orð í 
samkundum Gyðinga. En þeir höfðu 
Johannem til þjónustu. 

6 Og sem þeir gengu yfir eyna allt til 
Paphosborgar þar fundu þeir 
nokkurn fjölkynngismann og 
falspropheta þann Gyðingur var 
hvers nafn eð var Barjehú. (Bar- 
Jesús) 

7 Sá var hjá Sergio Paulo 
landstjórnara, forsjálegum manni. 
Hann kallaði fyrir sig Barnabam og 


Saulum og hann fýsti að heyra Guðs 
orð. 


ð Þá stóð þeim í mót sá galdramaður 
Elymas (því að so verður hans nafn 
útlagt) og sótti eftir að snúa 
landstjórnaranum frá trúnni. 

9 En Saulus, sá er og hét Paulus, 
fullur af heilögum anda leit á hann 
10 og sagði: „Ó þú djöfulsson, fullur 
alls táls og fláræðis og óvinur allrar 
réttvísi, þú lætur eigi af að umsnúa 
réttum vegum Drottins. 


11 Og sjá nú, að hönd Drottins 
kemur yfir þig og þú skalt blindur 
vera og sjá e1 söl um nokkra tíma.“ 
Og jafnsnart féll á hann dimma og 
myrkur, fálmandi um kring sig og 
leitaði að þeim eð hann vildi leiða. 


G 


12 Þá landstjórnarinn sá hvað 
gjörðist trúði hann og undraðist fyrir 
kenningu Drottins. 


13 En þá Páll og þeir sem með 
honum voru sigldu frá Papho komu 
þeir til Pergen í Pamphylialandi. En 
Jóhannes skildi við þá og fór aftur til 
Jerúsalem. 


14 En þeir fóru þar þvert yfir frá 
Pergen og komu til Antiochia í 
Pisidialandi og gengu inn í þeirra 
samkundu á þvottdegi (hvildardegi) 
og settust niður. 


15 En eftir lögmálslesturinn og 
spámannanna sendu yfirmenn 
samkundunnar og létu segja þeim: 
„Þér menn og bræður, ef nokkur 


áminningarræða er hjá yður til 
fólksins þá segið fram. 

16 Þá stóð Páll upp og benti til 
hljóðs með hendinni og sagði: „Þér 
Ísraelsmenn og þér sem óttist Guð, 
þa heyrið. 

17 Guð Ísraelslýðst útvaldi feður 
vora og hóf upp fólk þetta þá þegar 
það var útlægt á Egyptalandi og með 
hávum armlegg (og með hárri hendi) 
útlerddi hann það þaðan 

18 og mestu í fjörutigu ár umleið 
hann þeirra siðvenjur í eyðimörku 
19 og afmáði sjö þjóðir á 
Kanaansjörðu og skipti með þeim 
eftir hlutfalli þeirra landi. 


20 Eftir það gaf hann þeim 
dómendur í fjögur hundruð og 
fimmtígir ára, allt til Samúel 
spámanns. 


21 Eftir það æsktu þeir sér konungs 
og Guð gaf þeim Saul son Kís, mann 
af Benjamínskyni, í fjörutígir ár. 

22 Og er hann afsetti þann (fjarlægði 
hann) uppvakti hann Davíð þeim til 
konungs, af hverjum hann vitnaði og 
sagði: Eg hefi fundið Davíð son 
Jessa, mann eftir minu hjarta, hver 
gjöra skal allan minn vilja. 


23 Af hvers sæði Guð framleiddi 
eftir fyrirheitinu Jesús, Ísraels 
lausnara, 


24 ettir því sem Jóhannes prédikaði 
áður 1iðranarskirn fyrir hans auglits 
hingaðkomu öllu Israelstólki. 


25 En sem Jóhannes hafði lyktað sitt 
skeið sagði hann: Eg em eigi hann 
hvern þér meinið mig vera heldur 
sjáið, að sá kemur eftir mig hvers 
skóklæði eg em eigi verðugur að 
leysa. 


26 Þér menn, góðir bræður og þér 
synir Abrahams slektis (Abrahams 
ætt) og þeir sem yðar á milli óttast 
Guð, yður er þetta hjálpræðisorð 
sent. 


21 Því að þeir sem bjuggu í 
Jerúsalem og þeirra höfðingjar, með 
því þeir þekktu hann eigi né 
spámannaraddirnar (hverjar lesnar 


verða hvern þvottdag) hafa þeir með 
sínu dómsatkvæði uppfyllt. 


28 Og þó þeir fyndi öngva dauðasök 
með honum beiddu þeir af Pilato að 
hann léti aflífa hann. 


29 En sem hann hafði fullkomnað 
allt hvað af honum var skrifað tóku 
þeir hann ofan af trénu og lögðu í 
gröf. 

30 En Guð uppvakti hann af dauða, 
31 hver og séður er um marga daga 
af þeim sem með honum fóru af 
Galilea upp til Jerúsalem, hverjir að 
eru hans vottar hjá fólkinu. 

32 Og vér bjóðum yður það fyrirheit 
sem til feðra vorra er skeð 


33 að það sama hefur Guð uppfyllt 
oss þeirra sonum í því hann uppvakti 
Jesús, so sem í öðrum sálmi skrifað 
er: Þú ert minn son, í dag ól eg þig. 
34 En það Guð uppvakti hann af 
dauða að hann kæmi ei framar til 
rotnunar aftur þá sagði hann so: 
Trúlega skal eg halda við yður þá 
náð er Davið var lofuð. 


35 Fyrir því segir hann enn í öðrum 
stað: Þú munt eigi leyfa að þinn 
heilagi skuli rotnan sjá. 


36 Því sennilega þá Davíð hafði sinn 
aldur út þjónað og að Guðs forsjó 
sofnaði hann og er lagður til feðra 
sinna og hefur rotnan séð. 


37 En sá hvern Guð uppvakti hefur 
e1g1 rotnan séna (séð). 


368 Fyrir því sé yður viturlegt, góðir 
menn og bræður, það yður boðast 
fyrir þennan syndanna fyrirgefning 
39 og af öllu því hverju þér gátuð 
ekki réttlátir orðið fyrir Moyses 
lögmál. En hver hann trúir á þennan 
sá er réttlátur. 

40 Því sjáið svo til að eigi komi það 
yfir yður hvað sagt er fyrir 
spámennina: 

41 Sjá, þér forsmánarar, undrið yður 
og verðið að öngu. Því að eg gjöri 
það verk á yðrum dögum hverju þér 
trúið eigi þó ef nokkur talaði yður 
það út.“ 


42 En að útgengnum Gyðingum af 
samkundunni báðu þeir hinir heiðnu 


það hann segði þeim þessi orð á 
eftirkomandi þvottdegi. 


43 Og er samkundan í 
sundurdreifðist fylgdi Páli og 
Barnaba margir Gyðingar eftir og 
suðræknir menn sem Júðar höfðu 
gjörst. Og þeir sögðu þeim og 
áminntu þá að þeir skyldu stöðugir 
blífa í Guðs náð. 

44 En að eftirkomanda þvottdegi 
kom til samans nærsta allur 
borgarmúgur að heyra Guðs orð. 

45 Og er Gyðingar sáu fólkið fylltust 
þeir vandlætingar og tóku að mæla í 
gegn því sem Páll sagði, mótkastandi 
það og háðungarorðum lastandi. 


46 Þeir Páll og Barnabas sögðu þá 
sköruglega: „Það byrjaði(bar) að 


yður skyldi Guðs orð fyrst segjast. 
En af því þér rekið það frá yður og 
dæmið yður sjálfa eilifs lífs 
ómaklega, sjáið, það vér snúust þá til 
heiðinna þjóða 

4" því so hefur Drottinn boðið oss: 
Eg setta þig heiðnum þjóðum til ljóss 
so að þú sért hjálpráð allt til yðsta 
jJarðarenda.“ 

48 Og þá hinir heiðnu heyrðu það 
glöddust þeir og vegsömuðu orð 
Drottins og svo margir urðu trúaðir 
sem til eilifs lífs voru skikkaðir. 


49 Og orð Drottins tóku út að berast 
um öll héröð. 

50 En Gyðingar hvöttu þá upp 
guðræknar og hæverskar kvinnur og 
hina æðstu menn borgarinnar og 


uppkveiktu so ofsókn í móti Páli og 
Barnaba og ráku þá burt úr sínum 
landsálfum. 


51 En þeir hristu duft fóta sinna á þá 
og komu til Iconiam. 


52 Og lærisveinarnir fylltust af 
fagnaði og heilögum anda. 


14 


1 Og það skeði í Iconia að þeir 
gengu til líka inn í 
Gyðingasamkundu og töluðu so að 
mikill mannfjöldi trúði, bæði 
Gyðingar og Grikkir. 

2 En þeir Gyðingar sem mistrúa 
voru uppvöktu og til reiði hvöttu í 
mót bræðrunum hugi heiðinna 
manna. 


3 Þó dvöldu þeir þar um langan tíma, 
styrklega erfiðandi með herrans 
fulltingi hver eð sjálfur vitni bar 
orðum sinnar náðar og veitti að tákn 
og stómerki skeðu fyrir þeirra 
hendur. 


4 En borgarmúgurinn tviskiptist í 
sundur so að sumir héldu að sönnu 
með Gyðingum en sumir með 
postulunum. 


5 En er gjörðist upphlaup með 
heiðingjum og líka einnin með 
Gyðingum og þeirra yfirboðurum so 
þeir færi til með valdi og grýttu þá 
grjóti 

6 þá fornum þeir og flyðu í þær 
borgir sem liggja í Lyconialandi, 


Listra og Derben, og alls staðar í 
þeirra umliggjandi landsálfur, 


7 og prédikuðu þar 
evangelium(Guðspjallið). 


5 Og maður nokkur í Lýstra sat 
fótahrumur og var haltur frá sinnar 
móður kviði, sá er aldrei hafði enn 
gengið. 

9 Hann heyrði Pál mæla. Og sem 
hann leit á hann og sá að hann trúði 
það honum mætti hjálpa 


10 sagði hann með hárri röddu: 
„Statt uppréttur á þína fætur!“ Og 
hann spratt upp og gekk. 


11 En er lýðurinn leit hvað Páll hafði 
gjört hófu þeir upp hljóð sin á 
lycaonesku og sögðu: „Guðin eru 


mönnum lík vorðin og til vor 
ofanstigin!“ 


12 Og Barnabam kölluðu þeir Júpíter 
en Pál Mercurium af því að hann var 
framberi orðsins. 


13En Júpiters prestur sá er fyrir 
borginni var flutti bæði yxn og 
kransa fyrir dyrnar og vildi fórnfæra 
þeim með fólkinu. 


14 Þá er postularnir Páll og Barnabas 
heyrðu það hrifu þeir klæði sin, 
stukku út til fólksins og kölluðu 

15 og sögðu: „Þér menn, hví gjöri 
þér þetta? Við erum og dauðlegir 
menn líka sem þér og bjóðum yður 
að snúast frá þessum hégómum til 
l1tanda Guðs sá er gjörði himin og 
Jörð, sjó og allt hvað í þeim er, 


16 hver um liðnar aldir hefur allar 
þjóðir ganga látið sina sjálfs vegu 

17 og þó að sönnu hefur hann eigi 
forlátið sjálfan sig án vitnisburðar þá 
hann veitir gott og gefur oss dögg af 
himni og frjófsama tíma, uppfyllandi 
vor hjörtu með fæðslu og fagnaði.“ 
18 Og er þeir sögðu þetta gátu þeir 
þó varla stillt lýðinn so að þeir 
fórnuðu þeim eigi. 

19 Þá komu þar nokkrir Gyðingar frá 
Antiochia og Iconia hverjir að 
umtöldu lyðinn svo að þeir grýttu Pál 
og drógu út af borginni, meinandi 
hann dauðan vera. 

20 En þá lærisveinarnir umkringdu 
hann stóð hann upp og gekk inn í 


borgina. Og deginum eftir fór hann 
með Barnaba til Derben 

21 og prédikaði evangelium í þeirri 
borg og lærði þar margan, vendi 
síðan aftur til Lystram, Iconiam og 
Antiochiam, 

22 styrkjandi andir(sálir) 
lærisveinanna og áminnandi þá að 
þeir væri staðfastir í trúnni og það: 
„Að oss byrjar fyrir margar 
hrellingar inn að ganga í Guðs ríki.“ 


23 Og þeir skikkuðu þeim öldunga í 
sérhverja samkundu, báðust fyrir og 
föstuðu og fólu þá síðan þeim 
Drottni á hendi á hvern þeir trúðu. 
24 Og er þeir höfðu gengið um 
Pisidiam komu þeir í Pamphiliam 


25 og töluðu orð Drottins til Pergan 
og fóru ofan til Atthaliam. 


26 Þaðan sigldu þeir til Antiochiam 
hvaðan þeir voru af Guðs náð 
tilfengnir í það verk hvert þeir höfðu 
fullkomnað. 


27 Og sem þeir voru komnir og 
samansafnað söfnuðinum töldu þeir 
fram hve mikið Guð hefði gjört 
meður þeim og hvernin hann hefði 
dyrum trúarinnar upplokið fyrir 
heiðingjum. 

268 Og þar dvöldu þeir eigi skamma 
stund hjá lærisveinunum. 


15 


1 Og þeir nokkrir sem ofan komu af 
Judea lærðu (kenndu) bræðurna það: 


„Nema ef þér látið umskera yður 
eftir siðvenju Moyses þá kunni þér ei 
sáluhólpnir að verða.“ 

2 Og af því gjörðist þar og 
ósamþykki ei lítið. Páll og Barnabas 
settu sig fast í móti þeim. Þá 
skikkuðu þeir Pál og Barnabam til og 
nokkra aðra af þeim að þeir færi upp 
til postulanna og yfirprestanna í 
Jerúsalem um þetta þrætumaál. 


3 Og sem þeir voru af safnaðinum á 
leið leiddir gengu þeir um Phenicen 
og Samariam, segjandi heiðinna 
þjóða umvendan og gjörðu öllum 
bræðrum mikinn fögnuð. 


4 En þá þeir komu til Jerúsalem 


meðtókust þeir af söfnuðinum og 
postulunum og so af öldungunum. 


Og þeir kunngjörðu þeim frá hversu 
mikið Guð hefði gjört meður þeim. 


5 Þá risu upp nokkrir út af Phariseis 
selskap þeir við trú höfðu tekið, 
segjandi að það byrjaði að umskera 
þá og buðu að halda Moyses lögmál. 


6 En postularnir og prestarnir komu 
til samans að þeir liti á þetta málefni. 


7 Og er mikil þráttan hafði verið stóð 
Pétur upp og sagði til þeirra: „Góðir 
menn og bræður, þér vitið að fyrir 
langri ævi það Guð hefur útvalið vor 
á milli að heiðnir menn skyldu heyra 
fyrir minn munn guðsspjallsins orð 
Og So að trúa. 

ð Og Guð sá hjörtun kennir bar 
vitnisburð um gefandi þeim heilagan 
anda so sem oss 


9 og gjörði öngvan mun á milli 
þeirra og vor, hreinsandi með trú vor 
hjörtu. 

10 Fyrir hvað freisti þér nú Guðs það 
þér leggið ok yfir lærisveinanna háls 
hvert að e1 gátu borið hverki vær né 
feður vorir? 


11 Heldur trúum vér að frelsast fyrir 
náð Drottins Jesú Krists með sama 
hætti og þeir.“ 

12 Þá þagði og allur múgurinn og 
hlýddu þeim Barnaba og Páli er þeir 
sögðu frá hver teikn og stórmerki að 
Gðu hafði gjört meðal heiðinna 
þjóða fyrir þá. 

13 Eftir það þeir þögnuðu svaraði 
Jakob og sagði: „Þér menn, góðir 
bræður, heyrið mig. 


14 Símon sagði fram með hverjum 
hætti Guð hafði í fyrstu vitjað og 
meðtekið sér fólk út af heiðnum 
þjóðum í sínu nafni. 


15 Og þessu samhljóða 
spámannaorðin so sem að skrifað er: 


16 Eftir þetta mun eg aftur koma og 
uppbyggja tjaldbúð Davíðs hver að 
fallin er og hennar niðurbrot skal eg 
endurbyggja og hana upprétta 


17 so að þeir menn sem eftirblifa 
(eftir eru) skulu Drottins leita og þar 
til allar heiðnar þjóðir yfir hverjar 
mitt nafn ákallað er, segir Drottin, sá 
er þetta gjörir allt. 


18 Guði eru öll sín verk kunnig í frá 
veraldar upphafi. 


19 Fyrir því úrskurða eg það vér 
gjörum öngva þvingan þeim sem 
snúast frá heiðni til Guðs 

20 heldur skrifum þeim til að þeir 
haldi sig frá óhreinleik 
skurgoðadyrkunar og frá frillulifnaði 
og kjöti köfnuðu og af blóði. 

21 Því að Moyses hefur fyrir langri 
ævi tilsett í öllum borgum það hann 
skuli prédikast í samkundum, hvar 
hann verður og lesinn alla 
þvottdaga.“ 


22 Það hagaði þá postulunum og 
öldungunum með öllum söfnuðinum 
að þeir útveldu af þeim menn og 
sendi til Antiochiam með Páli og 
Barnaba, tileinkaðan Judam þann 


kallaður var Barsabas og Silam, 1nir 
æðstu menn meðal bræðranna, 


23 og sendu sitt rit fyrir þeirra 
hendur með þessu atkvæði: „Vér 
postular, prestar og bræður heilsum 
þeim bræðrunum er út af heiðingjum 
og í Antiochia, Syria og Cilicia eru. 
24 Með því að vér höfum heyrt að 
nokkrir af oss eru útgengnir sem hafa 
sturlað yður með orðum og flekkað 
andir yðrar, bjóðandi yður að 
umskerast og lögmálið að halda, 
hverjum vér höfum ekki slíkt boðið, 


25 því hefur oss litist með eindrægni 
samankomnum að senda til yðar 
valinkunna menn með vorum 
elskulegum Barnaba og Páli 


26 hverjir menn að út hafa sett sínar 
sálir fyrir nafn Drottins vors Jesú 
Krists. 


27 Fyrir því sendum vér Judam og 
Silam hverjir eð sjálfir mega með 
orðum segja yður hið sanna. 


26 Því að það líst heilögum anda og 
oss að vér skyldum öngvar byrðir 
leggja á yður fyrir utan þessa 
þarflega hluti 

29 það þér haldið yður frá þvi kjöti 
sem skúrgoðum er fórnað og kjöti af 
blóði og frá köfnuðu og frá frillulífi, 
af hverju ef þér varðveitið sjálfa yður 
þá gjörið þér vel. Lifið sælir.“ 

30 Þá þessir voru af stað sendir 
komu þeir til Antiochiam og 


samansöfnuðu safnaðinum og fengu 
þeim bréfið. 

31 Þá þeir lásu það urðu þeir af þeirri 
huggan glaðir. 

32 En Júdas og Sílas, hverjir að 
spámenn voru, áminntu bræðurnar 
með nógum orðum og styrktu þá. 

33 Og þeir dvöldust þar um 
stundarsakir og urðu síðan með friði 
af bræðrunum sendir til postulanna 
aftur. 

34 En Sila leist á að vera þar. 

35 Páll og Barnabas dvöldust í 
Antiochia, sendu og boðuðu samt 
öðrum fleirum orð Drottins. 

36 En eftir nokkra daga sagði Páll til 
Barnaba: „Förum við aftur og vitjum 


bræðra vorra um allar borgir í 
hverjum við höfum boðað orð 
Drottins, hvernin að þeir haga sér.“ 


37 En Barnabas gaf til ráð að þeir 
tæki með sér Johannem sá er 
auknefndist Markús. 


368 En Páll vildi ekki að sá sem frá 
þeim hafði snúið úr Pamphylia og 
gekk eigi með þeim í verk skyldi 
meðfylgja. 

39 Og svo hart sundurþykki varð 
þeirra á milli að hver skildi við 
annan. Og Barnabas tók að sönnu 
Markús með sér og sigldi í Cipriam 
40 en Páll kjöri sér Silam og var af 
bræðrunum Guðs náð bífalaður. 


41 Og hann gekk um Syriam og 
Ciliciam styrkjandi söfnuðina. 


16 


1 En er hann kom til Derben og 
Lystran, sjá, að lærisveinn var þar, 
Tímóteus að nafni, sonur einnrar 
trúaðrar Gyðingakonu en að feðerni 
grískur. 


2 Þessum báru þeir bræður gott vitni 
sem voru í Lystram og Iconia. 


3 Þennan vildi Páll með sér fara láta, 
tók að sér og umskar hann fyrir sakir 
þeirra Gyðinga sem voru í þem 
stöðum. Því að þeir vissu allir það 
hans faðir var gírskur. 


4 En þá þeir fóru um borgir buðu 
þeir í þeim að varðveita þær 


setningar sem skikkaðar höfðu verið 
af postulunum og prestum þeim sem 
til Jerúsalem voru. 


5 Og so styrktust söfnuðirnir í trúnni 
og fjölguðust daglega að tölu. 

6 Og þá þeir gengu um Phrygiam og 
Galitíuríki var þeim forboðið af 


heilögum anda að tala Guðs orð í 
Asia. 


7 En sem þeir komu til Mysian 
freistuðu þeir að ganga um 
Bythiniam og andinn lofaði þeim 
það eigi. 

ð En þá þeir gengu yfir um Mysian 
fóru þeir ofan til Troaden. 

9 Og Páli var sjón sýnd um nóttina 
að maður nokkur af Macedonia stóð 


og bað hann og sagði: „Far þú í 
Macedoniam og hjálpa oss!“ 

10 En sem hann hafði sjónina séð 
stunduðum vér strax að reisa í 
Macedonia, fullgjörðir í því það 
Drottinn kallaði oss þangað að 
prédika þeim guðsspjöll. 

11 En þá vér reistum frá Troada 
komu vér á réttu skeiði til 
Samothracian og annars dags til 
Neapolin 


12 og þaðan til Philippis hver að er 
hin æðsta og frelsishöfuðborg í 
Macedonia.Og vær dvöldust í sömu 
borg nokkra daga. 

13 Og á þvottdeginum gengu vér af 
borginni að því vatni hvar þeir 
plöguðu að biðjast fyrir, settum oss 


og töluðum til þeirra kvenna er þar 
komu til samans. 


14 Og kona nokkur guðrækin, Lydía 
að nafni, hver eð purpura seldi, 
verandi út af Thiatirisborg, heyrði til, 
hverrar hjarta Drottinn opnaði so að 
hún gætti að því hvað af Páli sagðist. 


15 En sem hún og hennar hús var 
skirt beiddi hún oss og sagði: „Ef þér 
haldið mig trúaða vera í Drottni þá 
gangið inn í mitt hús og 
blífið(dveljið) þar.“ Og hún neyddi 
Oss. 

16 En það skeði þá vér gengum til 
bænar að stúlka nokkur sú er hafði 
sannsagnaranda hljóp í móti oss hver 
eð gjörði sínum lánadrottnum mikinn 
bata í sannsögli. 


17 Þessi sama fylgdi Páli og oss alls 
staðar eftir, kallaði og sagði: „Þessir 
menn eru þjónar Guðs hins hæðsta, 
þeir eð boða yður hjálpræðisgötu!“ 
18 Þetta gjörði hún um marga daga. 
En það gramdist Páli. Því snerist 
hann við og sagði til andans: „Eg 
byð þér í nafni Jesú Krists að þú farir 
út frá henni!“ Og hann fór út á samri 
stund. (sömu klukkustund) 


19 En er drottnar hennar sáu það að 
von sinnar ábatanar var úti gripu þeir 
Pál og Silam og leiddu þá á torg til 
höfðingjanna 

20 og færðu þá fyrir yfirboðarana og 
sögðu: „Þessir menn gjöra styrjöld í 
borg vorri með því þeir eru Gyðingar 


21 og boða þá venju er oss hæfir eigi 
með að taka né að gjöra með því vér 
erum rómverskir.“ 

22 Og fólkið æstist upp í móti þeim 
og yfirboðararnir létu þá af fötunum 
færa og buðu að strýkja þá. 

23 Og er þeir höfðu veitt þeim stóra 
húðstroku snöruðu þeir þeim í 
myrkvastofu og buðu 
myrkvastofuverðinum að geyma þá 
grandvarlega. 


24 Og hann tók slíkt boð að sér og 
kastaði þeim í hið innsta varðhald og 
setti þeirra fætur í stokk. 

25 En um miðnætti báðust þeir fyrir, 
Páll og Sílas, og lofuðu Guð. Og þeir 
heyrðu til þeirra sem í varðhaldinu 
voru. 


26 En jafnsnart varð mikill 
jarðskjálfti so að hrærðist allur 
grundvöllur myrkvastofunnar. Og 
Jafnsnart opnuðust allar dyr og allra 
þeirra fjötrar uppleystust. 


27 En sem myrkvastofuvörðurinn 
vaknaði og sá myrkvastofudyrnar 
opnar dró hann út sverð og vildi 
fyrirfara sér meinandi bandingjana 
burtflyða. 

268 En Páll kallaði hárri röddu og 
sagði: „Gjör þér ekkert vont því að 
vér erum hér allir.“ 

29 En hann heimti ljós, gekk inn og 
óttasleginn féll hann Páli og Sila til 
fóta, 


30 leiðandi þá út og sagði: „Herra 
minn, hvað byrjar mér að gjöra so að 
eg verði sáluhólpinn?“ 

31 En þeir sögðu: „Trú þú á Drottin 
Jesús, so verður þú hólpinn og þitt 
hús.“ 

32 Og þeir sögðu honum orð 
Drottins og öllum þeim er í hans húsi 
voru. 


33 Hann tók þá að sér þá sömu stund 
nætur og þerrði benjar þeirra. Hann 
lét þá og skíra jafnsnart sjálfan sig 
og allt sitt hús. 

34 Og þá leiddi hann þá í sitt hús, 
reisti upp borð fyrir þeim og hann 
gladdist með öllu sínu húsi það hann 
var á Guð trúaður vorðinn. 


35 Og er dagaði sendu yfirboðararnir 
þénara staðarins þangað og sögðu: 
„Láttu þessa menn lausa.“ 


36 En myrkvastofuvörðurinn 
kunngjörði þetta Páli að 
yfirboðararnir hefðu þangað sent „að 
þér skylduð lausir látast. Því gangið 
nú út og farið í friði.“ 

37 En Páll sagði til þeirra: „Þeir hafa 
almennilega án dóms látið húðtletta 
oss, rómverska menn, og í 
myrkvastofu kastað og nú vilja þeir 
reka oss út hermuglegana (í 
leynum)? Eigi skal so heldur komi 
þeir sjálfir og reki oss út.“ 

368 En þessi orð kunngjörðu staðarins 
þénarar yfirboðurunum. Og er þeir 


heyrðu það að það voru rómverskir 
menn óttuðust þeir, 


39 komu síðan, beiddu þá og 
útlerddu og báðu að þeir færi burt úr 
borginni. 

40 Þeir gengu þá af myrkvastofunni 
og komu til Lydia. Og er þeir höfðu 
bræðurna séð og hugsvalað þeim 
ferðuðust þeir burt. 


17 
1 En þá þeir fóru um Amphipolin og 
Appolloniam komu þeir til 


Tessalóníuborgar hvar eð var 
Gyðingasamkunda. 


2 En Páll gekk inn eftir venju sinni 
til þeirra og sagði þeim um þrjá 
þvottdaga úr Ritningunum, 


3 opnaði fyrir þeim og sannaði það 
Kristi byrjaði að liða og af dauða 
upp að rísa „og að þessi Jesús hvern 
eg boða yður,“ sagði hann, „sé sá 
Kristur.“ 


4 Og nokkrir af þeim trúðu og 
samlöguðu sig Páli og Sila og mikill 
fjöldi guðlegra Grikkja, þar með 
hinar æðstu kvinnur eigi allfáar. 

5 En þeir vantrúuðu Gyðingar 
fylldust vandlætingar og fengu með 
sér nokkra 1llþyðisalmúgamenn. Og 
er þeir höfðu dregið flokk saman 
gjörðu þeir upphlaup í borginni og 
æddu fyrir hús Jasonis 

6 og sóttu eftir að leiða þá fram fyrir 
alþyðufólkið. En er þeir fundu þá 
eigi drógu þeir Jasonm og nokkra 


bræður til höfðingjanna borgarinnar 
og kölluðu: „Þeir eð villa alla 
Jarðarkringlu eru hér komnir, 


7 hverja Jason hysir. Og þessir allir 
gjöra í móti keisarans boði, segjandi 
annan kóng vera sem er Jesús.“ 


ð En þeir æstu upp lyðinn og 
höfðingja borgarinnar þá er þeir 
heyrðu þetta. 

9 Og sem þeir höfðu fullt andsvar 
fengið af Jasoni og þeim öðrum létu 
þeir þá lausa. 

10 En bræðurnir létu Pál og Silam 
burt fara um nótt til Berrhoen. Og er 
þeir komu þar gengu þeir inn í 
Gyðinga samkundu. 


11 En þeir voru hinir eðlabornustu 
meðal þeirra sem voru í Tessalonia 
hverjir orðið meðtóku af öllum 
hugarins tilbúnaði, rannsakandi 
daglegana Ritningarnar, hvort það 
væri SO. 

12 Og margir af þeim gjörðust 
trúaðir og einnin erlega kvinnur 
girskar og eigi allfáir kallmenn. 

13 Og er þeir fengu að vita þeir 
Gyðingar sem voru til lessalonia að 
Guðs orð voru boðuð af Páli í 
Berrhoen komu þeir og þangað og 
æstu upp lýðinn. 


14 En jafnsnart sendu bræðurnir Pál 
þá í burt það hann gengi allt út til 
sjávarins en Silas og Timóteus blifu 
þar eftir. 


15 Og þeir eð leiddu Pál á veg 
fylgdu honum allt til Aþenu. Og sem 
þeir fengu þann bífalning af honum 
til Sila og Timotheo það þeir kæmi 
sem snarast til hans fóru þeir aftur. 


16 En á meðan Páll beið þeirra til 
Athena gramdist hans andi með 
sjálfum honum er hann sá borgina so 
mjög hneigða til skúrgoðadyrkunar. 


17 Af því hafði hann spurningar 
frammi við Gyðinga og guðrækna 
menn í samkundunni og alla daga á 
torgi til þeirra manna sem til hans 
komu. 


18 En nokkrir Epicurei, Stoici, 
veraldlegir spekingar, þráttuðu við 
hann og sumir sögðu: „Hvað vill 
þessi orðsnápur til segja?“ En aðrir 


sögðu: „Það sýnist sem hann vilji 
nýrra guða boðar vera.“ Fyrir því 
hann hafði boðað þeim evangelrum 
af Jesú og af upprisunni. 


19 Og þeir gripu hann höndum og 
leiddu á dómflötinn segjandi: „Megu 
vær ekki fá að vita hver þessi nyja 
kenning er sem af þér segist? 

20 Því að nokkuð nytt flytur þú fyrir 
vor eyru. Fyrir því vildu vér vita 
hvað það væri.“ 

21 En allir Aþenuborgarmenn og so 
útlendingar og gestir stunduðu ekkert 
annað nema segja eður heyra nokkuð 
nytt. 

22 En Páll sté upp á miðjan 
dómflötinn og sagði: „Þér menn 


Aþenuborgar! Eg sé það þér eruð í 
öllum hlutum nærsta hjátrúaðir. 

23 Eg hefi gengið hér um og séð 
yðra skúrgoðadyrkan. Eg fann og 
altari á hverju upp var skrifað: Þeim 
ókunnuga Guði. Fyrir því boða eg 
yður þann sama hverjum þér 
óvitandi dyrkan gjörið. 

24 Sá Guð sem gjörði heiminn og 
allt hvað í honum er, fyirr því að 
hann er Drottinn himins og jarðar. 
Eigi byggir hann í musterum þeim 
sem með höndum eru smiðuð 


25 og eigi fágast hann í mannlegum 
höndum. Hann þarf og einskis við 
með því hann gefur sjálfur öllum líf 
og andardrátt á allan hátt. 


26 Hann gjörði og af einu blóði allt 
mannkyn þeir er byggja skyldi yfir 
allri augsýn jarðar og ályktaði 
forskikkaða tíma og takmörk þeirra 
byggingar hefur hann staðfest 


2" so að þeir skyldu Guðs leita ef 
verða kynni að þeir mætti á honum 
þreifa og á honum finna og sannlega, 
hann er eigi langt frá einum 
sérhverjum vorra. 


26 Því að fyrir hann hfum, hrærunst 
og erum vær. So sem nokkrir yðars 
landsdiktarar hafa sagt: Vér erum og 
hans slektis (ættar). 


29 Nú með því vér erum Guðs slekti 
skulum vér eigi meina Guðdóminn 
líkan vera myndum af gulli og silfri 


eður steinum af mannafyndingum 
gjörðum. 


30 Og að sönnu hefur Guð tíma 
þessarar óvisku líða látið en nú 
býður hann öllum mönnum hvar 
helst þeir eru að allir gjöri iðrun. 


31 Fyrir því hefur hann dag til sett á 
hverjum hann vill dæma alla 
heimskringluna með réttvísi fyrir 
einn mann, fyrir hvern hann hafði 
það og ályktað trú að veita öllum 
eftir það hann uppvakti hann af 
dauða.“ 


32 En er þeir heyrðu af upprisu 
framliðinna hæddu sumir að því en 
sumir sögðu: „Vér skulum heyra þig 
aftur enn um þetta.“ 


33 So gekk Páll út mitt á millum 
þeirra. 


34 Og nokkrir menn héldu með 
honum og urðu trúaðir, meðal hverra 
var Díónysíus, einn af ráðinu, og 
kona, Damaris að nafni, og fleiri 
aðrir með þeim. 


18 


1 Og ettir það gekk Páll burt af 
Aþenu og kom til Corinthio 

2 og fann þar einn Gyðing, Aquilam 
að nafni, sá er nylegana var kominn 
af Vallandi, og hans húsfrú Priscilla, 
af því að keisari Claudius hafði 
boðið öllum Gyðingum að fara af 
Róm. Til þess hins sama gekk hann 
inn. 


3 Og með því að þeir voru eins 
handverksmenn bleif hann hjá þeim 
og erfiðaði. En þeirra handverk var 
tjaldvefnaður. 


4 Og alla þvottdaga kenndi hann í 
samkunduhúsi og hafði fortölur fyrir 
Gyðingum og einnin líka fyrir 
Grikkjum. 

5 En er Silas og Tímóteus komu af 
Macedonia þrengdi andinn Páli til að 
vitna fyrir Gyðingum það Jesús væri 
Kristur. 


6 En sem þeir mæltu í móti því og 
töluðu háðungarorð hristi hann sín 
föt og sagði til þeirra: „Yðvart blóð 
sé yfir yðar höfði, hreinn geng eg 
eftir þetta til heiðinna þjóða.“ 


7 Og hann veik þaðan og gekk inn í 
hús nokkurs þess er Just var að nafni. 
Hann heiðraði Guð. Hans hús var og 
hið næsta samkundunni. 


ð En Krispus, hver eð var foringi 
samkundunnar, trúði á Drottin með 
öllu sínu hyski. Og margir 
Korintíumenn þeir eð tilheyrðu urðu 
trúaðir og létu skira sig. 

9 En Drottinn sagði fyrir sýn um nótt 
til Páls: „Óttast eigi heldur tala þú og 
þeg ekki 

10 því að eg em með þér og enginn 
skal þér til leggja að þig megi skaða 
því að margt fólk er mitt í þessari 
borg.“ 


11 En hann sat þar árið um kring og 
sex mánuði og kenndi þeim Guðs 
orð. 


12 En er Gallio var landstjórnari í 
Achaia risu Gyðingar upp með 
einum huga í móti Páli og leiddu 
hann fyrir dómstólinn 

13 og sögðu: „Þessi ræður mönnum 
að dyrka Guð í móti lögmálinu.“ 

14 En þá Páll bjó sig til að lúka upp 
munninn sagði Gallio til Gyðinga: 
„Góðu Gyðingar mínir, ef það væri 
um nokkur rangindi eður vansemd 
þá heyrði eg yður gjarnan. 

15 En með því það eru spurningar af 
orðum og nöfnum yðars lögmáls 
megi þér sjálfir til sjá því að eg vil 
eigi þeirra dómari vera“ 


16 og rak þá frá dómstólnum. 


17 Þá gripu allir Grikkir Sostenem 
samkundunnar höfðingja og slógu 
hann fyrir dómstólinum. En Gallio 
gaf sér þar ekki að. 


18 Páll dvaldist þar sjálfur í marga 
daga. Síðan kvaddi hann bræðurnar 
og sigldi í Syrram og Priscilla og 
Agquila meður honum. Og hann 
rakaði höfuð sitt í Cencrea því að 
hann hafði heit á hendi. 


19 Hann kom þá ofan til Epheso og 
þar skildi hann þau eftir en hann 
gekk sjálfur inn í samkunduna og 
þreytti spurningar við Gyðinga. 

20 En þeir báðu hann að hann blifi 
þar enn lengra tíma hjá sér. En hann 
sinnti því eigi 


21 heldur kvaddi hann þá og sagði: 
„Mér byrjar með öllu á þeirri hátíð 
sem tilstendur að vera til Jerúsalem. 
Heldur skal eg að Guðs vilja koma 
til yðar aftur.“ 


22 Og er hann leysti frá Epheso kom 
hann til Cesarea, gekk upp og 
heilsaði safnðainum og fór ofan til 
Antiochia 


23 og dvaldist þar nokkra stund, fór 
burt síðan og gekk hvað eftir öðru 
um Galiciuríki og Phrygiam, 
styrkjandi alla lærisveina. 

24 En þar kom til Epheso Gyðingur 
nokkur, Apollo að nafni, fæddur í 
Alexandria, mælskumaður og 
máttugur í Ritningunum. 


25 Þessi var formenntur í vegi 
Drottins og talaði með glóandi anda 
og tók að kenna allkappsamlega það 
hvað Drottins er, vitandi einasta af 
skirn Johannis. 


26 Þessi tók trúlega að prédika í 
samkundunni. En er Aquila og 
Priscilla heyrðu honum tóku þau 
hann að sér og lögðu enn innilegar út 
fyrir honum veg Drottins. 


21 Og þá hann vildi reisa í Achaiam 
skrifuðu bræðurnir og réðu 
lærisverinunum að þeir meðtaki hann. 
Og sem hann var þar kominn bætti 
hann um fyrir mörgum þeim er 
trúaðir voru orðnir fyrir náðina. 


26 Því hann yfirvann Gyðinga 
allsköruglega, synandi þeim 


opinberlega fyrir Ritningarnar það 
Jesús væri Kristur. 
19 


1 Og það skeði er Apollo var til 
Corintho að Páll gekk þá um 
upplönd og kom til Ephesum og fann 
nokkra lærisveina 

2 og sagði til þeirra: „Hafi þér 
nokkuð meðtekið heilagan anda 
síðan þér urðuð trúaðir?“ En þeir 
sögðu til hans: „Vær höfum enn eigi 
heyrt hvort að nokkur heilagur andi 
væri.“ 

3 Hann sagði til þeirra: „Upp á hvað 
eru þér þá skirðir?“ En þeir sögðu: 
„Upp á skirn Johannis.“ 


4 Páll sagði: „Jóhannes skirði að 
sönnu með 1ðranarskirn og sagði 
fyrir fólkinu að þeir skyldu trúa á 
þann sem eftir hann mundi koma, 
það er á Jesús, það hann sé Kristur.“ 
5 Sem þeir heyrðu það létu þeir skíra 
sig í nafni Drottins Jesú Krists. 

6 Og er Páll hafði haft hendur yfir 
þeim kom heilagur andi yfir þá. Og 
þeir töluðu tungur og tóku að spá. 

7 En þeir menn voru alls nær tólf. 

ð Hann gekk inn í samkunduhúsið og 
prédikaði í frelsi um þrjá mánuði, 
kenndi og þeim fortölur setti af Guðs 
ríki. 

9 En þá þeir voru nokkrir sem 
harðfylldir voru og ei trúðu, talandi 


illt af vegi Drottins fyrir alþyðu, veik 
hann frá þeim og aðskild 
lærisveinana, daglegana talandi í 
kennsluhúsi þess manns er Tyrannus 
hét. 

10 Og þetta gjörðist um tvö ár svo að 
þeir allir sem bjuggu í Asia heyrðu 
orð Drottins, bæði Gyðingar og 
Grikkir. 

11 Ög Guð gjörði eigi litil kraftaverk 
fyrir hendur Páls 


12 so að ef einnin sveitadúkar eður 
nærklæði af hans líkama bárust yfir 
sjúka það krankdæmi hurfu af þem 
og 1llskuandar útfóru af þeim. 

13 En nokkrir freistuðu út af 
umhleypings Gyðingum, 
særingamenn, að kalla á nafn 


Drottins Jesú yfir þeim sem 
illskuanda höfðu með sér og sögðu: 
„ Vér særum yður fyrir Jesús þann 
sem Páll prédikar.“ 


14 En þessir voru sjö er þetta 
frömdu, synir þess Gyðings og 
prestahöfðingja er Skeva hét. 

15 En illskuandinn svaraði og sagði: 
„Jesús kenni eg og Pál veit eg en 
hverjir eru þér?“ 

16 Og sá maður í hverjum 
illskuandinn var stökk upp á þá, varð 
þeim öflugri og varpaði þeim undir 
sig so að þeir flyðu naktir og sárir úr 
því sama húsi. 

17 Þetta varð öllum kunnigt sem 
bjuggu í Epheso, bæði Gyðingum og 


Grikkjum. Og yfir þá alla sló ótta og 
nafn Drottins Jesú var næsta miklað. 


18 Þar komu og margir sem trúaðir 
voru vorðnir, viðurkenndu og 
kunngjörðu hvað þeir hefðu aðhafst 


19 og margir af þeim sem 
forneskjulistir höfðu framið (kukl) 
báru bækurnar saman og brenndu 
þær öllum hjáveröndum og 
samanreiknuðu þeirra verði, fundu 
þeir þess fjár fimmtigu þúsund 
peninga. 

20 So öfluglega tók að vaxa orð 
Drottins og að eflast. 


21 Nú sem þetta var útgjört setti Páll 
sér í anda að ferðast um 
Macedoniam og Achaiam og að 
ganga til Jerúsalem og sagði: „Því 


eftir það er eg hefi verið þar byrjar 
mér að sjá Roman.“ 


22 Og hann sendi tvo af þeim er 
honum þjónuðu, Timotheum og 
Crastum, til Macedoniam. En hann 
bleif sjálfur um stundarsakir í Asia. 


23 En í þann tíma hófst eigi lítill 
uppblástur af þessum vegi. 


24 Því að nokkur gullsmiður sá 
Demetríus var að nafni, hver eð 
gjörði silfurhuldir Díanu, og það 
gjörði þeim embættismönnum eigi 
lítinn ábata, 


25 hverja hann samankallaði sem 
þess háttar verkmenn voru og sagði: 
„Góðir menn, þér vitið að vér höfum 
mikinn gróða af þessu verklagi 


26 og þér sjáið og heyrið eigi 
alleinasta í Epheso heldur og næsta 
um alla Asiam það þessi Páll 
umhverfir miklu fólki, teljandi fyrri 
því og segir að það sé öngvir guðir 
sem með höndum verða gjörðir. 

27 En þetta hlutskipti kemur ei 
einasta oss til tjóns og voru verklagi 
til niðranar heldur mun musteri 
hinnar miklku gyðju Díanu einskis 
virt. Þar til mun hennar tign 
niðurbrotin verða hverja öll Asia og 
heimskringlan vegsamar.“ 


268 Sem þeir heyrðu það fylltust þeir 
reiði, æptu upp og sögðu: „Hin mikla 
Díana í Epheso!“ (Mikil er Díana í 
Efesus) 


29 Og öll borgin fylltist af sneypan. 
Og þeir gjörðu með einu hugarfari 
áhlaup til sjónarflötsins (sviðið), 
gripu þá Garum og Aristarchum af 
Macedonia, förunauta Páls. 


30 Páll vildi þá ganga inn að fólkinu 
og lærisveinarnir leyfðu honum það 
e1g1. 

31 Og nokkrir yfirmen úr Asia þeir 
eð Páls góðir vinir voru sendu til 
hans og báðu að hann gæri sig eigi 
fram á sjónarflötinn. 


32 Sumir kölluðu so en aðrir annað 
því að alþyðan var vill vorðin og 
flestir vissu eigi af hverju efni þeir 
voru til samans komnir. 


33 En sumir af fólkinu drógu fram 
Alexandrum þeim er Gyðingar fram 


ýttu. En Alexander benti sér til 
hljóðs, viljandi forsvara sig fyrir 
fólkinu. 

34 Og er þeir formerktu það hann 
var Gyðingur hófst upp eitt kall af 
öllum, nær tveim stundum: „Hin 
mikla Diana í Epheso!“ 


35 Og sem kanselereinn fékk 
stöðvað fólkið sagði hann: „Þér 
menn í Epheso! Hver er sá manna eð 
ei veit það borgin Ephesus sé 
dyrkunarinnar hinnar miklu gyðju 
Díanu og hennar líkneskju af himni 
ofanfallna? 

36 Nú með því að þessu segir enginn 
í móti þá byrjar yður spökum að vera 
og ekkert af bráðræði að gjöra. 


37 Þér hafið nú þessa menn hingað 
dregið sem hverki eru ræningjar 
kirkna né háðsmenn yðrar gyðju. 


38 Þótt Demetríus og þeir 
embættismenn sem með honum eru 
hafi kærumál við nokkurn þá gjörist 
þar lög um og þar eru borgmeistarar. 
Klagist þeir innbyrðist fyrir þeim. 
39 En ef þér leitið nokkuð eftir um 
aðra hluti þá látið það uppleysast á 
annarri löglegri samkomu. 


40 Því það er háskasamlegt að ef vér 
skulum sekir verða fyrir þessa dags 
upphlaup með því þó að engin sök er 
undir niðri hvaðan vér megum skjal 
af gefa þessa upphlaups.“ 


41 Og er hann hafði þetta sagt sleit 
hann safnaðinum. 


20 


1 En ettir það er upphlaupinu linnti 
kallaði Páll lærisveinana til sín og 
bað þá vel fa, ferðaðist síðan í 
Macedoniam. 


2 En þá hann hafði þær sömu 
landsálfur yfirfarið og þeim 
áminning veitt með mörgum orðum 
kom hann til Grikklands 

3 og tafði þar þrjá mánuði. En þá 
honum voru umsát gjörð af 
Gyðingum er hann vildi sigla í 
Syriam varð hann þess sinnis að snúa 
aftur um Macedoniam. 


4 Og þessir fóru með honum allt til 
Asiam: Sópater af Berrohen, en af 
Tessalóníu Aristarkus og Sekúndus 


og Gajus af Derben og Timóteus, en 
af Asia Tychion og Trophimas. 


5 Þessir gengu undan og biðu vor í 
Troada 


6 en vér sigldum eftir páskana af 
Philippis og komum til þeirra í 
Troade innan fimm daga og dvöldum 
þar í sjö daga. 

7 En einn þvottdaga þá 
lærisveinarnir voru til samans 
komnir brauð að brjóta talaði Pál við 
þá. Því annars dags vildi hann 
ferðast og teygði ræðuna allt til 
miðrar nætur. 

ð Og í þeim sal voru mörg ljós sem 
vær vorum samankomnir. 


9 Og nokkurt ungmenni, Eytichos að 
nafni, sat í vindauganu og sökk í 
djúpan svefn. Og með því að Páll 
talaði so lengi þá þyngdist hann því 
meir af svefni og hrapaði ofan úr 
hinum þriðja loftsal og var dauður 
upptekinn. 


10 En er Páll gekk ofan að lagði 
hann sig fram yfir hann og hélt um 
hann og sagði: „Gjörið öngvan 
hávaða því að hans önd(líf,sál) er 
með honum. 

11 Hann gekk þá upp aftur, braut 


brauðið og bergði og talaði margt við 
þá allt til þess dagur rann. 


12 Og so ferðaðist hann. En þeir 


leiddu sveininn upp lifanda og þeir 
hugsvöluðust við það eigi alllítt. 


13 En vér stigum á skip og sigldum 
til Asson. Þar vildu vér hafa tekið inn 
Pál því hann hafði so ásett það hann 
vildi yfir land fara. 


14 En sem hann kom til Asson tóku 
vær hann til vor og komum til 
Mytilen. 


15 Þaðan sigldu vér og komum 
annars dags gegnt Chion. Og 
deginum eftir tóku vær höfn við 
Samon og dvöldum í Trogilion. Og 
næsta daginn eftir komu vær til 
Mileto. 


16 Því að Páll hafði sett sér að sigla 
fram hjá epheso so að hann hefði 
öngva dvöl í Asia. Af því flytti hann 
sér ef honum væri það mögulegt að 
vera á hvítasunnu til Jerúsalem. 


17 Í frá Mileto sendi hann til Epheso 
og lét kalla hina elstu presta af 
safnaðinum. 


18 Og sem þeir komu til hans sagði 
hann til þeirra: „Þér vitið að í frá 
þeim fyrsta degi er eg kom í Asiam 
hversu eg hefi um alla tíma hjá yður 
verið 


19 og Drottni þjónað með öllu 
hugarins lítillæti og með miklu 
tárfelli og freistingum, hverjar mér 
hafa hlotnast af umsátum Gyðinga, 
20 og það ekkert undandregið sem 
yður var bati, so eg hafi það eigi 
kunngjört yður opinberlegana í 
ymsum húsum 


2log vitnað bæði Gyðingum og 
Grikkjum iðran til Guðs og trúna á 
Drottin vorn Jesús. 

22 Og nú sjáið, það eg em bundinn í 
anda að ferðast til Jerúsalem vitandi 
eigi hvað þar mun yfir mig koma 


23 nema það eð heilagur andi vitnar 
um allar borgir, segjandi að fjötur og 
harmkvæli munu mín þar verða. 


24 En eg gef því öngva vakt. Eg held 
og eigi sjálfs mins lif dyrmætt so að 
eg fullkomni mitt hlaup með fagnaði 
og það embætti sem eg hefi 
meðtekið af herranum Jesú til 
vitnisburðar evangelio Guðs náðar. 
25 Og sjáið, að nú veit eg að þér 
munuð allir eigi sjá mitt andlit meir, 


hverja eg hefi um gengið og 
prédikað Guðs ríki. 

26 Fyrir því vitna eg yður á þessum 
degi það eg em hreinn af allra blóði. 


27 Því að eg hefi ekkert undan 
dregið það eg hafi eigi kunngjört 
yður allt Guðs ráð. 

268 Af því hafi gát á sjálfum yður og 
á allri hjörðinni, meðal þeirra sem 
yður setti heilagaur andi til biskupa, 
að stjórna (til að hafa yfirsýn yfir) 
safnan Guðs, hverja hann hefur 
endurleyst sínu eigin blóði. 


29 Því að það veit eg að eftir mina 
burtför munu innganga meðal yðar 
ólmir vargar þeir eð eigi munu 
þyrma hjörðinni. 


30 Og af yður sjálfum munu menn 
upprísa er tala umhverfar kenningar 
að þeir teygi lærisveinana eftir sér. 
31 Fyrir því vaki þér og minnist á 
það að eg hefi í þrjú ár nótt og dag 
eigi aflátið að áminna einn og 
sérhvern yðvarn meður tárum. 

32 Og nú, bræður, bífala (fel) eg 
yður Guði og orði hans náðar, hver 
máttugur er upp að bygsja og yður 
arftöku að gefa meðal allra þeirra 
sem helgaðir verða. 

33 Eigi girnist eg nokkurs yðars 
silfur, gull eður klæðnað 

34 því að þér vitið sjálfir að þessar 
hendur hafa mér unnið til minnar 
nauðþurftar og þeirra sem með mér 
voru. 


35 Allt sýnda eg yður að so byrjaði 
oss að erfiða og bannfæra að annast 
og minnast orða Drottins Jesú þar 
hann sagði: Sælla er að gefa en að 
þiggja.“ 

36 Og er hann hafði þetta sagt féll 
hann á kné og bað samt þeim öllum. 
37 En þeirra á milli gjörðist grátur 
mikill og lögðu hendur um háls Páli 
og kysstu hann, 


38 syrgjandi mest af því orði er hann 
sagði að þeir myndi ei sjá hans andlit 
meir. Og þeir fylgdu honum til skips. 
21 


1 Sem það var skeð að vér leystum 
og hurfum frá þeim komu vér 


beinleiðis til Co og annars dags til 
Rodis og þaðan til Patara. 


2 Og þar fundu vér skip það er fara 
átti til Phenicen, stigum þar á og 
sigldum þangað. 

3 En sem vér fengum að sjá Cypriam 
létum vér það vinstri handar og 
sigldum í Syriam og komum að Tyro 
því þar átti skipið að leggja upp 
farmenn. 

4 Og sem vér fundum lærisveinana 
blifu vær þar í sjö daga, hverjir Páli 
sögðu fyrir andagift það hann skyldi 
eigi fara upp til Jerúsalem. 


5 Og það skeði sem þeir dagar voru 

liðnir fórum vær og gengum af stað. 
Og þeir allir, með húsfreyjum sínum 
og börnum, fylgdu oss á veg út fyrir 


borgina og féllum á hné í fjörunni og 
báðunst fyrir. 

6 Og er vær höfðum kvatt hver 
annan stigu vér á skip en hinir sneru 
aftur til sinna heimkynna. 


7 Og er vér höfðum lyktað vora 
sigling fyrir Tyro komu vær ofan til 
Ptolomaida og heilsuðum 
bræðrunum og vorum þar einn dag 
hjá þeim. 

ð En annars dags fóru vær í burt þeir 
eð með Páli voru og komum til 
Cesarea og gengum inn í hús 
Philippi guðsspjallara hver eð var 
einn af sjö og blifum hjá honum. 


9 Hann átti fjórar dætur þær meyjar 
voru og spáðu fyrir. 


10 Og sem vér dvöldunst þar nokkra 
daga kemur spámaður sá af Judea er 
Agabus var að nafni. 


11 Og þá hann kom til vor tók hann 
linda Páls og batt hendur sínar og 
fætur og sagði: „Þetta segir heilagur 
andi: Þann mann hvers eð þessi lindi 
er munu Gyðingar so binda í 
Jerúsalem og selja hann í 
heiðingjanna hendur.“ 


12 En sem vér heyrðum það báðu 
vér hann og þeir aðrir sem í þeim 
stað voru það hann færi eigi upp til 
Jerúsalem. 


13 En Páll svaraði þá og sagði: 
„Hvað gjöri þér er þér grátið og 
hrellið mitt hjarta? Því eg em eigi 
reiðubúinn til að láta mig binda 


heldur að deyja í Jerúsalem fyrir 
sakir nafns Drottins Jesú.“ 


14 Og með því vér gátum ei talað um 
fyrir honum þögnuðu vær og 
sögðum: „Verði vilji Drottins.“ 

15 Og eftir þá daga fórum vær út, 
gengum upp til Jerúsalem. 

16 Þangað komu og nokkrir 
lærisveinar meður oss af Cesarea, 
hafandi þann nokkurn gamlan 
lærisvein meður sér af Cypria, 
Mnasonem að nafni, hjá hverjum vér 
herbergi tókum. 


17 Og þá vér komum til Jerúsalem 
tóku bræðurnir feginsamlega við oss. 


18 En annars dags gekk Páll inn 
meður oss til Jacobum. Allir 
öldungar komu þar og saman. 


19 Og sem hann hafði heilsað þeim 
skyrði hann þeim frá hvað eftir 
annað það Guð hafði gjört á meðal 
heiðinna þjóða fyrir hans þjónkan. 


20 Þá þeir höfðu það heyrt 
vegsömuðu þeir Guð og sögðu til 
hans: „Bróðir, þú sér hve mörg 
þúsund Gyðingar að þeir eru sem 
trúaðir hafa orðið. En þeir allir eru 
þó vandlætingarmenn lögmálsins. 
21 Og þeir hafa heyrt sagt eftir þér 
það þú kenndir þeim Gyðingum 
öllum sem meðal heiðinna þjóða eru 
að snúa frá Moyse, segjandi þeir 


skyldu eigi umskera sonu sína og 
eigi eftir þeirri siðvenju ganga. 

22 Hvað um það er byrjar 
safnaðinum allra helst til samans að 
koma því að þeir munu fá að heyra 
það þú ert kominn. 


23 Því gjör nú það hvað vér segjum 
þér. Vér höfum hér fjóra menn, 
hverjir heit hafa fest yfir sér. 


24 Þá sömu tak að þér og hreinsa þig 
meður þeim og kosta þá að þeir raki 
sitt höfuð so að allir viti að það hvað 
þeir hafa heyrt um þig sé ósannindi 
heldur það þú gangir sjálfur og 
varðveitir lögmálið. 

25 Því þeim sem trúaðir höfðu gjörst 
af heiðingjum skrifuðum vér og 
úrskurðuðum að þeir skyldu ekkert 


þess konar halda nema það þeir 
vöruðu sig við skúrgoðadýrkan og 
blóð, köfnuðu og frillulifnaði. “ 


26 Þá tók Páll þá menn að sér og lét 
annars dags hreinsa sig meður þeim 
og gekk inn í musterið og tjáði sig að 
halda uppfylling hreinsanardaganna 
þar til að hver einn þeirra offraði 
fyrir sig sinni fórn. 

27 En sem þeir sjö dagar voru liðnir 
sáu hann þeir Gyðingar í musterinu 
er voru úr Asia og æstu upp allan 
lyðinn, lögðu hendur á hann 


28 og kölluðu: „Þér Ísraelsmenn, 
hjálpið til! Þessi er sá maður sem alls 
staðar kennir öllum mönnum í gegn 
þessu fólki og lögmáli og so í mót 
þessum stað. Þar ofan á hefur hann 


innleitt heiðna menn í musterið og 
saurgað so þennan heilaga stað!“ 


29 Því að þeir höfðu séð Trophimum 
af Epheso með honum í borginni. 
Þann meinuðu þeir að Páll hefði í 
musterið innleitt. 

30 Og öll borgin ókyrrðist og áhlaup 
varð af fólkinu. Og þeir tóku Pál 
höndum og drógu út af musterinu og 
jafnsnart urðu dyrnar aftur læstar. 


31 Sem þeir leituðu við að lífláta 
hann kom sú fregn upp fyrir 
yfirhöfðingjann herliðsins það öll 
Jerúsalem væri uppvægð. 

32 Hann tók stríðsveinana og 
hershöfðingjana til sin og hljóp burt í 
milli þeirra. En sem þeir sáu 


hershöfðingjann og striðstólkið gáfu 
þeir upp að berja á Páli. 

33 En hershöfðinginn gekk þar að og 
tók hann að sér og bauð að binda 
hann tveimur jJárnviðjum og spurði 
að hver hann væri og hvað hann 
hefði gjört. 

34 En sitt kallaði hver af fólkinu. Og 
með því hann fékk ekki vist að vita 
fyrir upphlaupinu bauð hann að leiða 
hann í kastalann. 


35 Og sem þeir komu að tröppunni 
hlutu stríðsmennirnir að bera hann 
fyrir aðsúg fólksins 

36 því að mikill fólksfjöldi fylgdi 
eftir og kölluðu: „Afskaf þú 
þennan!“ (“Burt með þennan") 


37 Og sem Páll varð innleiddur í 
kastalann sagði hann til 
hershöfðingjans: „Leyfist mér ekki 
að tala við þig?“ En hann sagði: 
„Kanntu girsku? 


38 Ertu eigi sá hinn egypski maður 
sem fyrir þessum dögum styrjöld 
uppvaktir og dróst út á eyðimörk 
fjórar þúsundir morðvarga?“ 

39 En Páll sagði: „Eg er að sönnu 
maður Gyðingakyns af Tarsen, einn 
borgari út af nafnfrægri borg í 
Cilici1a. Eg bið þig, lofa mér að tala 
til fólksins.“ 


40 Og er hann lofaði honum sté Páll 
upp á tröppurnar og bandaði 
hendinni til lyðsins. Og er mikil 


þögn gjörðist talaði hann til þeirra á 
hebreska tungu og sagði: 
22 


1 „Þér menn, góðir bræður og feður, 
heyrið nú mitt forsvar til yðar.“ 


2 En sem þeir heyrðu hann tala 
hebreska tungu til þeirra gjörðust 
þeir enn hljóðar. Og hann sagði: 

3 „Eg em maður Gyðingakyns, 
fæddur út í larsen í Cilicia en 
uppalinn í þessari borg til fóta 
Gamalielis og af öllu kostgæfi 
lærður í föðurlegu lögmáli og var 
laganna vandlætari líka sem þér eruð 
allir enn í dag. 


4 Eg hefi og þennan veg ofsótt allt til 
dauða. Eg batt og í varðhöld seldi 
bæði menn og konur 


5 so sem kennimannahöfðinginn og 
allir öldungar bera mér vitni um, af 
hverjum eg meðtók bréf til 
bræðranna og fór til Damasco það eg 
drægi þá bundna til Jerúsalem sem 
þar voru so að þeir mætti píndir 
verða. 


6 En það skeði þá eg þangað fór og 
tók nálgast Damascum nær miðjum 
degi að leiftraði um mig skyndilega 
ljós mikið af himni 

7 og eg féll til jarðar og heyrði rödd 
þá er til mín sagði: Saul, Saul, hvar 
til ofsækir þú mig? 


ð En eg svaraði: Hver ertu, lávarður? 
Og han sagði til mín: Eg em Jesús af 
Naðsaret, hvern þú ofsækir. 


9 Og þeir sem með mér voru sáu að 
sönnu ljósið og urðu felmsfullir 
(hræddir) en röddina þá er við mig 
talaði heyrðu þeir ei. 


10 En eg sagða: Herra, hvað skal eg 
gjöra? Drottinn sagði til mín: Statt 
upp og gakk í Damascum. Þar mun 
þér sagt verða af öllu hvað þér 
tilskikkað er að gjöra. 

11 En sem eg gat ei séð fyrir ljósins 
bjartleik varð eg handleiddur af 
minum förunautum og kom til 
Damascum. 

12 En þar var guðhræddur mann eftir 
lögmálinu, Ananías, sá góðan orðstir 


hafði af öllum Gyðingum er þar 
bjuggu. 

13 Hann kom til mín, gekk að mér 
og sagði: Saul, bróðir, líttu upp. Og 
eg leit til hans á samri stund. 

14 Hann sagði þá: Guð feðra vorra 
hefur skikkað þig til að þú skyldir 
viðurkenna hans vilja og áttir að sjá 
Þann réttláta og heyra rödd af hans 
munni. 


15 Því að þú munt hans vottur verða 
til allra manna þeirra hluta sem þú 
hefur séð og heyrt. 


16 Og hvað tefur þig nú? Rís upp og 
lát skira þig og afþvo so þínar syndir 
og ákalla þú nafn Drottins. 


17 Það skeði og þá eg kom aftur til 
Jerúsalem er eg var á bæn í 
musterinu að eg varð numinn frá mér 
og eg sá hann. 

18 Þá sagði hann til mín: Skunda þig 
og far burt af Jerúsalem því að þeir 
meðtaka eigi þinn vitnisburð um 
mig. 

19 En eg sagði: Drottinn, þeir vita 
sjálfir það eg dró í myrkvastofu og 
lét lemja í ymsum samkunduhúsum 
þá sem á þig trúðu. 

20 Og þá er blóð Stefáns þíns vottar 
úthelltist stóð eg þar hjá og var 
samsinnandi hans dauða og eg 
seymda þeirra föt sem hann í hel 
slógu. 


21 Og hann sagði til mín: Far héðan 
því að eg vil senda þig langt í burt 
meðal heiðinna þjóða. 

22 En þeir heyrðu honum allt að því 
orði, hófu upp raddirnar og sögðu: 
„Afmá þess háttar mann af jörðu því 
að honum er eigi leyfilegt að lifa!“ 


23 En sem þeir kölluðu vörpuðu þeir 
af sér klæðunum og fleygðu moldu í 
loft upp. 


24 Yfirhöfðinginn bauð þá að hann 
skyldi leiðast inn í kastalann og 
skipaði þeim að forheyra 
(yfireheyra) hann og húðstrykja so 
hann fengi að vita fyrir hverja sök að 
þeir kölluðu so yfir honum. 


25 Og er hann reyrði hann að með 
taugum sagði Páll til 


undirhöfðingjans er stóð nær honum 
hvort þeim væri það leyfilegt að 
húðstrýkja rómverskn mann 
ódæmdan. 


26 Og er undirhöfðinginn heyrði það 
ekk hann til yfirhöfðingjans og 
undirvísaði honum það og sagði: 
„Hvað viltu til gjöra? Þessi maður er 
rómverskur.“ 

27 Þá kom yfirhöfðinginn þangað og 
sagði til hans: „Seg mér ef þú ert 
rómverskur?“ En hann sagði: „Já.“ 
28 Undirhöfðinginn svaraði: 
„Þennan borgarrétt hlaut eg ærnu fé 
að kaupa.“ Páll sagði: „Eg em 
rómverskur fæddur.“ 

29 Jafnskjótt gengu þeir frá honum 
sem hann skyldu hafa forheyrt og 


yfirhöfðinginn óttaðist eð hann 
fornam það hann var rómverskur að 
hann hafði látið binda hann. 


30 Annan dag eftir vildi hann 
greinilegar vita fyrir hverja sök hann 
klagaðist af Gyðingum og leysti 
hann úr böndum og bauð 
kennimannahöfðingjum og öllu 
þeirra ráði samankoma og leiddi 
síðan Pál fram og setti hann hjá 
þeim. 

23 

1 En Páll horfði á ráðið og sagði: 
„Þér menn og bræður, eg hefi af allri 
góðri samvisku gengið fyrir Guði allt 
til þessa dags.“ 


2 En Ananías kennimannahöfðingi 
skipaði þeim er hjá honum stóðu að 
ljósta á hans munn. 


3 Þá sagði Páll til hans: „Guð mun 
slá þig, þú hvitfágaði veggur! Situr 
þú og dæmir mig eftir lögmálinu og 
býður að slá mig í móti lögunum!“ 
4 En þeir sem hjá stóðu sögðu: 
„Bölvar þú æðsta kennimanni 
Guðs?“ 


5 Páll sagði: „Eg vissa e1, bræður, 
það hann var kennimannahöfðingi. 
Því að skrifað er: Að höfðingja þíns 
lyðs skaltu eigi böls biðja.“ 


6 Sem Páll vissi að þar voru af einni 
álfu Saducei og af annarri Pharisei 
kallaði hann upp fyrir ráðinu: „Þér 
menn og bræður, eg em einn 


Phariseus og sonur eins fariseara. Eg 
dæmust fyrir von og upprisu 
framliðinna.“ 


7 Og er hann sagði þetta gjörðist 
sundurþykkja í milli Phariseos og 
Saduceos og sá selskapur skildi sig 
að. 


ð Því að Saducei segja upprisu 
framliðinna eigi vera, ei engil né 
anda en Pharisei viðurkenndu 
hvorttveggja. 

9 En þá gjörðist hávaði mikill og 
hinir ritklóku af faríseanna liði risu 
upp og stóðu í móti og sögðu: „Vér 
finnum ekkert vondslegt á þessum 
manni. Þó að andi eður engill hafi 
við hann talað þá kunnum vér eigi að 
stríða í móti Guði.“ 


10 En sem mikil misgreining varð 
uggaði yfirhöfðingjann að þeir 
mundu slíta Pál frá þeim og skipaði 
stríðstólkinu ofan að fara að grípa 
hann mitt í burt frá þeim og leiða í 
kastalann. 


11 En nærstu nótt eftir stóð Drottinn 
hjá honum og sagði: „Páll, vertu með 
sóðu geði. Því að líka sem þú hefur 
vitnað af mér í Jerúsalem so hlýtur 
þú og að vitna af mér í Róm.“ 

12 En er dagur kom samantóku sig 
nokkrir Gyðingar og strengdu það 
heit að eta hverki né drekka þar til 
þeir hefðu Páli í hel komið. 


13 En þeir voru fleiri en fjörutigi 
manna sem þetta samtak höfðu gjört. 


14 Þeir gengu til 
kennimannahöfðingjans og 
öldunganna og sögðu: „Vér höfum 
heitstrenging strengda að bergja 
einskis (borða ekkert) þar til vér 
höfum Pál af lífi tekið. 


15 Því undirvísa nú höfðingjanum og 
ráðinu það hann láti leiða hann á 
morgin til yðar líka sem þér vilduð 
nokkurs sannara vísir verða af 
honum. En vér erum áður en hann 
nálægist yður reiðubúnir að slá hann 
í hel.“ 

16 Og er systursonur Páls heyrði það 
svikræði kom hann og gekk inn í 
kastalann og undirvísaði það Pál. 

17 En Páll kallaði til sín einn af 
undirhöfðingjum og sagði: „Leið þú 


þennan pilt til yfirhöfðingjans því að 
hann hefur nokkuð að kunngjöra 
honum.“ 


18 Og hann tók hann að sönnu að sér 
og leiddi hann til yfirhöfðingjans, 
segjandi: „Hinn bundni Páll kallaði 
mig til sín og bað mig að hafa 
þennan pilt til þín, hann hefði að 
segja þér nokkuð.“ 


19 Yfirhöfðinginn tók hann þá í hönd 
og veik honum út af, spurði hann að: 
„vað er það þú hefur að segja?“ 


20 En hann sagði: „Gyðingar hafa 
samblásið að biðja þig það þú hafir á 
morgin Pál fyrir ráðið so sem þeir 
vilji nokkuð sannara af honum 
fregna. 


21 En trú þú þeim eigi því meir en 
fjörutigu manna veita honum umsát, 
þeir eð heitstrengt hafa sér hverki eta 
né drekka þar til þeir gæti honum í 
hel komið. Og nú eru þeir reiðubúnir, 
bíðandi eftir þinni fyrirsögn.“ 

22 Þá lét yfirhöfðinginn ungmennið í 
burt frá sér fara og bauð honum að 
hann segði það öngum að hann hefði 
honum kunngjört þetta 


23 og kallaði tvo undirhöfðingja til 
sín og sagði: „Búið til tvö hundruð 
fótgönguliðs að þeir gangi til 
Cesaream og sjötigi riddara og tvö 
hundruð skottmanna um þriðju stund 
nætur 


24 og reiðið til þann fararskjóta sem 
Páll skal á sitja og færið hann vel 
forvaraðan til Felicem landstjórnara“ 


G 


25 og hann skrifaði bréf þessarar 
meiningar: 

26 „Claudius Lysias heilsar hinum 
voldugasta landstjórnara Felix. 


21 Þennan mann höfðu Gyðingar 
höndum tekið og vildu hann í hel 
hafa slegið. En eg kom þá að með 
stríðsfólkinu og sleit hann af þeim. 
Og er eg formerkti það hann var 
rómverskur 

26 þá vildi eg vita fyrir hverja sök 
þeir áklöguðu hann og lét eg leiða 
hann fram í þeirra ráð. 


29 En eg fann þá að hann klagaðist 
um spurningar þeirra lögmáls og 
öngva sak hafði þá dauða væri verð 
eður banda. 


30 Og þá mér voru undirvísuð þeirra 
svikræði er Gyðingar höfðu honum 
fyrirbúið sendi eg hann strax til þín 
bjóðandi hans áklögurunum að hvað 
þeir hefði í móti honum það mætti 
þeir segja fyrir þér. Far vel.“ 

31 En striðsmennirnir eftir því sem 
þeim var boðið tóku Pál að sér og 
færðu hann um nóttina í Antipadrien. 


32 En annars dags létu þeir 


riddaraliðið með honum fara og 
sneru síðan aftur til kastalans. 


33 En sem þeir komu til Cesarea 
fengu þeir landstjórnaranum bréfið 
og skikkuðu Pál fyrir hann. 


34 En er landstjórnarinn las bréfið 
spurði hann að út af hverju landi 
hann væri. Og er hann fornam það 
hann var úr Cilicia 


35 sagði hann: „Eg skal forheyra þig 
nær þínir ákærendur koma.“ Og hann 
bauð að varðveita hann í dómhúsi 
Herodis. 


24 


1 En eftir fimm daga fór Ananías 
kennimannahöfðingi og öldungarnir 
ofan og meður þeim Tertúllus 
mælskumaður, hverjir sig tjáðu fyrir 
landsdómaranum í gegn Pál. 


2 En að Páli fyrirkölluðum tók 
Tertúllus til að áklaga hann og sagði: 
„Af því vér lífum í miklum friði 
undir þér og margar sæmdir veitast 
þessu fólki fyrir þína framsýni, 
ágjatasti Felix, hvað vér jafnan 

3 og í hvern stað til vor kjósum með 
allri þakkargjörð. 

4 En að eg dragi það eigi 
langsamlega fyrir þér bið eg þig fyrir 
þína manndygeð að þú heyrir oss 
fáein orð. 


5 Þennan mann höfum vér fundið 
skaðlegan þann sundurþykki uppæsir 
meðal allra Gyðinga um allan heim 
og foringja hins naðverska 
villudóms. 


6 Hann hefur og einnin viðurleitast 
að saurga musterið, hvern vér 
gripum og vildum hafa dæmt hann 
eftir lögum vorum 

7 en Lysias yfirhöfðingi kom þar 
fram og greip hann með miklu 
ofurefli úr vorum höndum, 


ð bjóðandi hans áklögurum til þín að 
koma. Af hverjum þú mátt kenna ef 
sjálfur vilt eftirgrennslast alla þá 
hluti um hverja vér áklögum hann.“ 
9 Þá lögðu Gyðingar til og sögðu 
það so vera. 

10 En Páll (þá er landstjórnarinn 
bauð honum að tala) svaraði: „Með 
því að eg veit þig nú um mörg ár 
dómara verið hafa þessarar þjóðar vil 


eg sjálfur með óskelfdu hugarfari 
mína sök forsvara. 


11 Því að þú mátt vita að það eru eigi 
meir en tólf dagar það eg kom aftur 
upp til Jerúsalem að biðjast fyrir. 


12 Og eigi hafa þeir fundið mig tala 
við nokkurn í musterinu eður 
gjörandi nokkurt upphlaup með 
fólkinu, hvorki í borgum né 
samkunduhúsum, 


13 og eigi geta þeir þetta sannað um 
hvað þeir kæra mig. 

14 En það játa eg þér að eg þjóna 
(eftir þeim vegi hvern þeir kalla 
villudóm) so Guði minna feðra að eg 
trúi öllu því hvað í lögmálinu skrifað 
er og spámönnunum, 


15 hafandi þá von til Guðs hverrar 
þeir sjálfir vænta, einkum upprisu 
framliðinna, bæði réttlátra og 
ranglátra. 


16 En í þessu sama iðka eg sjálfan 
mig jafnan að hafa hindranarlausa 
samvisku bæði við Guð og menn. 


17 En mörgum árum eftir kom eg og 
færða mínu fólki ölmusugjafir og 
offur. 


18 Þar með fundu þeir mig að eg lét 
mig hreinsa í musterinu, eigi með 
hávaða né nokkru upphlaupi. 


19 En þar voru nokkrir Gyðingar úr 
Asia hverjir hér ættu að vera fyrir 
þér og áklaga mig ef þeir hefði 
eitthvað mér í móti. 


20 Elgar lát þessa sjálfa segja hvort 
þeir hafa nokkurt rangferðugt á mér 
fundið á meðan eg stend hér fyrir 
ráðinu, 

21 nema alleinasta fyrir þessa eins 
orðs sakir þá er eg stóð þeirra í milli 
og kallaði: Um upprisu framliðinna 
verð eg í dag af yður áklagaður.“ 


22 Og er Felix heyrði þetta teygði 
hann fyrir þeim því að hann vissi 
grannt af þessum vegi og sagði: 
„Nær Lysias yfirhöfðingi kemur ofan 
þá vil eg forheyra yðar málefni.“ 


23 En hann skipaði 
undirhöfðingjanum að forvara Pál og 
láta hann hafa hvíld og fyrirbjóða ei 
neinum af hans að þjóna honum eður 
til hans að koma. 


24 Nokkrum dögum þar eftir kom 
Felix með húsfreyju sinni Drusilla 
hver eð var Gyðingakyns. Þau 
kölluðu á Pál og heyrðu af honum 
um trúna sem er á Kristi. 


25 En þá Páll talaði um réttvísi og 
hreinlífi og af eftirkomanda dómi 
skelfdist Felix og ansaði: „Gakk 
héðan að sinni. Nær eg hefi 
tómstund til mun eg þig kalla láta.“ 


26 En hann vænti jafnframmi það 
honum mundi peningar gefast af Páli 
so að hann léti hann lausan. Fyrir því 
lét hann oftsinnis kalla á hann og átti 
tal við hann. 


271 En að líðnum tveimur árum kom 
Portíus Festus í Felix stað. Felix 


vildi þá sýna Gyðingum velsemd og 
lét þá Pál bundinn. 
23 


| Þá Festus var nú í land kominn fór 
hann þrim dögum ettir af Cesarea 
upp til Jerúsalem. 


2 En fyrir honum tjáðu sig þá 
kennimannahöfðingjar og formenn 
Gyðinga í mót Pál, 

3 báðu hann og beiddu um liðveislu í 
móti honum að hann léti kalla hann 
til Jerúsalem, rekjandi svo sín umsát 
að þeir gæti honum í hel komið á 
veginum. 


4 Þá svaraði Festus að Páll yrði að 
sönnu varðveittur í Cesarea en hann 


mundi þó innan skamms fara þangað 
aftur. 

5 „Því þeir sem yðar á milli“ sagði 
hann „hafa mátt til, fari þeir líka ofan 
og áklagi þann mann ef nokkur 
vansemd finnst með honum. “ 


6 En er hann hafði hjá þeim verið 
enn tíu daga fór hann ofan til 
Cesaream. Og annars dags eftir setti 
hann sig á dómstólinn og skipaði 
Paulum fram að leiða. 

7 Og sem hann var framleiddur 
gengu þeir Gyðingar kringum hann 
er komnir voru ofan frá Jerúsalem 
berandi fram margar og þungar 
sakagiftir í gegn Páli hverjar þeir 
gátu þó eigi sannað 


ð af því að Páll svaraði so fyrir sig 
það hann hefði ekkert forbrotið, 
hvorki í mót Gyðingalögum né 
musterinu og eigi heldur við 
keisarann. 

9 Festus vildi þá sýna Gyðingum 
liðveislu, svaraði Páli og sagði: 

„ Viltu fara upp til Jerúsalem og 
dæmast þar af mér um þetta?“ 


10 En Páll sagði:,,Eg stend fyrir 
keisarans dómstól. Þar byrjar mér að 
dæmast. Því Gyðingum hef eg öngva 
vansemd gjörva so sem þú sjálfur 
betur veist. 

11 En hafi eg nokkrum mein gjört 
eða nokkuð það aðhafst sem dauða 
sé vert þá mæli eg eigi í móti dauða 
að þola. En ef ekkert finnst þeirra af 


hverju þeir ákæra mig þá má enginn 
mig þeim í hendur selja því eg skyt 

mér fyrir keisarann.“ 

12 Festus ráðgaðist þá um við ráðið 
og svaraði: „Fyrir keisaranum hefur 
þú þér skotið, til keisarans skaltu og 
fara.“ 


13 En er nokkrir dagar voru liðnir 
fóru þau Agrippa konungur og 
Bernica ofan til Cesarea að segja 
Festum velkominn. 


14 Og er þau höfðu þar marga daga 
verið skyrði Festus konunginum frá 
sakargiftum Páls og sagði: „Nokkur 
mann er hér í fjötrum af Felix 
eftirlátinn 


15 hvers vegna eð prestahöfðingjar 
og Öldungar Gyðinga komu fyrir mig 


þá eg var til Jerúsalem og báðu að 
refsing skyldi á hann ganga, 

16 hverjum eg svaraði að það væri 
eigi háttur Rómverja að nokkur 
maður væri til refsingar seldur fyrr 
en sá sem klagaðist hefði sína 
áklagendur nálæga og fái þar með 
tóm til sig undan að færa þeim lytum 
sem honum verða tillögð. 


17 En þá þeir komu hér til samans 
setta eg mig annars dags (án nokkrar 
dvalar) á dómstólinn og skipaði þann 
mann fram að leiða 

18 á hvern þá áklagararnir komu til 
báru þeir öngva þá sök fram um 
þessa hluti hverja eg meinaði 


19 heldur höfðu þeir nokkrar 
spurningar í móti honum um þeirra 


hjátrú og af nokkrum framliðnum 
Jesú hvern Páll vottar lifa. 


20 En eg er undirstóð e1 þess háttar 
spurningar sagði eg hvort hann vildi 
fara upp til Jerúsalem og dæmast þar 
um þetta. 


21 En þá Páll apelleraði (biðlaði) að 
hann geymdist til keisarans rannsaks 
(áheyrnar) bauð eg að varðveita hann 
þar til eg senda hann til keisarans.“ 
22 Þá sagði Agrippa til Festo: „Eg 
vilda og fá að heyra þennan mann.“ 
Hann sagði: „Á morgin skaltu hann 
heyra.“ 


23 En annars dags þá Agrippa og 
Bernice komu með miklu skrauti og 
gengu inn í ráðhúsið með 
yfirhöfðingjum og höfuðsmönnum 


borgarinnar. Og er Festus skipaði var 
Páll framleiddur. 


24 Festus sagði: „Agrippa konungur 
og þér allir góðir menn sem hér eru 
meður oss, þar sjái þér þann mann af 
hverjum allar Gyðingasveitir hafa til 
mín sagt, bæði til Jerúsalem og so 
hér, og segja það honum byrjar ei 
lengur að Mfa. 

25 En þá eg fornam það hann hafði 
ekkert gjört það dauða væri vert með 
því að hann sjálfur skaut sér undir 
keisarann þá hefi eg einsett mér að 
senda hann þangað, 


26 um hvern eg hefi ekkert 
sannarlegt það eg megi herranum til 
skrifa. Fyrir því hefi eg og látið leiða 
hann hér fram fyrir yður og 


einnamest fyrir yður, Agrippa 
konungur, so að eg eftir umliðna 
forheyrslu mætti það fá hvað eg 
skrifa skyldi. 


21 Því það sýnist mér óvitmannlegt 
að senda nokkurn bandingja og 
teikna e1 upp á hverjar sakir eru til 
hans kærðar. 

26 

1 En Agrippa sagði til Páls: „Þér 
leyfist sjálfum að tala fyrir þig.“ Þá 
svaraði Páll og rétti fram höndina: 
2 „Sæll þykjunst eg þess, Agrippa 
konungur, að eg nái í dag að forsvara 
mig fyrir þér af því öllu sem eg 
áklagast af Gyðingum 


3 mest það þú veist allar venjur og 
spurningar Gyðinga. Fyrir því bið eg 
þig að þú vildir þolinmóðlega heyra 
mig. 

4 Að sönnu mín ævi í frá barnæsku, 
hver verið hefur þegar í uppruna hjá 
þessari þjóð í Jerúsalem, vita allir 
Gyðingar 

5 þeir mig þekktu forðum í uppvexti 
ef þeir vildu þar vitni um bera. Því 
að eg lifða eftir hinni hörðustu 
siðvenju vorrar guðsdyrkunar, einn 
faríseari. 


6 Nú stend eg og verð áklagaður um 
þá von fyrirheitsins þess skeð er af 
Guði til feðra vorra, 


7 til þess vorar tólf kynkvíslir vona 
sér að koma með stöðugri Guðs 


þjónkan nátt sem dag. Vegna þeirrar 
vonar, herra konungur, þá áklagast 
eg af Gyðingum. 

ð Fyrir hvað mun það ótrúanlegt 
dæmast mega það Guð geti 
framliðna menn uppvakið? 


9 Eg meinaði að sönnu með sjálfum 
mér það eg mætta mikið í móti gjöra 
nafni Jesú af Naðsaret, 

10 hvað eg og gjörða til Jerúsalem 
að eg lukta marga heilagan í 
myrkvastofu að fengnu yfirvaldi út 
af kennimannahöfðingjum og þá þeir 
voru afteknir sagða eg dóminn upp. 


11 Og um öll samkunduhús kvaldi 
eg þá oftlega og þvingaði þá til 
guðlastanar og eg var meir en hófi 


gegndi óður á það og veitti þeim 
ofsóknir allt í utanlandsborgir. 

12 Fyrir hverra hluta sakir, þann tíð 
eg fór til Damasco meður magt og 
boðskap prestahöfðingjanna, 

13 það á miðjum degi sá eg, herra 
konungur, ljós af himni sólarskini 
bjartara það um mig leiftraði og um 
þá er með mér voru. 


14 En þá vér féllum allir til jarðar 
heyrða eg rödd til min tala sú er á 
hebreska tungu sagði: Saul, Saul, 
hvað(hvi) ofsækir þú mig? Hart er 
þér að bakspyrna í mót broddinum. 


15 En eg sagða: Hver ert þú, herra? 
Hann sagði: Eg em Jesús hvern þú 
ofsækir. 


16 Ris upp og statt á fætur þína þvi 
að til þess birtist eg þér það eg 
skikkaði þig til þénara og 
vitnismanns þeirra hluta hverra þú 
sást og þeirra sem eg skal þér enn 
birta, 

17 frelsandi þig af þessu fólki og 
heiðinni þjóð, á meðal hverra eg 
mun þig útsenda þeirra 

18 augum upp að lúka so að þeir 
snúist frá myrkrum til ljósins og frá 
anskotans valdi til Guðs so að þeir 
meðtaki syndanna fyrirgefning og 
arftöku meður þeim er helgaðir 
verða fyrir þá trú sem á mig er. 

19 Fyrir því var eg ekki, herra 
konungur, himneskri birting 
vantrúaður 


20 heldur boðaði eg hana í fyrstu 
þeim í Damasco og Jerúsalem og út 
um allar sveitir Gyðingalands og 
síðan heiðingjum að þeir gjörði iðrun 
og sneri sér til Guðs og gjörandi 
verðug verk iðranarinnar. 

21 Og fyrir þá sök gripu Gyðingar 
mig Í musterinu og einsettu sér að 
lífláta mig. 

22 En fyrir Guðs fullting er mér 
bjargað það eg stend allt til þessa 
dags vitnandi bæði fyrir smám og 
stórum, segandi ekkert annað en það 
er spámennirnir og Moyses hafa 
fyrirsagt að ske ætti 


23 það Kristur skyldi líða og fyrstur 
vera út af upprisu framliðinna og sá 


sem ljósið skyldi lýðnum boða og so 
heiðnum þjóðum. “ 


24 En er hann hafði svarað þessu 
fyrir sig sagði Festus hárri raust: 
„Óður ertu vorðinn, Páll! Það mikla 
bókvit gjörir þig óðan!“ 

25 En hann sagði: „Eigi em eg óður, 
minn góði Festus, heldur tala eg 
sannlerksins og skyrlerksins orð. 


26 Því herra konungurinn veit þetta 
vel, hjá hverjum eg ræði alls 
öruggur, því eg meina að ekkert 
þessara muni fyrir honum fólgið vera 
af því að þetta er ekki í hyrningum 
skeð. 

21 Trúir þú, Agrippa, herra 
konungur, spámönnunum? Eg veit að 
þú trúir.“ 


28 En Agrippa sagði til Páls: „Lítið 
vantar á að tala um fyrir mér so eg 
gjörðist kristinn.“ 


29 En Páll sagði: „Þess æski eg af 
Guði það brestur í miklu eður litlu, 
eigi allernasta þú heldur og einnin 
allir þeir sem mig heyra í dag væri 
þvílíkir hvílíkur eð eg em 
undanteknum þessum böndum.“ 

30 Og þá hann hafði þetta talað stóð 
konungurinn upp og landstjórnarinn 
og Bernice og þeir eð hjá þeim sátu. 
31 En sem þeir viku sér afsiða töluðu 
þeir sín á milli og sögðu: „Þessi 
maður hefur ekkert gjört það dauða 
sé eður banda vert.“ 


32 Þá sagði Agrippa til Festo: „Þessi 
maður hafði mátt laus vera látinn ef 


hann hefði ekki skotið sér fyrir 
keisarann. 


21 


1 Sem það var nú úrskurðað að vér 
skyldum sigla í Valland fengu þeir 
Pál og nokkra aðra bandingja þeim 
hundraðshöfðingja út af keisarans 
hirð sem Julio var að nafni. 


2 Og vér stigum á það skip sem af 
Adramantio viði var og skyldum 
sigla fyrir Asiam og létum síðan frá 
landi. Aristarkus úr Macedonia af 
Tessalóníu var meður oss 


3 og tókum annars dags land í Sidon. 
Júlíus birti sig blíðan við Pál og 
lofaði honum að ganga til sinna 
góðra vina að sýsla sinna nauðþurfta. 


4 Þaðan leystum vér og sigldum 
undir Cypriam fyrir því að vindarnir 
voru oss öndverðir 

5 og sigldum yfir það haf sem gegnt 
er Cilicia og Pamphylia og komum 
til Myra í Lysia. 

6 Þar fann undirhöfðinginn skip úr 
Alexandria það sigla átti í Valland. A 
það setti hann oss. 


7 En er oss veitti tregt að sigla so að 
vér komust varla um marga daga 
segnt Gnidon (því vindurinn bægði 
oss) sigldu vær undir Krít til 
borgarinnar Salmóne 


ð og gátum þó varla beitt fram hjá. 
Þá komu vér í nokkur það lægi sem 
kallaðist Sæluhöfn. Þar lá og borgin 
Lasea í grennd við. 


9 En er miklir tímar voru umliðnir 
með því að nú var þó hættumeiri 
siglingin að fastan var þá umliðin, 
fyrir það ráðlagði Páll þeim og sagði 
til þeirra: 

10 „Góðir menn, eg sé að vor sigling 
mun verða bæði háskasöm og 
skaðamikil, e1 alleinasta fyrir 
farminn og skipið heldur og einnin 
vorra lífdaga.“ 


11 En undirhöfðinginn trúði meir 
skipherranum og 
leiðsagnarmanninum en því er Páll 
sagði. 

12 Og er þar var engin höfn hæfileg 
til vetrarlegu þótti flestum ráðlegt að 
sigla burt þaðan að ef þeir mættu 
koma til Phenicen til vetrarlegu (sú 


höfn sem að er við Krit í gegn 
suðvestan- og norðvestanvindi). 


13 En þá sunnanvindur tók að gusta 
og þeir meintu að halda sína leið 
leystu þeir Asson og héldu fyrir 
framan Krit. 


14 En eigi langt þar eftir hófst upp 
þvervindi í gegn skipinu þann vér 
köllum norðaust. 

15 Og er skipið lá undir áföllum og 
gat eigi rétt sig við veðrinu létu vér 
draga fyrir vind og svömluðum so. 
16 En sem vér komum við ey nokkra 
þá Clauda hét gátum vér varla bátinn 
uppdregið. 

17 En vér neyttum þá orku og settum 
hann upp og bundum við borðið. Því 


að vær óttuðust að oss mundi bera á 
grynningarnar og létum út tunnudufl 
og drifum so. 


18 Og er vér höfðum sterkan storm 
liðið vörpuðu þeir annars dags út 
streng 

19 og á þriðja degi snöruðu vér út 
með sjálfs höndum reiðskapnum 
skipsins. 


20 Og í marga daga skein hverki sól 
né stjörnur en stormveðrátta eigi litil 
fyrir sjónum so að öll von vors 
hjálpræðis var horfin. 

21 Og er vér höfðum lengi einskis 
neytt þá gekk Páll í miðið til þeirra 
og sagði: „Góðir menn, þér skylduð 
hafa hlytt mér og leyst eigi út af Krit, 


so hefðu vær eigi liðið þessa kvöl og 
skaða. 


22 Og nú ræð eg yður að þér séuð 
með góðu geði því að einskis vors 
fjör mun tortynast að fráteknu 
skipinu. 

23 Því á þessari nótt stóð hjá mér 
engill Guðs þess er eg em og þeim 
eg þjóna 

24 og sagði: Óttast þú eigi, Páll. Þér 
byrjar fyrir keisarann að koma. Og 
sjá, það Guð hefur veitt þér þá alla er 
með þér sigla. 

25 Fyrir því, góðir menn, verið með 
kátri lund því að eg trúi Guði að það 
muni so ske sem mér er sagt. 


26 En til eyjar nokkurar hljótum vér 
að koma.“ 


27 En ettir það er hin fjórtánda 
nóttin var yfirkomin sigldu vér um 
miðnætti í Adria. Skipmennina 
grunaði þá að sér mundi sýnast land 
nokkurt 


28 og vörpuðu grunnsökku og fundu 
tuttugu faðma djúp og skammt eitt 
þaðan köstuðu þeir sökkunni í annað 
sinn og fundu fimmtán faðma. 


29 Þá hræddust þeir að þá mundi 
mega steyta á skerum og fleygðu úr 
bakskutnum fjórum akkerum, æsktu 
og þess að dagur kæmi. 

30 En er skipverjar leituðu við að 
umflyja skipið og létu bátinn á sjóinn 
síga undir þeirri hylmingu að þeir 


létust vilja úr fram skipinu færa út 
akkeri 

31 þá sagði Páll til undirhöfðingjans 
og striðsmannanna: „Nema að ef 
þessir blifi kyrrir í skipinu geti þér 
eigi bjargast. 

32 Þá hjuggu striðsmennirnir 
bátfestarnar og létu ofan detta. 

33 Og þá er birta tók réð Páll þeim 
að þeir tæki fæðslu til sin „því það er 
í dag“ sagði hann „fjórtándi dagur að 
þér hafið biðleikað við og fastandi 
verið og á öngvu bergt. 

34 Fyrir því ræð eg yður að þér takið 
fæðslu yður til hressingar það enginn 
yðar hárlokkur munu af yðru höfði 
forglatast.“ 


35 Og er hann hafði þetta rætt tók 
hann brauðið, gjörði Guði þakkir í 
allra þeirra augsyn, brauð það síðan 
og át. Þeim tók þá 

36 og öllum að batna í skapi og tóku 
sér fæðslu. 


37 En vér vorum alls í skipinu tvö 
hundruð sjö og sjötígir sálna. 

38 Og er vér vorum mettir létu vær 
af skipinu og köstuðum korninu í 
sjóinn. 

39 En er dagur var þekktu þeir eigi 
landið. En við hafnarsund nokkurt 
urðu þeir varir það landtöku hafði 
hvert þeir vildu víkja skipinu ef þeir 
mættu því við koma. 


40 Og er þeir drógu upp akkerin 
slógu þeir sér til sjós og leystu upp 
stjórnböndin og settu rárseglið í ping 
fyrir veðrinu og héldu so að landi. 

41 Og er vér komum að því risi er 
sjór gekk umhverfis steytti það 
skipið á svo að framskipið stóð 
grunn óhræranlega en skuturinn 
lestist í sundur af ofurefli bylgnanna. 


42 En stríðsmennirnir lögðu það ráð 
til að bandingjarnir væri drepnir so 
að enginn þeirra umhlypi þótt út 
kynni að sveima. 

43 En undirhöfðinginn vildi Páli eigi 
granda láta og tálmaði þeirra 
ásetningi og bauð að þeir sem synt 
sætu skyldu fyrstir fleyta sér utan og 
leggjast að landi en aðrir, 


44 sumir á hlemmunum en sumir á 
skipbrotunum. Og það skeði so að 
þeir komust allir hólpnir til lands. 


28 


1 Og er vér komust af þá vissum vér 
að eyin hét Melite. 

2 En þeir lyðir sýndu oss eigi litla 
vináttu, kveiktu eld og meðtóku oss 
alla vegna þess hreggviðris er yfir 
oss hafði drifið og fyrir kulda sakir. 


3 En þá Páll var að tína saman hrúgu 
með smáviðu og lagði á eldinn þá 
skreið naðra úr loganum og hrökktist 
á hönd hans. 


4 En er það sáu eyjarmenn að 
kvikvendið hékk á hendi hans sögðu 
þeir sín á milli: „Endilega mun þessi 


manndrápari vera hverjum hefndin 
leyfir ekki að lifa þó hann sé úr 
sjávarháska leystur.“ 


5 En hann flengdi nöðrunni á eldinn 
og honum varð ekkert meint af. 


6 En þeir meintu að hann mundu 
uppþrútna eður jJafnsnart dauður 
niður detta. Og sem þeir höfðu lengi 
eftir því beðið og sáu ekkert vont á 
honum verða umhverfðu þeir sínu 
sinni og sögðu hann guð vera. 


7 En í þeim sömu takmörkum hafði 
foringi eyjarinnar sín híbyli sá 
Publius hét, hver oss meðtók og 
veitti um þrjá daga allvingjarnlega. 
5 En so bar til það faðir Publn lá 
kvalinn í köldu og blóðfalli. Til hans 
gekk Páll inn og baðst fyrir og lagði 


hendur yfir hann og gjörði hann 
heilbrigðan. 


9 Þá það var skeð komu og hinir 
aðrir á eyjunni þangað sem sóttir 
höfðu og létu sig lækna 


10 og þeir veittu oss miklar 
virðingar. Og er vér sigldum þaðan 
lögðu þeir til hvað oss var 
þarfsamlegt. 

11 En eftir þrjá mánuði sigldu vér 
þaðan á því skipi er var Úr 
Alexandria hvert að í eyjunni hafði 
legið um veturinn. Það hafði fyrir 
merki tvíburateikn. 


12 Og er vér komum til Syracusa 
vorum vér þar í þrjá daga. 


13 Þaðan sigldum vér um kring og 
komum til Region. Og einum degi 
þar eftir sem sunnanvindur tók að 
blása komu vér annars dags til 
Puteolon 


14 hvar vér fundum bræðurna og 
urðum af þeim beðnir það vér 
tefðum hjá þeim um sjö daga. Og so 
komum vær í Romam. 

15 Og er þeir bræður sem þar voru 
heyrðu af oss gengu þeir út í móti 
oss allt til Apiser og Tretabern. Og 
þá er Páll leit þá gjörði hann Guði 
þakkir og fékk trúarefling. 

16 En þá vér komum í Romam 
afhenti undirhöfðinginn bandingjana 
þeim æðsta hershöfðingja. En Páli 
var lofað að vera hvar honum líkaði 


með þeim einum striðsmanni sem á 
honum tók vakt. 


17 Það skeði á þriðja degi þar eftir 
að Páll samankallaði hina æðstu 
menn af Gyðingum. Þá þeir voru til 
samans komnir sagði hann til þeirra: 
„Þér menn, góðir bræður, eg hefi 
ekkert í gegn voru fólki gjört né í 
móti föðurlegri siðvenju og em þó 
bundinn Rómverjumí hendur fenginn 
18 hverjir mig vildu hafa lausan látið 
þá það höfðu mig heyrt með því að 
þar fannst enginn dauðasök með mér. 
19 En þá Gyðingar mæltu því í mót 
neyddust eg til að skjóta mér fyrir 
keisarann. Eigi so það eg hefða um 
nokkuð að áklaga mitt fólk. 


20 En fyrir það tilefni samankallaði 
eg yður það eg mætta sjá og samtal 
hafa við yður. Því fyrir sakir vonar 
Ísrael em eg þessari festi umvafður.“ 


G 


21 Þeir sögðu til hans: „Engin bréf 
höfu vær fengið þinna vegna af 
Gyðingalandi og enginn bróðir er 
þaðan kominn sá af þér hafi nokkuð 
vont kunngjört eður til þín talað. 


22 Þó fysir oss að heyra af þér hvað 
þú heldur því af þeim villudóm er 
oss það kunngjört að honum verði 
alls staðar í móti mælt.“ 


23 Og sem þeir einkuðu honum dag 
til þá komu margir til hans í 
herbergið hverjum hann útlagði og 
vitnaði Guðs ríki og taldi um fyrir 
þeim út af Jesú úr Moyses lögmáli 


og spámönnunum í frá morni allt til 
kvelds. 

24 Og nokkrir út af þeim trúðu því 
sem hann sagði en sumir trúðu því 
e1gl1. 

25 Og er þeir voru e1 samþykkir sín á 
milli gengu þeir í burt þá Páll talaði 
eitt orð: „Vel hefur heilagur andi sagt 
fyrir Esa1am spámann til feðra vorra, 
so mælandi: 


26 Far þú til þessa fólks og seg: Með 
eyrum munu þér það heyra og ei 
skilja og með augunum munu þér 
það sjá og e1 þekkja. 

27 Því hjarta fólks þessa er 
forharðnað og með eyrunum heyra 
þeir þunglega og sín augu hafa þeir 
samanlukt so að þeir sjái e1 með 


augunum og heyri ei með eyrunum 
og so þeir skilji e1 með hjartanu og 
snerust so eg læknaði þá. 

268 Fyrir því sé yður kunnigt það 
heiðingjum er sent þetta Guðs 
hjálpræði og þeir munu heyra það. 
29 “Og er hann talaði þetta gengu 
Gyðingar út frá honum og höfðu 
þrætu mikla sín á milli. 

30 En Páll bleif um tvö ár í sínu 
leiguhúsi og meðtók alla þá er til 
hans Inngengu, 

31 prédikandi Guðs ríki og boðandi 
það hvað er var af Drottni Jesú Kristi 
með allri röksemd án fyrirboðunar. 


S. Páls pistill til Rómverja 


1 


1 Páll, þjón Jesú Krists, kallaður til 
að prédika Guðs evangelion, 


2 hverju hann hafði áður fyrirheitið 
fyrir sína spámenn í Heilagri ritningu 
3 af sinum syni hver að fæddur er af 
Davíðs sæði eftir holdguninni 


4 en volduglega auglystur sonur 
Guðs eftir andanum, sá er helgar 
fyrir upprisuna dauðra, 


5 sem er Jesús Kristur vor Drottinn, 
fyrir hvern vér höfum meðtekið náð 
og postullegt embætti á meðal allra 


heiðinna þjóða trúarinnar hlyðni upp 
að rétta undir hans nafni 


6 af hverra tölu þér eruð sem kallaðir 
eruð í Kristi Jesú. 


7 Öllum þeim Guðs elskulegum og 
kölluðum heilögum sem eru í Róm: 
Náð og friður af Guði vorum föður 
og Drottni Jesú Kristi þá sé með 
yður. 

ð Fyrst gjöri eg að sönnu þakkir 
minum Guði fyrir Jesú Krist allra 
yðar vegna um það að yðar trú berst 
út um allan heim. 


9 Því að Guð er minn vottur 
(hverjum eg þjóna í mínum anda út í 
guðsspjöllum hans sonar) það í 
sífelli minnunst eg yðar og jafnan í 
mínum bænum 


10 bið eg þess það eg mætta 
einhverntíma, að Guðs vilja, hafa 
það lukkusprang að koma til yðar. 


11 Því að mig langar að sjá yður so 
að eg býtta yður nokkri andlegri gjöf 
yður til styrktar 


12 (það er) að eg mætta taka líka 
huggan yðra á milli fyrir yðra trú og 
mina sem vér höfum vor á millum. 
13 En eg vil eigi dylja fyrir yður, 
bræður, það eg einsetta mér oft að 
koma til yðar (þó mér hafi bægt 
verið til þessa) so að eg hefða færa 
nokkurn ávöxt yðar á milli líka sem 
á meðal annarra þjóða. 

14 Því eg em skuldunautur bæði 
grískra og ógrískra, spakra(vitra) og 
óspakra,(óvitra) 


15 af því so mikið sem eg fornam em 
eg reiðubúinn til yður sem eruð í 
Róm að prédika evangelium. 


16 Því að eg skammast mín eigi 
Krists evangeli1 því það er kraftur 
Guðs sem hjálplega gjörir alla þá 
sem þar á trúa, fyrst Gyðinga og 
Grikki. 

17 Af því að þar opinberast inni það 
réttlæti sem fyrir Guði dugir, hvert 
að kemur út af trúnni í trúna, so sem 


skrifað er: Sá réttláti mun af sinni trú 
lífa. 


18 Því að Guðs reiði af himnum 
opinberast yfir allt ranglæti og 
óréttvisi manna þeir eð sannleikann 
afrækja í ranglætinu 


19 fyrir því það menn vita að Guð er, 
það er þeim opinbert því að Guð 
hefur þeim opinberað 


20 með því að Guðs ósynilegir hlutir 
sjást, það er hans eilíft almætti og 
suðdómur, því það má merkjast af 
þeim verkum sem hann gjörir á 
heiminum hvern hann hefur skapað, 
so að þeir hafa öngva afsakan. 


21 Með því þeir vissu það að Guð er 
og hafa hann þó e1 dyrkað so sem 
Guð né honum þakkir gjört heldur 
eru þeir í sínum hugrenningum að 
hégóma vornir og þeirra fávíst hjarta 
er formyrkvað. 

22 Því þá þeir héldu sig visa vera eru 
þeir að þussum vorðnir 


23 og hafa umsnúið dýrð 
óforgengilegs Guðs í líkneskjur 
forgengi1legra manna, fugla og 
ferfættra dyra og skriðkvikinda. 


24 At því hefur Guð yfirgefið þá í 
þeirra hjartans girndum og 
óhreinmennsku að þeir skömmuðu 
so sína líkami á sjálfum sér, 

25 hverjir Guðs sannleika hafa 
umsnúið í lygar og hafa meir dyrkað 
og þjónað skepnunni en skaparanum, 
hver lofaður sé um allar aldir. Amen. 


26 Fyrir hvað er Guð yfirgaf þá í 
skammsamlegum girndum. Því að 
konur þeirra hafa snúið náttúrlegri 
aðferð 1 Ónáttúrlega. 


27 Slíkt hið sama hafa mennirnir 
yfirgefið eðlilega aðferð til konunnar 


og loguðu í sínum girndum hver til 
annars og hefur so maður með manni 
skömm framið og meðtekið so 
verðkaup síns villudóms (eftir því 
sem verðugt er) á sjálfum sér. 


268 Og líka sem þeir hafa þess ei gætt 
það þeir skyldu af Guð kynning hafa 
so hefur Guð yfirgefið þá í fráleitt 
sinni að gjöra það hvað eigi var 
hægilegt, 

29 fullir upp alls ranglætis, 
frillulifnaðar, flátskapar, ágirndar, 
fjandskapar, fullir haturs, 
manndrápa, þrætu, svika, óheilinda, 
kvissamir, 

30 bakmálgir, Guðs forsmánarar, 
háðgjarnir, drambsamir, sjálfhælnir, 
prettvísir, foreldrum óhlýðugir, 


31 skilningslausir, óhaldinorðir, 
ástlausir, harðsvíraðir, 
ómiskunnsamir, 


32 hverjir Guðs réttlæti þa vita (að 
þeir séu dauða verðugir sem þvílíkt 
gjöra) nú gjöra þeir það ei aðeins 
heldur eru þeir einning þeim 
samsinnandi sem það gjöra. 

2 

1 Fyrir því kanntu eigi, Ó maður, þig 
að afsaka hver helst þú ert sem 
dæmir því hvar þú dæmir um annan 
þar fordæmir þú sjálfan þig af því þú 
gjörir það sama hvað þú dæmir. 

2 Því vér vitum það Guðs dómur er 
réttur yfir þeim sem þvilíkt gjöra. 


3 En þenkir þú, ó maður, sem dæmir 
þá er þvílíkt gjöra og þú gjörir hið 
sama að þú munir umflýja Guðs 
dóm“ 

4 Veistu eigi það að Guðs góðgirni 
leiðir þig til yfirbótar? (iðrunar) 

5 En þú eftir þinni harðúð og 
óyfirbótarsömu hjarta safnar þér 
sjálfum reiði upp á reiðinnar dag og 
uppbirtingar Guðs réttlætisdóms, 

6 sá er gjalda mun einum og 
sérhverjum eftir hans verkum, 


7 beim að sönnu heiður og vegsemd 
og Ófallvalta veru sem með 
þolinmæði góðra verka eftirleita 
eilífu lífi 


ð en hinum sem þrætugjarnir eru og 
hverjir eigi hlýða sannleikanum en 
hlýða heldur ranglætinu sneypu og 
reiði, 

9 hrellingar og harmkvæli yfir allar 
sálir þeirra manna sem illsku drygja, 
fyrst Gyðingum og so Grikkjum, en 
heiður, 

10 vegsemd og frið öllum þeim sem 
gott gjöra, fyrst Gyðingum og so 
Grikkjum. 


(Grikkir í þessum versum á við þá 
sem hafa sama menningararf og 
Grikkir. Það er ekki eingöngu verið 
að tala um þjóðernið heldur 
menninguna og Grikkland mótaði 
vestræna menningu, þar af leiðandi 


á Pall við um okkur, þegar hann 


talar um Grikki) 


11 Því að ekkert manngreinarálit er 
fyrir Guði. 

12 Því þeir sem án lögmáls hafa 
syndgast þeir munu og án lögmáls 
fyrirfarast. Og þeir sem undir 
lögmálinu hafa syndgast munu fyrir 
lögmálið dæmdir verða. 


13 Af því að áheyrendur lögmálsins 
eru ei réttlátir fyrir Guði heldur eru 
þeir réttlátir sem lögmálið gjöra. 

14 Því ef þeir heiðnu sem eigi hafa 
lögmálið en gjöra þó af náttúru hvað 
lögmálið inniheldur þeir sömu, með 
því þeir hafa ei lögmálið eru þeir sér 
sjálfir lögmál 


15 með hverju þeir útvísa það 
lögmálsins verk sé skrifuð í þeirra 
hjörtum sem þeirra samviska sjálf 
ber þeim um vitni og þeir þankar 
sem sín á milli áklaga sig eður 
afsaka, 


16 á þeim degi nær Guð dæmir 
leynda hluti mannanna eftir mínu 
suðsspjalli fyrir Jesú Krist. 


17 En sjá, þú kallast Gyðingur og 
forlætur þig upp á lögmálið og 
hrósar þér af Guði 

18 og veist hans vilja og með því þú 
ert lærður í lögmálinu reynir þú hvað 
að best sé að gjöra 

19 og formetur (telur) þig sjálfan 


vera blindra leiðtogara og ljós þeirra 
sem í myrkrum eru, 


20 fávísra tyftunarmann og læriföður 
einfaldra, hafandi bæði viskunnar 
form og sannleikans í lögmálinu. 
21 Nú lærir þú annan en sjálfan þig 
lærir þú eigi. Þú prédikar að eigi 
skuli stolið verða og þú stelur. 

22 Þú segir að eigi skuli hórdómur 
drygjast og þú drygir hór. Þú 
svivirðir skúrgoðin, rænir þó Guð 
sínu. 

23 Þú hrósar þér af lögmálinu og 
vanvirðir Guð fyrir yfirgöngu 
lögmálsins. 

24 „Því að fyrir yðar skuld verður 
Guðs nafn lastað meðal heiðinna 
þjóða,“ so sem að skrifað er. 


25 Umskurðurinn dugir að sönnu ef 
þú varðveitir lögmálið en ef þú ert 
yfirtroðslumaður lögmálsins þá er 
þín umskurn orðin að yfirhúð. 


26 Því að ef yfirhúðin varðveitir 
réttlætingar lögmálsins, reiknast eig1 
þá hans yfirhúð fyrir umskurn? 


27 Og so mun það, þa sem af náttúru 
er yfirhúð og lögmálið fullkomnar, 
dæma þig sem ert undir bókstafnum 
og umskurninni, yfirtroðslumann 
lögmálsins. 


268 Því að sá sem augljóslega er 
Gyðingur er e1 Gyðingur og e1 sú 
augljós holdsins umskurn er 
umskurn 


29 heldur er sá Gyðingur sem 
heimuglegur Gyðingur er og 


umskurn hjartans er umskurn sú er 
sker í andanum en eigi í bókstafnum, 
hverra lofstir eigi er af mönnum 
heldur af Guði. 


3 
1 Hvað hefur þá Gyðingur til þess að 


hann sé fremri? Eða hver nytsemd er 
að umskurninni? 

2 Nærsta mikil á allan hátt. 
Sennilega fyrst það að þeim er til 
trúað hvað Guð hefur talað. 

3 Þótt að nokkrir út af þeim hafi því 
eigi trúað, hvað um það? Skyldi fyrir 
þeirra vantrúar sakir Guðs trú undir 
lok líða? 


4 Fjarri sé því! Heldur blífur það so 
að Guð sé sannsögull en allir menn 


lygarar, so sem skrifað er: „Að þú 
réttlátur sért í þínum ræðum og 
yfirvinnir nær þú dæmist.“ 


5 En er það so að vort ranglæti priísi 
Guðs réttlæti, hvað skulu vér segja? 
Er Guð þá ranglátur þótt hann reiðist 
þar fyrir? Nú tala eg ettir plagsiðum 
manna. (Nú tala ég líkt og maður) 

6 Fjarlægt sé því! Hvernin skyldi 
Guð elligar heiminn dæma? 

7 Því ef Guðs sannleikur verður fyrir 
mína lygn veglegri til hans dýrðar, 
hvar fyrir skyldi eg þá eftir þeim sem 
annar syndbrotsmaður dæmdur verða 
ð og ei miklu framar so breyta (sem 
illa verður til vor talað og so sem 
sumir segja það vér segjum): Gjörum 


illt so að gott eftir komi? Hverra 
fyrirdæming er réttleg. 

9 Hvað beru vér þá af þeim? Því að 
vér höfum áður útvísað bæði 
Gyðinga og Grikki alla undir synd 
vera 

10 eftir því sem skrifað er: „Að eigi 
sé sá nokkur sem réttvís er og ekki 
einn 

11 og eigi sá sem skynugur sé og 
enginn sá er að Guði leiti. 

12 Allir eru þeir fráhneigðir orðnir 
og líka allir ónytir gjörðir og engi er 
sá sem gott gjörir og eigi einn. 

13 Þeirra barki(háls) er opin gröf og 
með sínum tungum handtéra(tala) 


þeir sviksamlega. Höggormaeitur er 
undir þeirra vörum 

14 og munnur þeirra fullur af bölvan 
og beiskleika. 

15 Fætur þeirra eru fljótir til 
blóðsúthellingar. 

16 Í þeirra vegum er eyðilegging og 
hugarangur 

17 og friðarins götu þekkja þeir eigi. 
18 Og ei er þar nokkur Guðs ótti 
fyrir þeirra augum. “ 

19 En vér vitum að hvað lögmálið 
segir það segir það þeim sem undir 
lögmálinu eru so að allra munnur 


verði tilbyrgður og heimurinn allur 
við Guð sakaður. 


20 Fyrir því að ekkert hold af 
lögmálsins verkum getur fyrir 
honum réttlátt orðið. Því að fyrir 
lögmálið kemur eigi utan 
viðurkenning syndarinnar. 


21 En nú er án lögmálsins stuðnings 
það réttlæti opinberað sem fyrir Guði 
dugir hver að er sannprófað fyrir 
vitnisburð lögmálsins og 
spámannanna. 


22 En eg tala um það réttlæti fyrir 
Guði hvert að kemur fyrir trúna á 
Jesú Krist til allra og yfir alla þá sem 
trúa. Því hér er enginn grinarmunur. 


23 Allir saman eru þeir syndugir og 
þeim er skortur á þeirri hrósan sem 
þeir áttu á Guði að hafa 


24 og verða so út af hans náð án 
verðskuldunar réttlátir fyrir þá 
endurlausn sem vorðin er fyrir Jesú 
Krist 


25 hvern Guð skikkaði til forlikunar 
manns fyrir trúna í hans blóði til 
ávísingar þess réttlætis sem fyrir 
honum er fullt, í hverju hann 
fyrirgefur syndirnar þær áður eru 
umliðnar undir þeirri guðlegri 
Þolinmæði sem hann hafði 


26 það hann á þessum tíma ávísaði 
það réttlæti sem fyrir honum dugir, 
upp á það að hann sé alleina réttlátur 
og gjöri þann réttlátan sem þar trúir á 
Jesú Krist. 


21 Hvar er nú sú hrósan? Er henni 
lokið? Fyrir hvert lögmál? Fyrir 


verkanna lögmál? Ekki so, heldur 
fyrir trúarinnar lögmál. 


268 So höldum vér nú það maðurinn 
verði réttlátur án lögmálsverka fyrir 
trúna. 


29 Eða er hann alleinasta Guð 
Gyðinga? Er hann og e1 Guð 
heiðinna manna“ Að vísu er hann og 
Guð heiðinna þjóða. 


30 Nú með því að það er einn Guð sá 
er umskurnina réttlætir af trúnni og 
yfirhúðina fyrir trúna. 


31 Hvað? Niðurbrjótum vér þá 
lögmálið fyrir trúna? Fjarri sé því, 
heldur uppréttum vér lögmálið. 


4 


1 Hvað segum vér þá af föður vorum 
Abraham það hann hafi fundið eftir 
holdinu? 


2 Það segum vér: Ef að Abraham er 
af verkunum réttlátur þá hefur hann 
lofstír en e1 fyrir Guði. 

3 En hvað segir Ritningin? 
„Abraham trúði Guði og það er 
honum reiknað til réttlætis.“ 
(Genesis 15:16) 


4 En þeim sem með verkin fæst 
verða launin ekki út af náðinni 
tilreiknuð heldur eftir skyldu. 


5 En honum að sönnu sem eigi 
umgengur verkin en trúir á þann sem 


réttlætir rangláta þeim verður sin 
trúa reiknuð til réttlætis. 

6 Eftir því móti sem Davíð segir það 
sáluhjálpin sé alleina þess manns 
hverjum Guð tilreiknar réttlætið án 
tillögu verkanna, 


7 svo sem hann segir: „Að þeir sé 
sælir hverjum sínar ranglætingar eru 
fyrirgefnar og hverjum sínar syndir 
eru huldar. 


ð Sæll er sá maður hverjum Guð 
tilreiknar ekki syndina.“ 
(Sálmar/Psalm 32:2) 


9 Nú þessi farsæld, snertur hún 
einasta umskurnina eða einnin líka 
yfirhúðina? Því vér hljótum að segja 
það Abraham sé sin trúa til réttlætis 
reiknuð. 


10 En hvort er hún honum þá 
tilreiknuð í umskurninni eða í 
yfirhúðinni? Án efa eigi í 
umskurninni heldur í yfirhúðinni. 

11 En það teikn umskurnarinnar 
meðtók hann til merkis þess réttlætis 
sem kemur fyrir trúna hverja hann 
hafði í yfirhúðinni. So að hann yrði 
og faðir allra trúaðra í yfirhúðinni so 
að þeim yrði og slíkt reiknað til 
réttlætis 

12 og það að hann yrði faðir 
umskurnarinnar, eigi einasta þeirra 
sem af umskurðarkyni eru heldur 
jafnvel og þeirra sem ganga í 
fótsporum þeirrar trúar sem var í 
yfirhúð föður vors Abrahams. 


13 Því fyrirheitið það hann skyldi 
veraldarinnar erfingi verða skeður ei 
til Abrahams eður hans sæðis fyrir 
lögmálið heldur fyrir trúarinnar 
réttlæti. 


14 Því ef þeir af lögmálinu eru 
erfingjar þá er trúan einskis verð og 
fyrirheitið ónytt gjört. 

15 Af því að lögmálið afrekar ei 
annað en reiði. Því hvar lögmálið er 
ekki þar er og engin yfirtroðning. 
(ekkert lögbrot) 

16 Fyrir þess sakir hlýtur réttlæti af 
trúnni að koma so að það sé út af 
náðinni og það fyrirheit blífi stöðugt 
öllu sæði, eigi einasta því sem undir 
lögmálinu er heldur því sem er 


Abrahams trúar, hver að er allra vor 
faðir, 


17 eftir því sem skrifað er: „Þig hefi 
eg settan til föður margra þjóða“ 
(Genesis 17:59) fyrir Guði hverjum 
þú trúðir, sá er dauða lifgar og kallar 
það sem ekki er líka sem það sé. 


18 Og hann trúði upp á von þar 
engin von var á so að hann yrði faðir 
margra heiðinna þjóða eftir því sem 
til hans er sagt: „So skal þitt sæði 
vera“ (sem stjörnur himins og 
sjávarsandur“). 


19 En hann varð eigi veikur í trúnni, 
gaf og eigi vakt að sínum eigin 
líkama þeim dáinn var af því að hann 
var að mestu hundrað vetra og eigi 
dáins kviðar Saaru. 


20 Því hann efaði ekki Guðs fyrirheit 
vegna vantrúar heldur varð hann 
styrkur í trúnni, gefandi Guði 
dyrðina, 

21 vitandi það fyrir fullan sann að 
hverju sem Guð lofaði það var hann 
máttugur að gjöra. 


22 Fyrir því var honum það reiknað 
til réttlætis. 


23 En það er e1 einasta skrifað fyrir 
hans sakir að það sé honum 
tilreiknað 


24 heldur fyrir vorar sakir, þeim það 
skal tilreiknað verða ef vér trúum á 
þann sem Drottin vorn Jesús Krist 
uppvakti af dauða, 


25 sá er fyrir vorar syndir var 
ofurseldur og fyrir vors réttlætis 
sakir uppvaktur. 


S) 


1 Af því vér erum nú réttlættir fyrir 
trúna þá höfum vér frið hjá Guði 
fyrir Drottin vorn Jesú Krist, 

2 fyrir hvern að vér höfum og 
tilgöngu í trúnni til þessarar náðar 
þar vér inni stöndum og hrósum oss 
af von þeirrar tilkomandi dýrðar er 
Guð mun gefa. 


3 En eigi einasta það heldur hrósum 
vér oss einnin líka af hörmungunum 
af því vér vitum það hörmun aflar 
þolinmæði 


4 en þolinmæði aflar reynslu en 
reynslan aflar vonar 


5 en vonin lætur eigi að hneykslun 
verða. Því að Guðs kærleik er 
úthelltur í vor hjörtu fyrir heilagan 
anda þann oss er veittur. 


6 Því að þá vér vorum enn 
breysklegir eftir tíðinni hefur Kristur 
fyrir oss rangláta dáið. 


7 En nú deyr varla nokkur fyrir 
réttlátan og má vera að sá sé trautt 
sem fyrir góðan dirfist að eyja. 

8 Fyrir það prísaði Guð sinn 
kærleika viður oss í því að Kristur 
hefur fyrir oss dáið þá þegar vér 
vorum syndugir. 


9 Fyrir það verðum vér og miklu 
meir frelsaðir af reiðinni fyrir sjálfan 
hann af því vér erum réttlátir orðnir í 
hans blóði. 


10 Því ef vér erum nú Guði forlíktir 
(teknir í sátt) fyrir hans sonar dauða 
þá vér vorum enn óvinir, miklu meir 
verðum vér frelsaðir fyrir hans líf 
sem forlíktir (sættir) erum. 


11 En eigi alleinasta þetta heldur þá 
hrósum vér oss og í Guði fyrir 
Drottin vorn Jesú Krist fyrir hvern að 
vér höfum forlíkunina (sáttina) 
meðtekið. 

12 Fyrir því líka sem syndin er fyrir 
einn mann komin í þennan heim og 
dauðinn fyrir syndina og so er 


dauðinn til allra manna innsmoginn 
af því að allir hafa syndgast. 


13 Því að syndin var í heiminum allt 
til lögmálsins en hvar ekki er 
lögmálið þar verður og ekki syndin 
tilreiknuð. 

14 Heldur drottnaði dauðinn frá 
Adam allt til Moysen og einnin yfir 
þeim sem ekki höfðu syndgast með 
þvílíkri yfirtroðslu sem Adam, hver 
að er ein fyrirmynd þess sem koma 
átti. 

15 En það er eigi so fallið með 
gjöfinni sem með syndinni. Því ef 
margir eru dauðir fyrir sakir eins 
manns syndar þá gnæfir þó miklu 
meir Guðs náð og gáfa yfir fleirum 
fyrir eins manns náð, Jesú Kristi. 


16 Og gáfan er ei alleinasta yfir einni 
synd so sem fyri eina synd eins 
syndara eru allir fordjarfaðir. Því að 
dómurinn er kominn af einni synd til 
fordæmingar en náðin hjálpar frá 
mörgum syndum til réttlætis. 


17 Því ef dauðinn ríkir vegna 
einnrar syndar fyrir einn, miklu meir 
munu þeir sem öðlast gnægð 
náðarinnar og gjöf réttlætisins ríkja í 
lífinu fyrir einn, Jesú Krist. 


18 Líka sem fordæmingin er nú 
komin fyrir eins manns synd yfir alla 
menn so er og komið fyrir eins 
réttlæti lifsréttlætið yfir alla menn. 


19 Því að líka sem fyrir eins manns 
óhlýðni eru margir syndugir orðnir 


so verða og fyrir eins hlyðni margir 
réttlátir. 

20 En lögmálið er þó jafnframt 
innkomið so að syndin skyldi 
yfirgnæfa. En hvar syndin gnæfir, 
þar yfirgnæfir náðin enn miklu 
framar. 


21 Upp á það að líka sem syndin 
ríkti til dauðans so líka ríkir náðin 
fyrir réttlætið til eilífs lífs fyrir 
Drottin Jesú Krist. 

6 


1 Hvað eigum vér hér til að segja? 
Skulu vér þá í syndinni blífa svo að 
náðin megi yfirgnæfa? 


2 Fjarri er því! Hvernin skyldum vér 
það vilja að líta í syndinni ettir það 
vér erum henni frádeyddir? 

3 Viti þér eigi að allir vér sem skírðir 
erum í Jesú Kristi það vér erum í 
hans dauða skírðir? 


4 Því erum vér og einnin með honum 
greftraðir fyrir skirnina í dauðann 
upp á það líka sem Kristur er 
uppvakinn af dauða fyri dýrð 
föðursins líka so skulu vér ganga í 
endurnyjungu lífdaganna. 


5 Því fyrst vér erum með honum 
plantaðir so sem hann í hans dauða 
so munum vér og honum líkir verða í 
upprisunni. 


6 Með því vér vitum það að vor 
gamli maður er með honum 


krossfestur so að afskæfist líkami 
syndarinnar að eftir það þjónuðum 
vér ekki syndinni. 

7 Því að hver sem deyddur er hann er 
réttlættur af syndinni. 


ö En fyrst vér erum með Kristi 
deyddir þá trúum vér það vér munum 
og með honum lifa. 

9 En vér vitum það Kristur er 
uppvakinn af dauða og deyr eigi 
meir. Dauðinn mun og eigi framar 
meir drottna yfir honum. 


10 Því það hann dó það er hann eitt 
sinn syndinni dáinn en það hann lfir 
það lifir hann Guði. 


11 So og líka skulu þér halda yður 
sjálfa þar fyrir að þér séuð og 


deyddir frá syndinni en lhfið Guði í 
Drottni vorum Jesú Kristi. 

12 Fyrir því látið nú syndina eigi 
drottna í yðrum dauðlega líkama svo 
að þér séuð henni hlyðugir í hennar 
girndum. 

13 Og ljáið eigi yðra límu syndinni 
til ranglætis herklæða heldur ljáið 
sjálfa yður Guði líka sem af dauða 
upplifnaða og yðra limu Guði til 
réttlætis herskrúða. 


14 Því að syndin fær eigi drottnað 
yfir yður af því að þér eruð eigi undir 
lögmálinu heldur undir náðinni. 

15 Hvernin þá ? Skulu vér því syndir 
drýgja það vér erum ei undir 
lögmálinu heldur undir náðinni? 
Fjarri sé það! 


16 Viti þér eigi að hverjum sem þér 
gefið yður til þjónustumanna undir 
hlyðni hans þjónar eru þér hverjum 
þér hlyðugir eruð, hvort það er 
syndinni til dauðans eður hlýðninni 
til réttlætis? 


17 En Guði sé þakkir það þér voruð 
syndarinnar þjónustumenn en nú 
hlýyðugir vorðnir af hjarta þeirri 
lærdómsins ímynd sem þér eruð 
tilgefnir. 

18 Því fyrst þér urðuð frelsaðir af 
syndinni þá eru þér orðnir 
réttlætisins þjónustumenn. 

19 Eg hlýt líkamlega hér af að segja 
fyrir yðvars holds breyskleika sakir. 
Líka sem þér hafið yðra límu léð til 
að þjóna óhreinleikanum í frá öðru 


ranglæti í annað líka so skulu þér nú 
ljá yðra limu til að þjóna réttlætinu 
til helgunar. 


20 Því þá þér voruð þjónustumenn 
syndarinnar voru þér fri fyrir 
réttlætinu. 


21 Hvern ávöxt höfðu þér þann 
tíma? Þann þér skammist yðar nú af 
því að endalok þeirra hluta er 
dauðinn. 


22 En nú þér eruð frelsaðir af 
syndinni og vorðnir Guðs 
þjónustumenn hafi þér yðvarn ávöxt 
til helgunar en að endalokum eilíft 
líf. 

23 Því að verðlaunin syndarinnar er 
dauðinn en Guðs gjöf er eilitt líf í 
Drottni vorum Jesú Kristi. 


7 

1 Viti þér ekki, bræður, (því við þá 
tala eg sem lögmálið vita) það að 
lögmálið drottnar yfir manninum æ 
so lengi hann Hfir? 


2 Því að sú kona sem manni er 
undirgefin hún er að manninum 
lhtanda lögmálinu undirvorpin. En ef 
hennar maður deyr þá er hún laus af 
því lögmáli sem manninn áhrærir. 


3 Nú ef hún er hjá öðrum að 
manninum lifanda verður hún 
hórkona kölluð. En ef hennar maður 
deyr þá er hún frelsuð af lögmálinu 
það manninn áhrærir so að hún er 
eig1 hórkona þó hún sé hjá öðrum 
manni. 


4 Líka so eru þér, bræður minir, 
deyddir lögmálinu fyrir Krists 
líkama so að þér séuð hjá öðrum, 
einkum hjá þeim sem af dauða er 
uppvakinn upp á það vér færum 
Guði ávöxt. 


5 Því þá vér vorum í holdinu voru 
syndsamlegar girndir í holdinu (þær 
sér hreyfðu upp fyrir lögmálið) í 
vorum limum kröftugar dauðanum 
ávöxt að færa. 


6 En nú eru vér lausir af lögmálinu 
og frá því deyddir sem oss hélt 
hertekna so að vér þjónum í nýjungu 
andans en ekki í fornri veru 
bókstafsins. 


7 Hvað skulu vér þá framar segja? Er 
lögmálið synd? Fjarri er því! Heldur 


það: Eg kenni e1 syndina nema fyrir 
lögmálið. Því eg vissa e1 hvað girnd 
væri ef lögmálið hefði e1 sagt: „Ei 
skaltu girnast.“ 


ö En er syndin tók tilefni af 
boðorðinu og ól upp í mér 
allsháttaðar girndir. Því að án 
lögmálsins var syndin dauð. 


9 En eg lifða forðum án lögmáls. Og 
er boðorðið kom endurlifnaði syndin 
en eg deyða. 

10 Og það skeði so að það boðorð 
varð mér að dauða sem mér var til 
lífs gefið. 

11 Því að syndin tók tilefni af 
boðorðinu, tældi mig og deyddi fyrir 
það sama boðorð. 


12 Lögmálið sjálft er þó sennilega 
heilagt, boðorðið er og heilagt, gott 
og réttvist. 


13 Er þá það sem gott er mér að 
dauða vorðið? Fjarri er því. Heldur 
so það syndin auglystist það hún 
væri synd og það hún hefði mér fyrir 
það góða dauða aflað so að syndin 
yrði ofurmáta syndsöm fyrir 
boðorðið. 


14 Því vér vitum það að lögmálið er 
andlegt en eg em kjötlegur, undir 
syndina seldur. 

15 Af því eg veit eigi hvað eg gjöri. 
Því að eg gjöri eigi hvað eg vil 
heldur það eg hata, það gjöri eg. 


16 En fyrst eg gjöri það hvað eg vil 
ei þá samþykki eg það að lögmálið 
sé gott. 

17 So gjöri eg nú þá eigi það sama 
heldur sú synd sem í mér byggir. 

18 Því eg veit að í mér, það er í minu 
holdi, byggir ekkert gott. Viljann hefi 
eg en að fullkomna hið góða finn eg 
el. 

19 Því að það góða sem eg vil gjöri 
eg eigi heldur það vonda, hvað eg vil 
eigi, það gjöri eg. 

20 En fyrst eg gjöri það hvað eg vil 
eigi, þá gjöri eg eigi það sama heldur 
sú synd sem í mér byggir. 


21 So finn eg í mér það lögmál þá eg 
vil gjöra hið góða loðir við mig það 
vonda. 

22 Því að mig lystir til Guðs 
lögmáls eftir hinum innra 
manninum. 


23 En eg sé þó annað lögmál í 
minum limum það er í mót stríðir 
minu hugskotslögmáli og færir mig 
herleiddan í syndarinnar lögmál 
hvert að er í mínum limum. 


24 Eg vesall maður! Hver mun frelsa 
mig af líkama þessa dauðans“? 


25 Eg þakka Guði fyrir Jesús Krsit 
Drottin vorn. So þjóna eg nú í mínu 
hugskoti Guðs lögmáli en í holdinu 
syndarinnar lögmáli. 


ð 


1 Svo er nú ekkert fordæmilegt á 
þeim sem í Kristi Jesú eru, þeir sem 
e1g1 ganga eftir holdinu heldur eftir 
andanum. 


2 Því að lögmál þess anda sem að 
lífgar í Kristi Jesú hefur gjört mig 
frjálsan af lögmáli syndarinnar og 
dauðans. 


3 Því hvað lögmálinu var ómögulegt 
(með því það krenktist(veiktist) fyrir 
holdið) það gjörði Guð og sendi sinn 
son í líking syndugs holds og 
fordæmdi syndina í holdinu fyrir 
syndina 

4 so að réttlætingin sem af lögmálinu 
heimtist uppfylldist í oss sem eigi 


ganga eftir holdinu heldur ettir 
andanum. 


5 Því að þeir sem holdlegir eru eru 
holdlega sinnaðir en hinir sem 
andlegir eru þeir eru andlega 
sinnaðir. 


6 Því holdsins sinni er dauði en 
andarins sinni er líf og friður. 


7 Því að holdsins sinni er 
fjandskapur í gegn Guði af því að 
það er ekki Guðs lögmáli 
undirvorpið (hlyðið), það fær þess og 
eig1 orkað. 

ö En þeir sem líkamlegir eru geta 
eigi Guði þóknast. 

9 En þér eruð ekki líkamlegir heldur 
andlegir, ef Guðs andi byggir annars 


í yður. En hver hann hefur eigi Krists 
anda sá er eigi hans. 


10 En ef Kristur er með yður þá er 
líkaminn að sönnu dauður 
syndarinnar vegna en andinn er lífið 
fyrir réttlætingarinnar sakir. 


11 Því ef hans andi sem Jesús 
uppvakti af dauða byggir í yður þá 
mun og sá sami sem Jesú Krist 
uppvakti af dauða lífga og yðra 
dauðlega líkami vegna þess að hans 
andi byggir í yður. 

12 Þar fyrir erum vér, kærir bræður, 
nú eigi holdsins skuldunautar það 
vér eigum eftir holdinu að lifa. 

13 Því ef þér lifið eftir holdinu munu 
þér deyja en ef þér deyðið fyirr 


andann holdsins gjörðir munu þér 
lifa. 


14 Því þeir sem af Guðs anda leiðast 
þeir eru Guðs synir. 


15 Því þér hafið eigi meðtekið 
þrælkunaranda svo þér þurfið nú 
aftur að ugga um yður heldur hafi 
þér meðtekið sonarlegan anda fyrir 
hvern vér köllum: „Abba, 
elskanlegur faðir!“ 


16 Sá sami andi ber vitnisburð með 
vorum anda það vér erum Guðs 
synir. 

17 En fyrst vér erum synir so erum 
vér og erfingjar, einkum Guðs 
erfingjar, og samarfar Krists ef vér 
líðum annars með honum upp á það 


að vér verðum einnin með honum 
upphafnir til dýrðarinnar. 


18 Því að eg held þar að mótlæting 
þessara tíma sé ekki verð til þeirrar 
dyrðar sem við oss mun opinberuð 
verða. 


19 Því að áhygsjusamleg eftirbið 
skepnunnar bíður eftir uppbirtingu 
Guðs barna. 


20 Með þvi þó að skepnan er 
hégómanum undirgefin án hennar 
vilja heldur fyrir hans sakir sem hana 
hefur undirlagt upp á vonina. 

21 Því að sjálf skepnan mun frelsuð 
verða af þrælkan fallvaltrar veru til 
dyrðarlegs frelsis Guðs barna. 


22 Því vér vitum það alla skepnu 
forlengir (væntir) og hún ber sótt 
með oss allt til þessa tíma. 


23 Eigi alleinasta hún heldur vér 
sjálfir sem höfum andarins frumtök, 
oss forlengir (væntir) sjálfa eftir 
þeirri arfleifð og væntum eftir lausn 
vors líkama. 

24 Sennilega erum vér sáluhjálplegir 
en þó í voninni. Því sú von sem sést 
er eigi von. Eða hversu kunnu vér 
þess að vona sem vér sjáum? 


25 En ef vér vonum á það er vér 
sjáum ekki þá biðum vér þess fyrir 
þolinmæði. 

26 So hjálpar og andinn einnin líka 
vorum breysklerk. Því að vér vitum 
ekki hvað vér skulum biðja sem það 


byrjaði heldur biður sá andi fyrir oss 
með óumræðanlegri andvarpan. 


27 En hann sem hjörtun rannsakar 
veit hvað andarins meining er því að 
hann biður fyrir heilögum eftir því 
eð Guði hagar. 


268 En vér vitum að þeim sem Guð 
elska tekst allt til betranar, einkum 
þeim sem eftir fyrirhygsjunni 
kallaðir eru. 


29 Því að hverja hann hefur áður 
fyrirhugað þá hefur hann og 
tilskikkað það þeir skyldu verða 
samlíkir hans sonar ímynd so að 
hann sjálfur sé frumgetningur meðal 
margra bræðra. 


30 En hverja hann hefur fyrirhugaða 
þá hefur hann og kallað en hverja 


hann hefur kallað þá hefur hann og 
réttláta gjört en hverja hann hefur 
réttlætta þá hefur hann og dyrðarlega 
gjört. 

31 Hvað eigum vér til að segja? Er 
Guð með oss, hver er þá á móti oss? 


32 Hver og eigi þyrmdi sínum 
eiginlegum syni heldur gaf hann út 
fyrir oss alla, hvernin skyldi hann þá 
e1g1 veita oss alla hluti með honum? 


33 Hver vill nú þá ásaka Guðs 
útvalda menn? Guð er sá sem 
réttlætir. 


34 Hver er hann sem þá fordæmir? 
Kristur er hann sem dáið hefur og 
einnin sá sem uppvaktur er vakinn, 
hver að er til hægri handar Guði og 
biður fyrir oss. 


35 Hver vill oss skilja frá Guðs 
elsku? Hörmung eður mótlæti, 
ofsókn eður hungur, volað eður háski 
eður sverð? 


36 So sem að skrifað er: „Fyrir þig 
verðum vér deyddir allan dag og 
erum reiknaðir sem sauður til dráps 
ætlaður.“ 


37 Sennilega berum vér langt af 
þessu öllu vegna hans er oss elskaði. 


38 Því að eg em þess fullöruggur að 
hverki dauði né líf, englar né 
höfðingjastéttir eða yfirvald og eigi 
hið nálæga né hið ókomna, 

39 eigi hæð eða dypt né nokkur 
önnur skepna fær oss skilið frá Guðs 
kærleika hver að er í Drottni vorum 
Jesú Kristi. 


9 

1 Eg segi sannleik í Kristi Jesú og 
lyg eigi, þess mér ber vitni min 
samviska í heilögum anda, 

2 að eg hefi stóran harm og iðuglega 
hryggð í mínu hjarta. 


3 Eg hefi og æskt mér þess að vera 
bölvaður af Kristi fyrir mína bræður, 
hverjir að eru mínir frændur eftir 
holdinu, 


4 sem eru af Ísrael, hverjum 
arfleifðin tilheyrir, og so vegsóminn, 
sáttmálinn og lögmálið, Guðs 
þjónustan og fyrirheitin, 

5 hverra feður eru og þeir sem 
Kristur er út af kominn eftir holdinu, 


sá sem að er Guð yfir öllum hlutum, 
blessaður um aldir. Amen. 


6 En eg tala eigi þetta til þess að 
Guðs orð skyldu þar fyrir úti verða. 
Því að það eru ekki allt Ísraelsmenn 
sem af Ísrael eru 


7 og ekki allir þeir synir sem af 
Abrahams sæði eru „heldur skal þér í 
Ísaak það sæði nefnt verða.“ 


ð Það er, þeir eru ekki Guð börn sem 
eftir holdinu er börn heldur verða 
þeir sem eru fyrirheitsins börn fyrir 
sáð reiknaðir. 

9 Því að þetta er fyrirheitsorðið þar 
hann segir: „Á þeim tíma mun eg 
koma og þá skal Sara son hafa.“ 


10 Þetta er enn eigi aðeins þeim 
heldur og þá Rebekka var þunguð af 
föður vorum Ísaak 


11 áður en börnin voru fædd og þau 
höfðu hvorki gjört gott né vont, svo 
að Guðs fyrirhygeja stöðug stæði 
eftir útvalningunni, því að henni var 
tilsagt, eigi út af verðskuldan 
verkanna heldur út af náð þess 

12 er kallar so: „Hinn meiri skal 
þjóna hinum minna.“ 

13 Eftir því sem skrifað stendur: 
„Jakob elskaði eg en Esaú hafði eg 
að hatri.“ 


14 Hvað eigu vær hér til að segja? Er 
Guð þá ranglátur? Langt frá þvi. 


15 Því að hann segir til Moysen: 
„Hvern eg náða þeim em eg náðugur 
og hverjum eg miskunna þeim em eg 
miskunnsamur.“ 


16 Því er það ei komið undir nokkurs 
vilja eður tilhlaupi heldur undir Guðs 
miskunnsemd. 

17 Því Ritningin segir til faraó: „Til 
þess uppvakta eg þig að eg synda á 
þér minn kraft so að mitt nafn 
kunngjörist um öll lönd.“ 

18 So miskunnar hann nú þeim hann 
vill og forherðir þann hann vill. 

19 Þú segir þá til mín: „Hverja skuld 
gefur hann oss þá? Hver fær hans 
vilja í móti staðið?“ 


20 Já góður maður, hver ertu þá ef 
þú vilt ganga í lagaþrætu við Guð? 
Segir nokkuð efnið svo til smiðsins: 
Hvar fyrir gjörðir þú mig so? 

21 Eða hefur ekki leirkerasmiðurinn 
vald til út af sömum mó að gjöra 
annað kerið til heiðurs en annað til 
smánar“ 


22 Því þá Guð vildi auðsyna sína 
reiði og kunngjöra sina magt hefur 
hann með mikilli þolinmæði umliðið 
kerin reiðinnar sem búin eru til 
fordæmingar 


23 upp á það hann sýndi ríkdóm 
sinnar dýrðar á kerum 
miskunnarinnar þau hann hefur 
útreitt til dýrðarinnar, hverja hann 
hefur kallað, einkanlega oss. 


24 Eigi einasta þá sem út af 
Gyðingum eru heldur og einnin 
heiðingjum, 

25 so sem hann segir fyrir Oseam 
spámann: „Eg mun það kalla mitt 
fólk sem ekki var mitt fólk og þá 
mína unnustu sem ekki var min 
unnusta. (Hósea 2:23) 


26 Og það mun vera að í þeim stað 
hvar til þeirra var sagt: Þér eruð ekki 
mitt fólk, þar skulu þeir kallaðir 
verða Guðs börn lifanda.“ 


21 En Esaias kallar yfir Ísrael: „ Þótt 
tala Ísraelssona væri sem 
sjávarsandur þá mundi þó það eina 
sem afgangurinn er hólpinn verða.“ 
268 Því að sína ræðu mun hann fyrir 
þeim stytta og þá algjöra til réttlætis 


af því að Drottinn mun forstokkótt 
orð gjöra á jörðu. 

29 Og so sem Esaias sagði áður 
fyrri: „Nema ef Drottinn Sebaót 
hefði oss sæði yfirlátið þá værum vér 
orðnir sem Sodoma og líka sem 
Gomorra.“ (Isiah/Jesaja 1:9) 


30 Hvað eigum vér nú að segja? Það 
eigum vér að segja: Að þeir 
heiðingjar sem ei hafa réttlætinu 
eftirfylgt hafa réttlætið höndlað. Eg 
segi af því réttlæti sem út af trúnni 
kemur. 


31 En Ísrael hefur lögmálsins réttlæti 
eftirfylgt og hefur þó ekki komist til 
réttlætis lögmálsins. 

32 Hvar fyrir? Því að þeir hafa eigi 
leitað þess út af trúnni heldur so sem 


út af lögmálsins verkum. Því að þeir 
hafa rekið sig á þann hindrunarstein 
33 ettir því sem skrifað er: „Sjáið, að 
eg set í Síon hindrunarstein og 
hneykslunarhellu (Isiah/Jesaja 8:14). 
Og hver hann trúir á hann sá skal 
ekki að hneykslan verða.“ 


10 


1 Kærir bræður! Sennilega er það 
ósk míns hjarta og grátleg bæn til 
Guðs fyrir Ísrael að þeir hjálpuðust. 
2 Því eg ber þeim vitni að þeir 
vandlæta um Guð en eigi að 
skynsemd. 


3 Því að þeir þekkja ekki það réttlæti 
sem Guðs er og leita við upp að rétta 
sínar eiginlegar réttlætingar og eru 


so því réttlæti sem fyrir Guði dugir 
ekki undirgefni. 

4 Því að endalok lögmálsins er 
Kristur, til réttlætis öllum þeim sem 
á hann trúa. 


5 Moises skrifar um það réttlæti sem 
kemur út af lögmálinu: „Hver sá 
mann sem það gjörir hann lfir þar 
inni.“ 

6 En það réttlæti sem út af trúnni 
segir So: „Seg þú ekki í þínu hjarta: 
Hver vill uppstíiga í himininn (það er 
eig1 annað en Krist af hæðinni ofan 
aftur að toga) 

7 eða hver vill stíga niður í 
undirdjúpið (Það er eigi annað en 
Krist af dauða upp aftur að teygja)?“ 


ð En hvað segir Ritningin? „Orðið er 
þér nær, einkum í þínum munni og í 
þínu hjarta.“ Þetta er trúarinnar orð 
hvert vér prédikum. 


9 Því ef þú viðurkennir Jesús með 
þinum munni það hann sé Drottinn 
og trúir í þínu hjarta það Guð hafi 
hann uppvakið af dauða þá muntu 
hjálpast. 

10 Því að nær vér trúum af hjarta 
verðum vér réttlátir og þá vér 
viðurkennum með munninum 
verðum vér hjálplegir. 

11 Því hvað segir Ritningin? „Hver á 
hann trúir sá mun eigi að hneykslan 
verða.“ 


12 Því að enginn greinarmunur er á 
millum Gyðings og hins girska af því 


að einn er Drottinn allra, ríkur út yfir 
öllum þeim hann ákalla. 


13 Því hver hann ákallar nafn 
Drottins sá mun hólpinn verða. 


14 En hvernin skulu þeir kalla á 
þann hvern þeir trúa e1g1? Eða 
hvernin skulu þeir nú trúa á þann af 
hverjum þeir hafa eigi heyrt? En 
hvernin skulu þeir heyra án 
prédikaranna? 


15 Eða hvernin skulu þeir mega 
prédika nema þeir sé sendir? So sem 
skrifað er: „Hversu prýðilegir eru 
fætur þeirra sem friðinn boða og 
þeirra eð boða hið góða!“ 


16 En þeir eru þó ei allir 
guðsspjallinu hlyðugir. Því Esaias 


segir: „Drottinn, hver trúir vorri 
prédikan?“ 

17 Fyrir því kemur trúin út af 
prédikuninni en prédikunin fyrir 
Guðs orð. 

18 En eg segi: Hafa þeir eigi heyrt 
það? „Sennilega er þeirra hljómur 
um öll lönd útgenginn og þeirra orð í 
allar heimsins álfur.“ 


19 En eg segi: Hefur Ísrael eigi 
þekkt það? Í fyrstu segir Moyses: 
„Eg mun æsa yður upp til 
vandlætingar yfir þeim sem er mitt 
fólk og yfir skynlausri þjóð mun eg 
etja yður til reiði.“ 

20 En Esaias er djarfmáll og segir: 
„Eg em af þeim fundinn sem eigi 


hafa mín leitað og þeim auglystur 
sem eigi hafa að mér spurt.“ 


21 En til Ísrael segir hann: „Allan 
dag hefi eg mínar hendur útbreitt til 
fólks þessa er eigi vill trúa heldur 
mér í móti mælandi.“ (Istah/Jesaja 
69:1) 

11 


1 Svo segi eg nú: Hvert hefur Guð þá 
sitt fólk frá sér rekið? Fjarri er þvi. 
Því að eg em og Ísraelsmaður út af 
Abrahams sæði, af kyni Benjamin. 


2 Guð hefur ekki sitt fólk frá sér 
rekið það hann hefur áður 
fyrirhugað. Eða viti þér eigi hvað 
Ritningin segir af Elía? Hvernin 
hann bað fyrir Guð í gegn Ísrael og 
sagði. 


3 „Drottinn, spámenn þína hafa þeir í 
hel slegið og þínum ölturum umvelt 
og eg em einn eftirblifinn og þeir 
umsitja um mitt líf.“ 


4 En hvað segir honum guðlegt 
andsvar? „Sjö þúsundir manna hef 
eg látið mér yfirblifa (tekið til hliðar) 
þeir sem eigi hafa beygt sín kné fyrir 
Baal.“ 

5 So gengur það og nú til á þessum 
tímum að nokkrir blifa enn eftir eftir 
útvalningu náðarinnar. 


6 En fyrst það er út af náðinni skeð 
so er verðuskuldanin engin, annars 
væri náðin engin náð. En er það út af 
verðskuldaninni þá er náðin ekkert, 
elligar væri verðskuldanin engin 
verðskuldan. 


7 Hvað er nú þá? Það Ísrael 
eftirlertaði það hefur hann eig1 
auðlast en útvalningin auðlaðist það 
en þeir aðrir eru forblindaðir. 


ð Eftir því sem skrifað er: „Guð gaf 
þeim einn þverúðaranda og augu að 
þeir sjá eigi og eyru að þeir heyra 
eigi“ allt til þessa dags. 

9 Davið segir og: „Þeirra borð lát 
þeim verða að snöru, til fjötrunar og 
hneyskla og þeim til endurgjalds. 
(Sálmar/Psalms 69:22) 

10 Forblinda og þeirra augu so þeir 
Sjál e1g1 og beyg jafnan þeirra 
hrygg.“ 

11 So segi eg nú: Hafa þeir þar fyrir 
rekið sig á að þeir skyldu falla? 
Langt er frá því. Heldur er út af 


þeirra hrasan heiðingjum heilsugjöf 
orðin so að þeir hvöttu þá til 
vandlætingar. 


12 Því ef þeirra fall er heimsins 
auðlegð og þeirra minnkan heiðinna 
manna ríkdómur, hversu mikið meir 
væri það so ef þeirra full tala þar 
væri? 


13 Við yður heiðingja tala eg: Með 
því að eg em postuli heiðinna manna 
vil eg mitt embætti heiðra, 


14 ef eg gæta þá einhvernegin hvatt 
þá sem mitt hold eru til vandlætingar 
og nokkra af þeim hjálplega gjört. 

15 Því ef þeirra glatan er heimsins 
forlikun hvað væri það annað en vér 
öðluðunst lífið af dauðanum? 


16 Því ef sneiðirnar eru heilagar þá 
er og deigið heilagt og ef rótin er 
heilög þá eru og kvistirnir heilagir. 
17 En þó nokkrir af kvistunum sé 
afbrotnir en þú sem vart villur 
viðsmjörsviður ert á millum þeirra 
innplantaður og vorðinn hluttakari 
þeirrar rótar og feitleika þess 
viðsmjörsviðar, 

18 fyrir því skaltu eigi meta þig í 
gegn kvistunum. Ef ef þú metur þig í 
gegn þeim þá mátt þú vita að þú ber 
eigi rótina heldur ber rótin þig. 

19 Þú segir so: Kvistirnir eru því 
afbrotnir að eg yrði innplantaður. 
20 Það er og sanntalað. Fyrir 
vantrúar sakir eru þeir afbrotnir en 


þú stendur fyrir trúna. Vert því eigi 
metnugur heldur óttasleginn. 


21 Því ef Guð hefur ekki þyrmt 
náttúrlegum kvistum, verða má að 
hann þyrmi þér eigi heldur. 

22 Þar fyri sjá þú góðgirni Guðs og 
harðúð, harðúðina á þeim sem fallnir 
eru en góðgirnina á þér, ef þú 
stöðugur blífur í góðgirninni, elligar 
verður þú og einnin afhöggvinn. 

23 Og hinir aðrir ef þeir blífa eigi í 
vantrúnni þá verða þeir innplantaðir 
því að Guð er máttugur til að rótfesta 
þá inn aftur. 


24 Því ef þú sem af náttúru ert villtur 
viðsmjörsviður ert afsniðinn og í mót 
náttúrunni ert iInnplantaður á hið 
góða viðsmjörstréð, miklu framar 


munu þeir þá sem eftir náttúrunni eru 
innplantast sinum viðsmjörsviði. 

25 Eg vil eigi dylja fyrir yður, góðir 
bræður, þennan leyndan dóm svo að 
þér séuð eigi metnaðarfullir með 
sjálfum yður. Blindleiki er í sumum 
máta Ísrael yfirfallinn þangað til að 
fylling heiðinnar þjóðar er inn komin 


26 og öll Ísrael verði svo hólpin, eftir 
því sem skrifað er: „Út af Síon mun 
koma sá sem frelsar og umsnýr 
óguðlegu athæfi af Jakob. 
(Isiah/Jesaja 59:20) 


27 Og þessi er minn sáttmáli við þá 
nær eg burttek þeirra syndir.“ 


268 Því varðandi evangelii, þá eru 
þeir fjandmenn, hvað yður viðkemur. 


En eftir útvalningunni hefi eg þá 
kæra fyrir feðranna sakir. 


29 Guðs gjafir og kallan eru 
óumskiptilegar. 

30 Því að líka so sem þér hafið eigi 
forðum trúað á Guð en nú hafi þér 


miskunn öðlast fyrir þeirra vantrúar 
skuld 

31 so hafa nú hinir og eigi viljað trúa 
á miskunn þá sem þér hafið hlotið so 


að þeir mættu og miskunnsemi 
öðlast. 


32 Því að Guð lukti alla undir 
vantrúnni upp á það að hann 
miskunnaði öllum. 

33 Ó hvílík dýpt auðæfanna, bæði 
spekinnar og so Guðs 


viðurkenningar! Hversu 
óumræðanlegir eru hans dómar og 
ófinnanlegir hans vegir! 


34 „Því hver hefur þekkt herrans 
sinni eða hver hefur hans ráðgjafi 
verið? 

35 Eða hver hefur honum nokkurt 
fyrri gefið so að honum mætti það 
verða endurgoldið?“ 


36 Því að af honum og fyrir hann og 
í honum eru allir hlutir. Honum sé 
heiður og dýrð að eilífu. Amen. 

12 

1 Fyrir því beiði eg yður, góðir 
bræður, fyrir miskunn Guðs að þér 


gefið yðra líkami til þess offurs sem 
lítandi er og heilagt og Guði 


þakknæmt hvert að er yðar 
skynsammleg Guðs þjónusta. 

2 Og hegðið yður eigi eftir þessum 
heimi heldur gjörið yður 
umskiptilega með endurnyjungu 
yðvars hugskots so að þér megið 
reyna hver að sé góður, þægur og 
alsjörður Guðs vilji. 

3 Því að eg segi fyrir þá náð sem mér 
er gefin hverjum sem einum yðar á 
milli það enginn haldi meir út af sér 
en honum byrjar af sér að halda 
heldur haldi hann út af sér hóflega 
eftir því sem Guð hefur útskipt 
hverjum og einum mæling 
trúarinnar. 


4 Því að líka sem vér höfum marga 
límu á einum líkama en allir límirnir 
hafa ei líka hegðan 


5 líka so erum vér margir einn líkami 
í Kristi en vor á millum erum vér 
hver annars límur 


6 og höfum margháttaðar gjafir eftir 
þeirri náð sem oss er gefin. Hafi 
nokkur spádóm þá sé hann trúnni 
líkur. 

7 Hefur nokkur embætti þá gæti 
hann þess embættis. Kennir nokkur 
þá vakti hann þá kenning. 

8 Áminnir nokkur þá hyggi hann að 
þeirri áminning. Gefur nokkur þá 
gefi hann einfaldlega. Stjórnar 
nokkur þá stjórni hann með áhygsju. 


Fremur og nokkur miskunnsemi þá 
gjöri hann hana með góðfysi. 

9 Elskan sé flærðarlaus. Hatið hið 
vonda en loðið á hinu góða. 


10 Bróðurlegur kærleiki sé 
ástúðlegur yðar á milli. Hafi hver 
annan sér í virðingum æðra. 

11 Verið og eigi latir í því þér skuluð 
vinna. Verið glóandi í andanum. 
Hegðið yður eftir tíðinni. 

12 Verið glaðir í voninni en 
þolinmóðir í kvölinni, staðfastir 1 
bæninni. 


13 Annist nauðþurttir volaðra. 
Kostgæfið gestrisni. 

14 Blessið þá er yður ofsækja, 
blessið en bölvið eigi. 


15 Fagnið með fögnundum en grátið 
með grátundum. 


16 Verið samhuga innbyrðis. Stundið 
eig1 það hvað hátt er heldur lútið að 
því sem lágt er. Verið eigi sérklókir. 
17 Gjaldið öngum illt á móti 1llu. 
Leggið kapp á að vera siðsamir það 
mögulegt er 


18 við hvern mann og það þér 
formegið þá hafið frið við alla menn. 
19 Hefnið yðar eigi sjálfir, mínir 
elskulegir, heldur gefið rúm reiði 
Guðs. Því að skrifað er: „Mín er 
hefndin, eg vil endurgjalda, segir 
Drottinn.“ 

20 Nú ef óvin þinn hungrar þá gef 
honum fæðu, þyrstir hann gef honum 


að drekka en nær þú gjörir þetta þá 
safnar þú glóðum elds yfir höfuð 
honum. 


21 Lát ei yfirstiga þig hið vonda 
heldur yfirvinn þú hið vonda með 
góðu. 

13 


1 Hver maður sé valdstjórninni 
undirgefinn þeirri sem yfir honum 
stjórnar. Því að sú er eigi nokkur 
valdstjórn utan hún sé af Guði. 


2 En hvar valdstjórnin er þá er hún af 
Guði skikkuð. Hver hann mótstendur 
nú valdstjórnina sá stendur í móti 
Guðs skikkan. 


3 En þeir sem í móti standa munu 
yfir sig taka dómsáfelli. Því að 


valdið er ei góðum verkum heldur 
vondum til skelfingar. En viltu eigi 
óttast valdstjórnina þá gjör hvað gott 
er og muntu lofstir af henni hafa. 


4 Því að hún er Guðs þénari þér til 
sóða. En ef þú gjörir hvað vont er 
máttu óttast því að hún ber eig1 
sverðið forgefins. Því að hún er Guðs 
þénari og hefndarmaður að aga þann 
sem 1lla gjörir. 

5 Hvar fyrir oss byrjar undirgefnum 
að vera, eigi allernasta hirtingarinnar 
vegna heldur og líka einnin fyrir 
samviskunnar sakir. 

6 Þar fyrir hljóti þér og skatt að 
gjalda því að þeir eru Guðs þénarar 
sem slíkar verndanir skulu handtéra 
(annast). 


7 Því gefið það hverjum sem þér 
pligtugir eruð: Þeim skatt sem 
skattur heyrir, þeim toll er tollur 
heyrir, þeim ótta er ótti heyrir, þeim 
heiður sem heiðran heyrir. 

ð Verið öngum skyldugir nema það 
þér elskið hver annan. Því hver hann 
elskar annan sá hefur lögmálið 
uppfyllt. 


9 Því að það sem þar SEGIR. „ÞÚ 
skalt eigi hör drygja,“ „eigi mann 
vega,“ „eigi stela,“ „eigi ljúgvitni 
mæla,“ „þú skalt og eigi girnast,“ og 
ef þar er nokkurt annað boðorð þá 
felst það í þessum orðum: „Elska 
skaltu náunga þinn sem sjálfan þig.“ 


10 Elskan gjörir náunganum ekki 
mein. Því er nú elskan lögmálsins 
uppfylling. 

11 Og með því að vér vitum slíkt, 
einkum þá stund það tími er upp að 
rísa af svefninum af því að vor heill 
er nú nær heldur en þá vér trúðum. 


12 Nóttin er umliðin en dagurinn 
tekur að nálgast. Leggjum því af 
verkin myrkranna og ískryðumst 
herklæðum ljóssins 


13 svo að vér göngum siðsamlega 
sem á degi, eigi í ofáti eða 
ofdrykkju, eigi í legukofum og 
munaðlifi, eigi í þráttan né 
öfundsýki, 


14 heldur íklæðist þér Drottni Jesú 
Kristi. Og rækið holdið þó so það 
fremji ekki sínar girndir. 

14 


1 En þann sem breyskur er í trúnni 
þá annist og skelfið ekki 
samviskurnar. 


2 Annar trúir hann megi alls neyta en 
hinn sem breyskur er eti hann 
kálgresi. 

3 En hver eð etur hann forsmái ekki 
þann sem ekki etur. Og hann sem 
ekki etur dæmi eigi þann sem etur 
því Guð annaðist hann. 


4 Hver ert þú sem annarlegan þjón 
dæmir? Hann stendur eða fellur 
sínum lávarði. En hann fær hann vel 


viðrétt því að Guð er máttugur hann 
upp að rétta. 


5 Annar heldur meir af öðrum degi 
en af öðrum, hinn annar heldur alla 
daga jafna. Hver einn láti sér sitt 
hugboð fullnægja. 


6 Hann sem af deginum heldur gjörir 
það Drottni og hinn sem þar heldur 
ekkert af hann gjörir það og Drottni. 
Og hver eð etur sá etur í Drottni því 
að hann gjörir Guði þakkir og hinn 
sem ekki etur hann etur eigi í Drottni 
og gjörir Guði þakkir. 

7 Því enginn af oss lfir sjálfum sér 
og engin deyr sjálfum sér. 

ð Því ef vér lifum þá lifum vér 
Drottni, deyjum vér þá deyjum vér 


Drottni. Þar fyrir hvort vér lifum eða 
deyjum þá erum vér Drottins. 


9 Því að þar fyrir hefur Kristur dáið, 
upp aftur risið og endurlifnað það 
hann sé Drottinn yfir lítendum og 
dauðum. 

10 En þú, hvað dæmir þú þinn 
bróður? Eða þú hinn annar, hvar fyrir 
forsmár þú þinn bróðir? Því vér 
munum allir standa fyrir Guðs 
dómstól 

11 eftir því sem skrifað er: „So 
sennilega sem eg lfi, segir Drottinn, 
mér skulu öll kné beygjast og allar 
tungur skulu Guð viðurkenna.“ 


12 Þá mun og hver sem einn fyrir 
sjálfan sig gjalda Guði reikningskap. 


13 Fyrir því látum oss nú eigi meir 
dæma hvor um annan héðan í frá 
heldur dæmið miklu framar um það 
að bróðurnum leggist eigi til nokkur 
hindran eður hrasanarefni. 


14 Eg veit það og em þess fullviss í 
Drottni Jesú að þar er ekkert 
almennilegt (óhreint) í sjálfu sér 
nema þein sem það reiknar fyrir 
almennt, honum er það almennilegt. 


15 Nú ef bróðir þinn sturlast upp 
fyrir þinna fæðslu sakir þá gengur þú 
þegar eigi eftir kærlerikanum. Minn 
kæri, fordjarfa eigi þann með þínum 
mat fyrir hvern Kristur er dáinn. 


16 Fyrir því kostið kapps um að 
yðvar auður verði eigi lastaður. 


17 Því að Guðs ríki er ekki matur og 
drykkur heldur réttlæti, friður og 
fögnuður í heilögum anda. 


18 Hver hann þjónar Kristi þar með 
sá er Guði þekkur og mönnum 
seðfelldur. 


19 Fyrir því látum oss stunda eftir 
því sem til friðarins heyrir og 
varðveitum það sem til betrunar er 
vor á meðal. 


20 Minn kæri, fordjarfa þú eigi Guðs 
verk fyrir matarins sakir. Allir hlutir 
eru að sönnu hreinir en það er 
honum eigi gott sem það etur með 
nagan sinnar samvisku. 


21 Miklu betra er að þú etir ekki kjöt 
og drekkir ekkert vin eða það 


nokkuð sem þinn bróðir rekur sig á 
eða argast af eða veikist við. 


22 Hafir þú trúna þá haf hana hjá 
sjálfum þér fyrir Guði. Sæll er sá 
sem öngva samvisku gjörir sjálfum 
sér í því hann neytir. 

23 En hann sem efablandinn er og 
etur sem áður sá er fordæmdur því 
að það sker ekki af trú. En hvað ekki 
er út af trúnni það er synd. 


15 


1 En vér sem styrkvir erum skulum 
umlíða vanmátt þeirra sem 
breysklegir eru og hafa eigi 
seðþekkni á sjálfum oss. 


2 Og hver sem einn vorra hegði sér 
so það hann þóknist sínum náunga í 
góðu til betrunar. 


3 Því að Kristur hafði ekki 
seðþekkni á sjálfum sér heldur eftir 
því sem skrifað er: „Þeirra smánir 
sem þig lyttu féllu yfir mig.“ 
(Sálmar/Psalm 69:9) 

4 En hvað sem skrifað er þá er það 
skrifað oss til lærdóms so að vér 
fyrir þolinmæði og huggun 
Ritninganna hefðum vonina. 

5 En Guð þolinmæðinnar og 
hugganarainnar gefi yður það að þér 
séuð samlyndir yðar á milli eftir Jesú 
Kristi 


6 svo að þér mættuð með einu 
samheldi og einum munni dýrka Guð 
og föður vors Drottins Jesú Kristi. 


7 Þar fyrir annist hver annan 
innbyrðis líka sem Kristur annaðist 
yður Guði til heiðurs. 


ö En eg segi Jesú Krist verið hafa 
þjónustumann umskurnarinnar fyrir 
Guðs sannleika sakir til staðfestu 
fyrirheitanna sem til feðranna eru 
skeð. 


9 En það að heiðinn lyður heiðrar 
Guð er fyrir miskunnsemdina orðið 
eftir því sem skrifað er: „Fyrir það 
vil eg, Drottinn, vegsama þig meðal 
heiðinna þjóða og þínu nafni syngja 
lof.“ (Sálmar/Psalm 18:49) (Önnur 
Samúelsbók/2 Samuel 22:50) 


10 Og í annað sinn segir hann: 
„Fagni þér heiðingjar meður hans 
fólki.“ 

11 Og enn aftur: „Lofi þér Drottin, 
allar þjóðir, og mikli hann allur 
lyður.“ 


12 Og enn aftur segir Esaias: „Það 
mun ske að rót Jesse og hann sem 
upp rís til að stjórna heiðnum 
þjóðum það á hann munu heiðnir 
menn vona.“ (Jesaja/lsiah 11:10) 


13 En Guð vonarinnar fylli yður með 
öllum fagnaði og friði í trúnni so að 
þér hafið gnægð í voninni fyrir kraft 
heilags anda. 

14 En eg em fullvís í því, bræður 
minir, það þér sjálfir eruð fullir 
sóðgirni, uppfylldir allrar visku so 


að þér getið leiðrétt hver fyrir 
öðrum. 

15 Og fyrir þá sök skrifaði eg, 
bræður mínir, þess djarflegar til yðar 
so sem yður áminnandi af álfu 
þeirrar náðar sem mér er af Guði 
gefin 


16 það eg skuli vera Krists þénar 
meðal heiðinna þjóða fórnfærandi 
Guðs evangelium so að heiðinn 
lyður yrði Guði þægilegt offur 
helgað fyrir hans heilagan anda. 

17 þaðan hefi eg það hvar af eg má 
hrósa mér í Kristi Jesú að eg er Guðs 
þénar. 

18 Því að eg dirfðist eigi nokkuð að 
tala af þessu ef Kristur efldi ekki það 
sama fyrir mig að koma heiðinni 


þjóð til hlyðninnar fyrir orð og 
gjörðir, 

19 fyrir kraft táknanna og 
stórmerkjanna og fyrir mátt Guðs 
anda, so að eg hefi í frá Jerúsalem og 
þar um kring Hhggjandi lönd allt til 
Iliricum uppfyllt með Krists 
guðsspjalli 

20 og sérdeilis lagt kapp á að prédika 
Guðs evangelium þar hvar nafn 
Krists var eigi kunnigt, so að eg 
byggði eigi upp á annarlegan 
grundvöll, 

21 heldur ettir því sem skrifað er: 
„Þeim sem ekkert var af honum 
boðað þeir skulu það sjá og hinir er 
það hafa ekki heyrt þeir skulu það 
skilja.“ (Jesaja/lstah 52:15) 


22 Þar er tilefnið hvert mér hefur 
oftsinnis talsmát (seinkað) til yðar að 
koma. 

23 Og fyrst eg hefi nú eigi rúm meir 
í þessum löndum en eg hefi þó haft 
lysting á um mörg ár að koma til 
yðar 

24 en þá eg reis1 í Spaniam mun eg 
koma til yðar. Því að eg vænti að eg 
muni þar hjá yður um fara og sjá 
yður og af yður út þaðan á veg 
leiddur verða þó so að eg taki áður 
hvíld hjá yður um stundarsakir. 

25 En nú reisi eg til Jerúsalem þeim 
heilögu til þjónustu 

26 er þar eru. Því þeir af Macedonia 


og Achaia hafa viljanlega samanlagt 
nokkurn almennilegan peningastyrk 


þeim voluðum heilögum til bjargar 
sem eru í Jerúsalem. 


21 Það hafa þeir viljanlega gjört. 
Þeir eru og þeirra skuldamenn. Því 
fyrst hinir heiðnu eru hluttakarar 
vornir þeirra andlegra auðæta þá er 
skaffilegt að þeir sýndi þeim björg í 
líkamlegum auðæfum. 

28 En nær eg hefi þetta fullkomnað 
og innsiglað þeim þann ávöxt mun 
eg ferðast fyrir yður í Spaniam. 

29 En eg veit nær eg kem til yðar 
það eg mun koma með fullri blessan 
Krists evangel1. 


30 En eg beiði yður, bræður mínir, 
fyrir vorn Drottin Jesú Krist og fyrir 
andarins kærleika að þér hjálpið til í 
yðrum bænum fyrir mér til Guðs 


31 svo að eg frelsist frá þeim 
vantrúuðum sem á Gyðingalandi eru 
og það min þjónusta sem eg gjöri til 
Jerúsalem verði þeim heilögum 
þakknæm 


32 svo að eg mætti fyrir Guðs vilja 
til yðar koma í fagnaði að eg 
endurnærða mig með yður. 


33 En Guð friðarins sé með öllum 
yður. Amen. 

16 

1 Vora systur Pheben fel eg yður á 
hendi, hver að er þjónustukvinna 
safnaðarins til Cencrea, 

2 það þér meðtakið hana í Drottni so 
sem heilögum hæfir og gjörið henni 
hjástoð í hverri nauðþurft sem hún 


kann yðar við að þurfa því að hún 
hefur mörgum hjástoð veitt og mér 
sjálfum. 

3 Heilsið Priscam og Aquilam, 
minum hjálparmönnum í Kristi Jesú, 
4 þeir eð sína hálsa hafa útsett fyrir 
mitt líf, hverjum ekki alleinasta eg 
gjöri þakkir heldur allir söfnuðir 
heiðinnar þjóðar. 


5 Og heilsið þeim safnaði sem í 
þeirra húsi er. Heilsið Epenetum, 
minum elskanlegum sá sem að 
fyrstur er þeirra úr Achaia í Kristi. 


6 Heilsið Mariam hver mikið erfiði 
hefur haft með oss. 


7 Heilsið Andronico og Junion, 
mínum náfrændum og 


sambandingjum, hverjir að frægir 
eru á meðal postulanna og fyrir mér 
voru í Kristi Jesú. 


ð Heilsið Amplhan mínum 
elskulegasta í Drottni. 


9 Heilsið Urbano vorum 
hjálparmanni í Kristi Jesú og 
Stachyn mínum elskanlegum. 
lOHeilsið hinum mæta Apellen í 
Christo. Heilsið þeim sem eru af 
heimkynnum Aristoboli. 


11 Heilsið og mínum frænda 
Herodionem. Heilsið og þeim sem 
eru af heimkynni Narcissi í Drottni. 


12 Heilsið Triphena og hinum 
Triphesa, hverjir mikið hafa liðið í 
Drottni. Heilsið Persida minni 


elskulegri, hver að mikið hefur liðið 
í Drottni. 


13 Heilsið Rufo hinum útvalda í 
Drottni og hans móður og minni. 


14 Heilsið Asyncriton og 
Phlegontem, Herman, Patroban, 
Hermen og þeim bræðrum sem hjá 
þeim eru. 


15 Heilsið Philologum og Julian, 
Nereum og systur hans og Olimpan 
og öllum heilögum sem hjá þeim 
eru. 

16 Heilsið hver öðrum yðar á milli 
með heilögum kossi. Yður heilsa 
allir Krists söfnuðir. 


17 En eg minni yður á, góðir bræður, 
að þér hafið gát á þeim sem rugl og 


hindranir uppbyrja í gegn þeim 
lærdómi sem þér hafið lært og snúið 
frá þeim sömum. 


18 Því að þess háttar menn þjóna 
eigi Drottni Jesú Kristi heldur sínum 
kviði og fyrir sætleg orð og fagurlegt 
máltæki tæla þeir hjörtu meinlausra. 
19 Því að yðar hlyðni er í bland allra 
útkomin. Fyrir það fagna eg yfir 
yður. En eg vil að þér séuð vitrir upp 
á hið góða og einfaldir upp á hið 
vonda. 

20 En Guð friðarins mun innan 
skamms sundurmerja þann andskota 
undir yðra fætur. Náð Drottins vors 
Jesú Krists sé með yður. 


21 Yður heilsar Tímóteus minn 
hjálparmann og Lucius og Jason og 
Sósípater, mínir náfrændur og 


22 Tertíus sem þetta bréf skrifaði 
heilsar yður í Drottni. 


23 Yður heilsar Gajus minn og alls 
safnaðarins húsbóndi. Yður heilsar 
Erastus, borgarinnar fjárrentuvörður 
og Quartus bróðir. 


24 Náð Drottins vors Jesú Kristis sé 
með yður öllum. Amen. 


25 En honum sem máttugur er yður 
að styrkja eftir mínu evangelio og 
prédikan út af Jesú Krist fyrir hverja 
leyndur dómurinn er uppbirtur sem í 
frá veraldar upphafi hefur yfir verið 
þagað en nú opinberaður 


26 og auglystur fyrir Ritningar 
spámannanna eftir boði eiliflegs 
Guðs, trúarinnar hlýðni til 
uppreisingar meðal allra heiðinna 
þjóða, 

27 þeim einusaman Guði sem alleina 
er vitur sé dýrð fyrir Jesú Krist að 
eilífu. Amen. 

Til Rómverja sendur af Corintio fyrir 


Pheben sem þjónustukvinna var 
safnaðarins til Cencrea 


Hinn fyrri S. Páls pistil til 
Corinthios 


1 


1 Páll, kallaður til postula Jesú Kristi 
fyrir vilja Guðs, og Sóstenes vor 
bróðir 

2 þeim Guðs söfnuði sem er í 
Korintíu, þeim helgaðir eru í Kristi 
Jesú, þeim kölluðum heilögum samt 
öllum þeim sem ákalla nafn Drottins 
vors Jesú Krists í öllum þeirra 
landsálfum og vorum: 


3 Náð og friður af Guði vorum föður 
og Drottni Jesú Kristi sé með yður. 


4 Þakkir gjöri eg Guði minum 
iðuglega yðar vegna fyrir þá Guðs 
náð sem yður er gefin í Kristi Jesú 
5 það þér eruð fyrir hann í öllum 
hlutum auðgaðir í allri kunnáttu 


6 og viðurkenningu eftir því sem sú 
prédikan af Kristi Jesú er kröftug 
vorðin í yður 


7 so að þér hafið öngvan brest í 
nukkuri gjöf, eftirbíðandi 
auglysingu(opinberun) vors Drottins 
Jesú Krists 

ð sá er yður mun staðfesta allt að 
lokum so að þér séuð óstraftanlegir 
(óaðfinnanlegir, án ásakana) á degi 
Drottins vors Jesú Krists. 


9 Því Guð er trúr fyrir hvern þér 
kallaðir eruð til samlags sonar hans 
Jesú Krist vors Drottins. 


10 En eg beiði yður, bræður, fyrir 
nafn Drottins vors Jesú Kristi það 
þér hafið allir hinn sama orðróm og 
eigi sé þar nokkurt sundurlyndi yðar 
á milli heldur það þér séuð 
fullkomnir í samlíkri lund og einnri 
meiningu. 

11 Því að mér er so kunngjört, 
bræður mínir, af þeim sem af Cloes 
heimkynni eru út af yður að þrætur 
sé yðar á milli. 

12 En eg segi þar af það hver yðar 
einn skuli segja: „Eg em Páls,“ sá 
annar: „Eg em Appolinis,“ hinn 


þriðji: „Eg em Kefas,“ hinn fjórði: 
„Eg em Krists.“ 

13 Hvað? Er Kristur nú þá í 
sundurskiptur? Er nokkuð Páll fyrir 
yður krossfestur? Eða eru þér skirðir 
í Páls nafni? 

14 Eg þakka Guði það eg hefi 
öngvan yðvarn skírt utan Crispum og 
Gajum 

15 so að enginn þurfi það að segja að 
þér séuð skírðir í mínu nafni. 

16 Eg skírða og heimamenn 
Stephane. Framar veit eg ekki hvort 
eg hefi nokkurn yðvarn annan skirt. 


17 Því að Kristur sendi mig eigi til 
að skíra heldur að boða Guðs 


evangelion, eigi meður orðasnilld so 
að eigi yrði kross Krists að hégóma. 


18 Því að þetta orð af krossinum er 
fiflska þeim sem fortapaðir verða en 
oss sem hjálpast er það Guðs kraftur. 


19 Því að so er skrifað: „Eyða mun 
eg visku vitringanna og skilning 
skynsamra mun eg forleggja.“ 
(Jesaja/lsiah 29:14) 


20 Hvar er nú spekingurinn? Hvar er 
ritningameistarinn? Hvar er 
veraldarvitringurinn? Hefur Guð 
ekki gjört speki heims þessa að 
heimsku? 

21 Því að á meðan heimurinn fyrir 


sína visku þekkti ekki Guð í sínum 
vísdómi þóknaðist Guði það vel fyrir 


fávíslega prédikan hjálplega að gjöra 
þá sem þar á trúa. 

22 Með þvi að Gyðingar æskja 
teikns og Grikkir spyrja að speki 

23 en vér prédikum Krist hinn 
krossfesta, Gyðingum að sönnu 
hneykslan en Grikkjum heimsku. 


24 En þeim sem kallaðir eru, bæði 
Gyðingum og Grikkjum, boðum vér 
Krist, einn guðlegan kraft og guðlega 
speki. 

25 Því að Guðs fáviska er mönnum 
hyggnari og Guðs veikleiki er 
mönnum styrkvari. 

26 Fyrir því álitið, góðir bræður, 
yðra kallan það eigi eru margir 
spekingar eftir holdinu, e1 margir 


voldugir, eigi margir eðalbornir 
kallaðir 

27 heldur það hvað heimskulegt er 
fyrir heiminum það hefur Guð 
útvalið upp á það að hann gjörði 
vitringana að hneykslan. Og það sem 
verklegt var fyrir heiminum það 
útvaldi Guð so að hann gjörði að 
hneykslan það hvað öflugt er 


268 og það sem óeðla var fyrir 
heiminum og forsmáð það hefur Guð 
útvalið og það sem ekkert er so að 
hann niðurþrykkti það hvað 
nokkursháttað er, 


29 so að enginn maður mætti sér 
fyrir hans augum hrósa, 


30 út af hverjum þér eruð komnir í 
Kristi Jesú, hver oss er af Guði 


gjörður til vísdóms og réttlætis, til 
helgunar og til endurlausnar. 

31 „So að hver (eftir því sem skrifað 
er) sem sér hrósar, sá hrósi sér í 
Drottni.“ 

2 


1 Og eg, góðir bræður, þá eg kom til 
yðar kom eg ekki meður orðahæð 
eður hárri visku til yðar að boða yður 
Guðs prédikan. 


2 Því eg hélt mig ekkert vita yðar á 
milli utan Jesús Krist þann hinn 
krossfesta. 

3 Og eg var hjá yður meður 
veikleika og með ugg og ótta 
miklum. 


4 Mín ræða og mín prédikan var eigi 
í snilldarorðum mannlegrar visku 
heldur í auðsýyningu andans og 
kraftarins 


5 so að yðar trú sé e1 af mannlegri 
visku heldur af Guðs krafti. 


6 En þar vér ræðum um það er þó 
speki á meðal þeirra sem algjörðir 
eru en þó engin þessa heims speki og 
eigi þessa heims höfðingja hverir eð 
forganga(verða að engu) 

7 heldur segum vér af þeirri 
heimuglegri hulinni Guðs speki 
hverja Guð hefur fyrirhugað fyrir 
aldir til vorrar dyrðar, 


ð hverja enginn þessara heims 
höfðingja hefur þekkt. Því ef þeir 


hefðu þekkt hana þá hefðu þeir eig1 
krossfest Drottin dýrðarinnar, 


9 heldur eftir því sem skrifað er: 
„Það eigi hafi auga séð og eigi eyra 
heyrt og ekki í mannsins hjarta 
komið hvað Guð hefur fyrirbúið 
þeim er hann elska.“ 


10 En oss hefur Guð það opinberað 
fyrir sinn anda. Því andinn rannsakar 
alla hluti, einnin djúpleika 
Guðdómsins. 


11 Hver manna er sá eð viti hvað í 
manninum er utan alleinasta sá andi 
sem með sjálfum honum er? So líka 
veit og enginn hvað Guðs er nema 
Guðs andi. 


12 En vér höfum ei meðtekið þessa 
heims anda heldur þann anda sem af 


Guði er so að vér vitum hvað oss er 
af Guði gefið, 


13 hvar vér og af segjum, eigi meður 
þeim orðum sem mannleg viska 
kennir heldur með þeim orðum sem 
Heilagur Andi lærir(kennir), 
dæmandi so andleg efni andlegana. 


14 En líkamlegur maður skynjar 
ekkert það sem er af Guðs anda af 
því að það er honum heimska og 
hann fær eigi skilið því að það hlýtur 
andlegana að úrskurðast. 

15 En sá andlegur er hann 
segnumsér alla hluti en hann verður 
af öngum rannsakaður. 

16 Því að hver hefur þekkt hugskot 
Drottins eða hver lagði honum 


nokkuð ráð? En vér höfum Krists 
hugskot. 


3 
1 Og eg, góðir bræður, mátti eigi tala 
við yður so sem við andlega heldur 


so sem við líkamlega og líka sem við 
önnur ungberni í Kristi. 
2 Mjólk hefi eg yður til drykkjar 


gefið en eigi megnan mat. Því að þér 
formáttuð það ekki. 

(Því að þér ráðið ekki við það, það er 
að segja þeir geta ekki innbyrgt 
þyngri andlega kennslu því þeir eru 
enn of holdlegir í hugarfari) 

3 So formegi þér það nú enn (Svo 
ráðið þið ekki við enn) eigi heldur 
það þér eruð enn líkamlegir. Því að á 


meðan at, agg og þrætur eru yðar á 
milli, eru þér þá eigi líkamlegir og 
sangið eftir líkamlegri siðvenju? 

4 Því þá nokkur yðar segir: „Eg em 
Páls,“ hinn annar: „Eg em 
Appollinis,“ eru þér þá eigi 
líkamlegir? 

5 Hvað er Páll eða hver er Apollo 
utan þjónustumenn, fyrir hverja þér 
eruð trúaðir orðnir og það sama eftir 
því sem Drottinn hefur hverjum 
einum veitt? 


6 Eg plantaði, Apollo vökvaði en 
Guð hefur frjóvgunina gefið. 


7 So er nú hverki eg né sá sem 
plantaði né sá er vökvar nokkuð 
heldur Guð sá er frjóvgunina gefur. 


ð En sá sem plantar og hinn sem 
vökvar þeir eru eins. En hver einn 
mun sitt eiginlegt verðkaup öðlast 
eftir sínu erfiði. 


9 Því vér erum Guðs 
samerfiðismenn. Þér eruð Guðs 
akurvinna og Guðs uppbygging. 


10 Eg hefi út af þeirri Guðs náð sem 
mér er gefin grundvöllinn lagt so 
sem einn hygginn húsasmiður en 
einn annar byggir þar yfir. Hver einn 
hafi og gát á hvernin hann byggir þar 
yfir. 


11 Því að enginn fær annan 
grundvöll lagt heldur en þann sem 
áður er lagður hver að er Jesús 
Kristur. 


12 En ef nokkur byggir upp á þennan 
grundvöll gull, silfur, gimsteina, 
trjáhark, hey, stráhálm, 

13 þá mun hvers eins verknaður 
opinber verða og dagurinn mun hann 
augljósan gjöra. Því að hann mun 
með eldi opinberaður verða og 
hvílíkur að hvers eins verknaður sé 
þá mun eldurinn reynslu á gjöra. 


14 Ef nokkurs verknaður 
blífur(endist) sá hann hefur þar yfir 
byggst þá mun hann laun öðlast. 


15 En hvers verknaður sem 
forbrennur þá mun hann skaðsemi 
líða en hann sjálfur mun hólpinn 
verða þó so líka sem það sé fyrir 
eldinn. 


16 Viti þér ekki það þér eruð Guðs 
musteri og það Guðs andi byggir í 
yður“? 

17 En hann sem skammar Guðs 
musteri þeim mun Guð tortyna. Því 
að Guðs musteri er heilagt, hvert þér 
eruð. 

18 Tæli enginn sjálfan sig. Og ef 
nokkur er sá yðar á milli sem vitur 
þykist vera verði hann að þessa 
heims óvitringi so að hann mætti 
vitur vera. 


19 Því að þessa heims speki er 
heimska hjá Guði. Því að so er 
skrifað: „Höndla mun eg spekinga í 
slægvisku þeirra.“ (Jobsbók/Job 
59:13) 


20 Og enn aftur: „Drottinn veit 
hugsanir spekinganna því að þær eru 
hégómlegar.“ 

21 Fyrir því meti sig enginn af 
mönnum. Allt er það yðvart, 

22 sé það Páll eða sé það Apollo, sé 
það Kefas eða heimurinn, sé það 
lífið eða dauðinn, sé það hið nálæga 
eða Ókomna, allt er það yðvart 

23 en þér eruð Krists en Kristur er 
Guðs. 

4 

1 Þar haldi oss hver mann fyrir, 
einkum fyrir Guðs þénara og 
verkstjórnara yfir Guðs leynda 
dóma. 


2 Nú heimtum vér eigi meir af 
verkstjórnurunum en það þeir finnist 
trúir. 

3 Því er mér það fyrir minnsta kosti 
að eg skuli af yður dæmast eður af 
mannlegum degi. En þó dæmi eg 
mig ei sjálfur. 

4 Því eg veit mín ekkert en í því em 
eg þó ekki réttlátur. Drottinn er sá 
sem dæmir. 

5 Fyrir því dæmið ekki fyrir tímann 
þangað til að Drottinn kemur, sá er 
auglysa(opinbera) mun það í 
myrkrunum er hulið og opinber gjöra 
ráðin hjartnanna og mun þá hverjum 
sem einum lofstir ske af Guði. 


6 En þetta, góðir bræður, hefi eg 
myndað upp á sjálfan mig og Apollo 


yðar vegna so að þér lærðuð af okkur 
það enginn haldi meir af sér en so 
sem nú er skrifað upp á það að 
enginn hrósi sig upp mót öðrum fyrir 
nokkurs sakir. 

7 Því hver heldur þér fram eða hvað 
hefur þú það þú hafir eigi meðtekið? 
En fyrst þú hefur það meðtekið, hvað 
metur þú þig þá sem sá það hefði 
ekki meðtekið? 


ð Þér eruð nú saddir, þér eruð nú 
þegar auðugir vorðnir, þér ríkið án 
vor. Gæfi það og Guð að þér ríktuð 
so að vér mættum og ríkja með yður. 


9 En eg meina að Guð hafi auðsynt 
oss postulana fyrir hina allra síðustu, 
so sem dauðanum yfirgefna, því að 
vér erum sjónargler vorðnir 


heiminum, og so englum og 
mönnum. 


10 Vér erum þussar fyrir Krists sakir 
en þér forhyggnir í Kristi, vér veikir 
en þér styrkvir, þér dyrðlegir, vér 
forsmánarlegir. 

11 Því að allt til þessa dags þolum 
vér svengd og þosta og erum 
klæðftáir og verðum hnefum barðir, 
höfum öngvan samastað, 


12 erfiðum og verkum með vorum 
eigin höndum. Og nær oss er 
formælt þá blessum vér, eru vér 
ofsóttir, þá líðum vér, 

13 erum vér lastaðir þá beiðiu vér, og 
jafnan erum vér so sem hrak þessarar 
veraldar og hreinsunaroffur allra 
manna allt til þessa. 


14 Þetta skrifa eg eigi upp á það eg 
hneyksli yður heldur áminni eg yður 
so sem mína kærustu syni. 

15 Því þó þér hefðið tíu þúsundir 
lærimeistara í Kristi þá hafi þér þó ei 
feðurna marga því að í Kristi Jesú 
fyrir evangelium þá hefi eg alið yður. 
16 Fyrir því áminni eg yður að þér 
séuð mínir eftirfylgjarar. 

17 Þar fyrir sendi eg Timotheum til 
yðar, hver að er minn kær og trúr 
sonur í Drottni, að hann undirvísi 
yður mína vegu þá sem að eru í 
Kristi líka sem eg í öllum 
samkundum og alls staðar kenni. 


18 Þar hroka sér nú nokkrir upp sem 
eg mundi eigi koma til yðar. 


19 En eg mun þó snarlega koma til 
yðar ef Drottinn vill að eg reyni, eigi 
orð þeirra sem upphrokaðir eru 
heldur kraft. 

20 Því að Guðs ríki er eigi fólgið í 
orðum heldur í krafti. 

21 Hvað vilji þér? Skal eg meður 
vendi til yðar koma eða með kærleik 
og hógværum anda? 


3 


1 Almennilegt rykti (Almennt vitað) 
er það þar sé hóranir yðar á milli og 
þó slík hóran sem ei er getið á meðal 
heiðinna þjóða það að nokkur skal 
hafa síns föðurs eiginkonu. 

2 Og þó eru þér upphrokaðir og 
hafið ekki miklu framar önn um alið 


so að sá sem það verk hefur drygt 
yrði í miðið burt tekinn frá yður. 


3 Að sönnu eg fráverandi líkama, þó 
nálægur í anda, hefi so sem þar 
nærverandi dæmt yfir honum sem 
slíkt hefur gjört 


4 í nafni Drottins vors Jesú Krists að 
yður samankomnum meður minum 
anda og með krafti vors Drottins 
Jesú Krists 


5 hann ofur að selja andskotanum til 
holdsins fordjörfunar(eyðingar) so 
að andinn sé hjálplegur á degi 
Drottins vors Jesú. 

6 Yðvar hrósun er ekki góð. Viti þér 
ekki að lítið súrdeig syrir allt 
brauðið? 


7 Fyrir því hreinsið burt hið gamla 
súrdeigið so að þér séuð nytt deig so 
sem þér séuð ósyrðir. Því að vort 
páskalamb er Kristur fyrir oss 
offraður(fórnað). 

ð Fyrir því höldum vora páska, eigi í 
sömlu súrdeigi og eigi í súrdeigi1 
illskunnar og prettvísinnar heldur í 
sætu deigi skirleiksins og 
sannleikans. 


9 Eg skrifaði yður í bréfinu að þér 
skylduð ekki samblandast 
hóranarmönnum. 


10 Öngvanegin meina eg þessa 
heims hórunarmenn eða 
ágirndarmenn, ræningja né blótmenn 
skúrgoða, annars hlyti þér veröldina 
að ryma. 


11 En nú skrifa eg yður það þér 
skuluð eigi samblandast einkum ef 
sá er nokkur sem sig lætur bróður 
kalla og er frillulífismaður eða 
ágirndarmaður, blótmaður skúrgoða 
eða brígslunarmaður(Lastmáll, menn 
sem tala niðrandi um og við aðra), 
ofdrykkjumaður eður ræningi. 


12 Með þess konar mönnum skulu 
þér ekki matar neyta. Því hvað koma 
þeir við mig sem þar fyrir utan eru 
það eg skyldi þá dæma? Er eigi so að 
þér dæmið þá sem hér fyrir innan 
eru 

13 En Guð mun dæma þá sem fyrir 
utan eru. Látið þann burt frá yður 
sem vondur er. 


6 


1 Hvernin dirfist nokkur af yður þótt 
hann hafi eitthvað kærumál í móti 
öðrum að láta dæma það hjá 
ranglátum og eigi heldur hjá 
heilögum? 

2 Viti þér ekki það heilagir munu 
heiminn dæma? Og fyrst heimurinn 
skal dæmast af yður eru þér þá eigi 
nógu vel fallnir til að dæma um það 
sem minniháttar er? 


3 Viti þér ei það vér munum yfir 
englunum dæma? Hversu miklu meir 
þá yfir stundlegum auðæfum? 

4 En þér nær þér hafið nokkur 
málaferli um stundlegan auð þá taki 
þér þá sem hjá söfnuðinum 


forsmáðir eru og setjið þá til 
yfirdómara. 

5 Yður til smánar segi eg þetta. Er þá 
þá með öllu enginn so vitur yðar á 
milli það dæma kynni millum 
bróðurs og bróðurs? 


6 Heldur deilir bróðir við bróður, þar 
ofan á fyrir vantrúuðum. 


7 Það er sennilega fullkomlegt brot í 
bland yður það þér hafið lagadeilur 
yðvar á milli. Hvar fyrir líði þér ei 
miklu heldur órétt? Eða því láti þér 
ekki svíkja yður heldur? 

ð Nei, þér gjörið heldur rangt og 
svikið og þó við bræðurnar. 

9 Viti þér e1 það ranglátir munu eigi 
eignast Guðs ríki? Látið eigi villa 


yður: Hverki 
frillulífismenn(saurlífismenn) né 
blótmenn skúrgoða, eig1 
hórdómsmenn né 
sælgætingar(kvenlegir), eigi heldur 
þeir sem skömm drygja með 
karlmönnum, 

10 eigi þjófar né ágirndarmenn, eigi 
ofdrykkjumenn, eigi hneykslarar né 
ræningjar munu Guðs ríki eignast. 


11 Og þvílíkir hafa forðum daga 
nokkrir út af yður verið. En þér eruð 
nú afþvegnir, þér eruð nú helgaðir, 
þér eruð nú réttlættir fyrir nafnið 
Drottins Jesú og fyrir anda Guðs 
vors. 


12 Allt leyfist mér en eigi batar það 
mig allt. Eg hefi allra hluta vald en 
mig skal ekkert yfirbuga. 


13 Fæðslan maganum og maginn 
fæðslunni en Guð mun þetta og hitt 
afmá. Líkaminn að sönnu eigi 
frillulifnaðinum heldur Drottni og 
Drottinn líkamanum. 


14 En Guð hefur uppvakið Drottin, 
og so mun hann oss uppvekja fyrir 
sinn kraft. 

15 Eða viti þér ekki það yðrir líkamir 
eru Krists límir? Skylda eg nú taka 
Krists lím og gjöra þar af skækjunnar 
lím? Það sé fjarri. 

16 Eða viti þér ekki að hver hann 
samlagar sig skækjunni að sá er einn 
líkami meður henni? „Því að þau 


munu“ segir hann „tvö í einu holdi 
vera.“ 


17 En hvað hann samtengir sig 
Drottni sá er einn andi með honum. 


18 Flyið frillulifnaðinn. Því að allar 
syndir hverjar maðurinn drygir eru 
utan hans líkama en hver eð 
frillulifnaðinn drygir sá syndgar við 
sinn eigin líkama. 

19 Eða viti þér ekki að yðrir limir 
eru musteri þess heilags anda sem í 
yður er þann þér hafið af Guði? Þér 
eruð og eigi yðrir sjálfs 

20 því að þér eruð dyru verði keyptir. 
Þar fyrir vegsamið Guð í yðrum 
líkama og yðrum anda hverjir Guðs 
eru. 


1 


1 Um aðra þá hluti þér skrifuðuð mér 
til andsvara eg það manninum er gott 
að hann snerti eigi neina konu. 


2 En fyrir frillulifnaðar sakir þá hafi 
hver einn sína e1iginkonu og hver ein 
hafi sinn eignarmann. 


3 Maðurinn gjöri kvinnunni sitt 
skyldgt atlot, slíkt hið sama kvinnan 
manninum. 


4 Konan hefur eigi vald síns líkama 
heldur maðurinn, líka og einnin 
maðurinn hefur eigi vald síns líkama 
heldur konan. 


5 Tæli hvorki annað nema það sé af 
beggja samþykki um stundarsakir 
svo að þér séuð þess liðugri til föstu 


og bænahalds og komið síðan aftur 
til samans so að andskotinn freisti 
yðar ekki fyrir yðvars óstöðugleiks 
sakir. 


6 Þetta segi eg af vorkunnsemd og 
eigi eftir skipan. 

7 En eg vildi heldur að allir menn 
væri so sem að eg em. Hver einn 
hefur sína eiginlega gjöf af Guði, 
einn að sönnu svo, en annar svo. 

ð En það segi eg þeim ógiftum og 
ekkjunum að þeim er gott ef þeir 
blífa so sem eg. 

9 En ef þeir fá sér eigi haldið giftist 
þeir þá því að betra er að giftast en 
að brenna. 


10 En þeim sem giftir eru býður eigi 
eg heldur Drottinn það konan skilji 
sig ekki við manninn. 


11 En ef hún skilur þá blífi hún utan 
hjúskapar eða forlíki(nái sáttum) sig 
við sinn mann. Og maðurinn forlegei1 
ekki (láti ekki frá sér) sína 
eiginkonu. 

12 Hinum öðrum segi eg, en ekki 
Drottinn, að ef einhver bróðir hefur 
vantrúaða konu og honum hagar að 
búa við hana þá skilji hann eigi við 
hana. 

13 Og ef sú kona er sem vantrúaðan 
mann hefur og það hagar henni hjá 
honum að búa þá skilji hún eigi við 
hann. 


14 Því að vantrúaður maður er 
helgaður fyrir konuna og vantrúuð 
kona er helguð fyrir manninn. 
Annars væri börn yðar saurug en nú 
eru þau heilög. 


15 En ef hinn vantrúaði vill skiljast 
þá láti hann skiljast því bróðir eður 
systir eru el 
forbundin(skuldbundinn) af þess 
háttar efni. Guð hefur oss í friði 
kallað. 


16 Eða hvað veistu það, kona, nema 
að þú kunnir að gjöra manninn 
hólpinn? Eða þú maður, hvað veistu 
nema þú getir gjört konuna hjálpega? 
17 Þó ettir því sem Guð hefur 
hverjum einum úthlutað. Hver og 
einn eftir því sem að Drottinn hefur 


hann kallað þá gangi hann og so 
skikka eg það til í öllum söfnuðum. 


18 Er nokkur umskorinn kallaður, sá 
æski e1 yfirhúðar. Er og nokkur 
kallaður í yfirhúðinni, láti sá ei 
umskera sig. 

19 Umskurnin er ekkert, yfirhúðin er 
og ekkert heldur varðveiting Guðs 
boðorða. 

20 Hver einn blífi nú í þeirra kallan 
sem hann er inni kallaður. 

21 Ef þér eruð þrælar, gefið þvi 
engan gaum, en ef þér getið frelsi 
fengið, nytið það 

22 Því að hver hann er þræll kallaður 
í Drottni sá er frelsingi Drottins, líka 


og einnin hver hann er frelsingi 
kallaður sá er þræll Krists. 


23 Þér eruð dýru verði keyptir. 
Verðið e1 þrælar mannanna. 


24 Hve og einn, góðir bræður, í 
hverri stétt sem hann er kallaður þar 
blífi hann inni hjá Guði. 


25 En af meyjunum hef eg ekkert 
boðorð Drottins. Þó gef eg til ráð 
sem sá seð hefur miskunnsemi öðlast 
af Drottni að eg sé trúr. 


26 Því meina eg nú það gott vera 
fyrir nálægrar nauðþurttar sakir það 
manninum sé gott so að blifa. 


27 Ertu við konuna bundinn, þá sæk 
e1 eftir laus að verða. En ertu 
konulaus þá leita ei kvonfangs. 


26 Þótt þú giftist syndgar þú ekki. 
Og þó að ein mey giftist syndgar hún 
ei. Þó munu þesskonar holdsins 
harmkvæli hafa en eg þyrdma(hlífi) 
yður gjarna. 


29 Það segi eg yður, góðir bræður, að 
tíminn er naumur. Framar er það þó 
meiningin að þeir sem eiginkvæntir 
eru það þeir sé so sem þeir hefðu ei 
neinar 


30 og þeir er harma so sem að 
hörmuðu þeir e1 og þeir sem fagna 
sem að fögnuðu þeir e1 og þeir sem 
kaupa so sem eignuðust þeir það eig1 


31 og þeir sem tiðka þennan heim so 
sem að tiðkuðu þeir hann ei því 

þessa heims athöfn forgengur. ( Vegir 
og venjur þessa heims munu hverfa) 


32 En eg vilda að þér væruð utan 
áhygsju. Hver ókvæntur er sá ber 
áhyggju um það hvað Drottins er 
hvernin hann megi Drottni þóknast. 


33 En hver eiginkvæntur er sá ber 
áhygsju um það hvað heimsins er og 
hversu hann megi húsfreyjunni 
þóknast. 


34 Aðskiljanleg grein er á millum 
meyjar og manns konu. Hin ógifta 
ber áhyggju um það hvað Drottins er 
so að hún sé heilög í líkama og anda. 
En sú sem gift er ber áhyggju um 
það hvað heimsins er og hvernin hún 
megi manninum þóknast. 


35 En þetta tala eg til yðrar 
gagnsemi, e1 upp á það eg legs 
snöru fyrir yður heldur til þess sem 


siðsamlegt er so að þér mættuð 
jafnan óforhindraðir Drottni þjóna. 


36 En ef nokkur þykist sjá það sér 
muni torveldur verða sinn meydómur 
ef gjaforðstíminn líður og so ef það 
vill e1g1 Öðruvís verða þá gjöri hann 
hvort honum líkar, gifti han sig þá 
syndgar hann eigi. 

37 En hver það setur stöðugt sér í 
hjarta og hefur þar með eigi neina 
þvingan hafandi so vald síns 
eiginlegs vilja og staðfestir í sínu 
hjarta að varðveita sinn meydóm 
hann gjörir vel. 

38 Og hver eð giftist sá gjörir og vel. 
En hann sem giftir sig ekki sá gjörir 
betur. 


39 Kvinnan er lögmálinu 
undirbundin so lengi sem hennar 
maður lifir en nær hennar maður er 
látinn so er hún frjáls sig að gifta 
hverjum hún vill utan það skal ske í 
Drottni. 


40 En þó er hún sæll ef hún blífur 
sem mitt ráð er til. En eg held það að 
eg muni og hafa Guðs anda. 


ð 


1 En um það sem skúrgoðum offrast 
vitu vér það vér allir höfum 
skynsemina. Skynsemin hún blæs 
upp 

2 en ástsemin bætir um. Nú ef 
einhver lætur sér þykja það hann viti 
nokkuð sá veit enn eigi so sem 
honum ber að vita. 


3 En ef sá er einhver sem elskar Guð 
hann er af honum þekktur. 


4 So vitum vér nú af þeirri fæðslu 
sem skúrgoðum offrast það 
skúrgoðið sé einskis vert í heiminum 
því enginn er Guð nema einn. 


5 Og þó að þar sé nokkrir sem guðir 
kallast, hvort það er á himni eður á 
jörðu (með því að margir eru guðir 
og margir drottnar) 

6 þó höfum vér ekki utan einn Guð 
föður, af hverjum að allir hlutir eru 
og vér í honum og einn Drottin, Jesú 
Krist, fyrir hvern allir hlutir eru og 
vér fyrir hann. 


7 En þessa skynsemi hafa eigi allir. 
Því að nokkrir hafa gjört sér 
samvisku hér til yfir þeim 


skúrgoðum og átu það fyrir 
skúrgoðafórnir og með því að þeir 
voru so veikir þá flekkaðist þeirra 
samviska í þessu. 


ð En fæðan batar oss ekki fyrir Guði. 
Etum vér þá erum vér e1 betri fyrir 
það, etum vér og ekki þá verðum vér 
e1 verri fyrir það. 

9 En sjáið so til að þetta yðart frelsi 
verði ei til hindrunar hinum 
veiktrúuðum. 


10 Því ef nokkur sæi þig (þú sem 
skynsemina hefur) sitja til borðs í 
goðahúsi verður þá eigi hans 
samviska, með því hann er breyskur, 
hvött upp að eta skúrgoðafórnir 


11 Og so forferst þinn breyskvi 
bróðir í þinni skynsemi fyrir hvern 
að Kristur er líflátinn. 

12 Og nær þér syndgist so við 
bræðurna og sláið þeirra breyskva 
samvisku þá syndgist þér við Krist. 
13 Hvar fyrir ef að fæðan hindrar 
bróður minn skylda eg aldrei kjöt eta 
svo að eg gjörða öngva hindran 
minum bróður. 


9 

1 Er eg ekki postuli? Em eg eigi 
frjáls? Hef eg ekki séð Drottin vorn 
Jesús Krist? Eru þér ekki mitt verk í 
Drottni? 

2 Og þó eg sé e1 annarra postuli þá 
em eg þó yðar postuli. Því innsigli 


mins postulegs embættis eru þér í 
Drottni. 


3 En andsvar mitt við þá sem mig að 
spyrja er þetta: 

4 Höfum vér eigi vald til að eta og 
drekka? 


5 Höfum vér vei vald til einhverja 
systur að eignarkonu um að flytja 
líka sem aðrir postular og bræður 

Drottins og so sem Kefas? 


(Þegar talað er um Kefas er verið að 
tala um Pétur bæði nöfn þýða steinn 
eða klettur sem er nafnið sem Jesús 
gaf Símon í Matteus 16:17-18) 


6 Eða höfum við ekki, eg og 
Barnabas, magt(vald) til þetta að 
gjöra? 


7 Hver slæst og upp á sitt eigið 
verðkaup? Hver plantar vingarðinn 
og etur ekki af hans ávexti? Eða hver 
fóðrar hjörðina og neytir ekki af 
mjólk hjarðarinnar“? 

ð En eg tala þetta eftir mannlegri 
siðvenju. Segir ekki og lögmálið 
þetta? 

9 Því að so er skrifað í Moyses 
lögmáli: „Eigi skaltu múlbinda naut 
það sem erjar.“ Hver ber Guð 
áhygoju fyrir nautunum? 
(Deuteronomy/Fimmta Mósebók 
25:4) 

10 Eða segir hann ekki þetta alls 
kostar vorra vegna? Því að fyrir 
vorar sakir er þetta ritað. Af því hann 
sem plægir skal plægja í voninni og 


sá sem þreskir hann skal þreskja í 
voninni so að hann verði hluttakar1 
sinnar vonar. 


11 Fyrst vér sáðum yður hið andlega 
er það mikilsvert þó vér uppyrkjum 
yðvart hið líkamlega? 

12 Og ef hinir aðrir eru hlutttakandi 
þessarar yðrar magtar hvar fyrir 
skyldu vér eigi miklu framar? En vér 
höfum eigi tiðkað þessa magt heldur 
umliðu vér allra handa svo að vér 
gjörðum Krists evangelio öngva 
hindran. 

13 Viti þér ekki það þeir sem 
fórnirnar færa eta af því sem fórnfært 
er? Og þeir sem altarinu þjóna eru 
altarisins hluttakarar. 


14 Líka so hefur og Drottinn 
tilskikkað að þeir sem evangelrum 
kunngjöra skulu af evangelio sitt 
fæði hafa. 


15 En ekkert þessara hefi eg tíðkað. 
En eg skrifa eigi þetta þar fyrir að so 
skulu við mig vera gjört. Því betra 
væri mér heldur dauðum að vera en 
það að nokkur skyldi mína vegsemd 
ónýta gjöra. 

16 Því það eg prédika Guðs 
evangelium þá má eg ekki vegsama 
mig um það því að nauðsynin rekur 
mig þar til og vei sé mér þá ef eg 
prédika ekki evangelrum! 

17 Nú ef eg gjöri það viljugur þá er 
mér það launað en ef eg gjöri það 


nauðugur þá er mér það þó embætti á 
hendur fólgið. 

18 Hvað er nú þá mín laun? Þetta að 
eg prédika evangelium Krists og 
gjöri það sama viljuglega fyrir ekkert 
so að eg misbrúki ekki mitt frelsi á 
guðsspjöllunum. 

19 Því þótt eg sé frjáls fyrir öllum þá 
hefi eg þó gjört sjálfan mig að hvers 
manns þjón so að eg vinni þá alla. 


20 Því að Gyðingum em eg vorðinn 
svo sem Gyðingur upp á það eg 
vinni Gyðinga og þeim sem undir 
lögmálinu eru em eg vorðinn svo 
sem undir lögmáli svo að eg vinni þá 
sem undir lögmálinu eru 


21 og þeim sem án lögmáls eru em 
eg vorðinn so sem án lögmáls (sem 


eg em þó eigi án lögmáls fyrir Guði 
heldur em eg í Krists lögmáli) svo að 
eg vinni þá inu sömu sem án lögmáls 
eru, 

22 þeim sem breyskvir eru em eg 
vorðinn sem væra eg breyskur so að 
eg vinni hina breysku. Öllum em eg 
orðinn allsháttar so að eg gjörði alls 
staðar einhverja hjálplega. 

23 En allt þetta gjöri eg vegna Guðs 
evangeli1 so að eg verði þess 
hluttakari. 

24 Eða viti þér ekki að þeir sem á 
skeiðið hlaupa það þeir allir hlaupa 
en einn er sá sem hnossið tekur? 

25 Hlaupið nú og so að þér höndlið 
það. En hver sá sem slæst hann varar 
sig við öllu, þeir að sönnu upp á það 


þeir öðlist forgengilega kórónu (sem 
spillist) en vér óforgengilega.(sem 
spillist ekki) 

26 En eg hleyp líka so, eigi sem upp 
á hið óvísa, eg slæst, eigi so sem sá 
er í vindinn slær, 

21 heldur þjái(aga) eg minn líkama 
og tem hann so að eg prédiki það ei 
öðrum og verði sjálfur rækur.(fall1 
ekki sjálfur frá) 

10 

1 Góðir bræður, en eg vil e1 dylja 
fyrir yður það vorir feður voru allir 
undir skýinu og allir gengu þeir yfir 
hafið, 

2 allir eru þeir og skirðir af Moysen í 
skyinu og í sjánum 


3 og allir hafa þeir neytt hinnar sömu 
andlegrar fæðslu 


4 og allir hafa þeir hinn sama 
andlega drykk drukkið. En þeir 
drukku af þeirri andlegri hellu sem 
þeim með fylgdi, hver hella eð var 
Kristur. 


5 En á þeim velflestum hafði Guð 
öngva þóknan. Því eru þeir 
niðurslegnir á eyðimörku. 

6 En þetta er skeð oss til fyrirmyndar 
svo að vér skulum eigi girnast hvað 
illt er, svo sem að þeir girntust. 

7 Gjörist og eigi blótmenn skúrgoða 
líka so sem nokkrir af þeim urðu 
eftir því sem skrifað er: „Fólkið 
settist niður að eta og drekka og stóð 


upp að dansa.“ (Exodus/Önnur 
Mósebók 32:06) 


5 Drygjum eigi hóranir so sem 
nokkrir út af þeim drýgðu hóranir og 
féllu á einum degi þrjár þúsundir og 
tuttugu. 

9 Freistum og eigi Krists so sem 
nokkrir út af þeim freistuðu hans og 
fyrirfórust af höggormum. 


10 Möglið og ekki líka so sem 
nokkrir út af þeim mögluðu og 
fyrirfórust af fordjarfaranum. 


11 Þetta allt skeði þá til fyrirmyndar 
en það er skrifað oss til viðvörunar, 
yfir hverja að þessa heims endi er 
kominn. 


12 Fyrir því hver hann lætur sér 
þykja það hann standi gefi sá gaum 
að að hann falli eigi. 


13 Yður hefur ekki höndlað utan 
alleinasta mannleg freistni. En Guð 
er trúr sá eigi umlíður það yðar sé 
freistað framar en þér 
formegið(megnið) heldur gjörir hann 
það að freistnin fái þann einn enda 
að þér getið vel staðið. 

14 Þar fyrir, minir kærustu, flyið frá 
skúrgoðadyrkan. 

15 So sem við vitringa tala eg, dæmi 
þér hvað eg segi. 

16 Sá blessanarkalerkur hvern vér 
blessum er hann ekki samnautn 
Krists blóðs? Og brauðið hvert vér 


brjótum er það eigi samneyti Krists 
líkama? 

17 Því að það er eitt brauð og vér 
margir erum einn líkami með því að 
vér verðum allir eins brauðs 
hluttakarar. 


18 Hyggið að þeim sem í Ísrael eftir 
holdinu það þeir sem fórnirnar eta, 
eru þeir ekki altarisins hluttakarar? 


19 Hvað skal eg nú þá segja? Eða 
skal eg segja það skúrgoðið sé 
nokkuð eða það skúrgoðafórnir sé 
nokkuð? 

20 En eg segi að það hvað hinir 
heiðnu offra það oftra þeir djöflinum 
og eigi Guði. Nú vil eg eigi að þér 
verðið samlagsmenn djöflanna. 


21 Eigi fái þér í senn drukkið kaleik 
Drottins og djöfulsins. Þér getið og 
ekki í senn hluttakar orðið matborðs 
Drottins og djöfulsins. 


22 Eða viljum vér reita Drottin? 
Hvort erum vér honum sterkari? 


23 Mér leyfast sennilega allir hlutir 
en þeir bata eigi allir. Mér leyfist allt 
en það er eigi allt til betrunar. 


24 Enginn leyti þess hvað hans er 
heldur að því hvað annars er. 


25 Allt hvað í kjötmangarahúsinu er 
til sölu það etið, eftirspyrjandi að 
öngu upp á það þér vægið 
samviskunni. 

26 Því að jörðin er Drottins og allt 
það sem þar er inni. 


27 En ef einhver af vantrúuðum 
byður þér til snæðings og þér viljið 
þangað ganga þá etið það allt hvað 
fyrir yður verður sett og spyrjið 
einskis upp á það þér vægið 
samviskunni. 

26 En ef nokkur segir til yðar: „Þetta 
er skúrgoðaoffur“ þá etið ekki fyrir 
sakir þess sem það segir yður upp á 
það þér vægið samviskunni (því að 
Jörðin er að sönnu Drottins og hvað 
þar er einni) 


29 en eg segi af samviskunni, eigi af 
þinni sjálfs heldur hins annars. 


30 Því að hvar fyrir skylda eg mitt 
frelsi dæmast láta af annarlegri 
samvisku“ Því ef eg neyti þess með 
þakklæti hvar fyrir skal eg þá 


lastaður verða um það sem eg gjöri 
þakkir fyrir? 

31 Hvort þér nú etið eður drekkið 
eða hvað þér gjörið þá gjörið það allt 
til Guðs dyrðar. 

32 Verið utan hindran bæði 
Gyðingum og Grikkjum og Guðs 
safnaði. 

33 Líka svo sem eg gjörði mig 
hverjum manni geðfelldan í öllu, eigi 
aðleitandi hvað mér heldur hvað 
mörgum er gagnlegt so að þeir 
hjálplegir yrði. 

11 


1 Verið því mínir eftirfylgjarar so 
sem eg em Krists. 


2 Eg lofa yður, góðir bræður, það þér 
leggið mig í minni í öllum hlutum og 
haldið þann siðvana er eg setta yður. 
3 En það vil eg að þér vitið að 
Kristur er hvers manns höfuð en 


konunnar höfuð er maðurinn en 
höfuð Krists er Guð. 


4 Og hver sá maður sem biður eða 
spár með skyldu höfði hann óvirðir 
sitt höfuð. 


5 Og hver sú kona sem biður eður 
spár með beru höfði hún óvirðir sitt 
höfuð því að það er eins sem væri 
hennar höfuðhár í burt rakað. 

6 Vill hún eigi skauta(hylja höfuðið) 
sér þá rakist af hennar höfuðhár. En 
fyrst það er ljótt fyrir konuna að hafa 


afrakað hár eða sköllótt höfuð þá 
faldi hún sér. 


7 En karlmaðurinn skal ekki falda 
höfuð sitt með því hann er Guðs 
mynd og sómi. Konan er mannsins 
sómi. 

8 Því að maðurinn er eigi af konunni 
heldur konan af manninum. 


9 Maðurinn er eigi skapaður vegna 
konunnar heldur konan vegna 
mannsins. 


10 Þar fyrir skal konan hafa veldi á 
sínu höfði fyrir englanna sakir. 
11 En þó er hverki maðurinn án 


konunnar né konan án mannsins í 
Drottni. 


12 Því að líka so sem konan er af 
manninum so kemur og maðurinn 
fyrir konuna en allir hlutir af Guði. 
13 Dæmi þér sjálfir yðar á milli 
hvort það hæfir konunni að biðjast 
fyrir Guði óskautuð (óhulin). 

14 Kennir yður ekki náttúran sjálf að 
það sé lyti fyrir karlmanninn hann 
hafi sitt hár 


15 en konunni að sönnu sómi það 
hún hafi síða lokka? Af því hárið er 
henni til skylingar gefið. 


16 En ef sá er einhver yðar á milli 
sem þrætusamur vill vera hann viti 
það að vér höfum eigi slíkan siðvana 
og eigi heldur Guð söfnuður. 


17 En þetta hlyt eg að bjóða, ekki 
hrósandi því það þér komið e1 saman 
til betrunar heldur til vesnunar. 


18 Í fyrstu þá þér komið til samans í 
samkudnunum heyri eg að þar er 
sundurlyndi yðar á milli og eg trúi að 
það sé og nokkurn part. 

19 Því að þar hljóta 

ágreiningar( vegna villutrúar) að vera 
yðar á milli so að þeir reyndir eru 
opinberir verði yðar á milli. 


20 Þá þér komið nú til samans þá 
haldi þér e1 Drottins kveldmáltíð. 


21 Því nær þér skuluð 
kveldmáltíðina halda þá tekur hver 
yðar sína eiginlega fæðu áður en 


annar er hungraður, hinn annar er 
drukkinn. 


22 Hvert hafi þér engin hús þar þér 
kunnið að eta og drekka? Eða 
forsmái þér Guðs söfnuð og 
skammið þá sem ekki hafa? Hvað 
skal eg segja yður? Skal eg lofa 
yður? Í þessu lofa eg yður ekki. 


23 Það hvað eg hefi af Drottni 
meðtekið það hefi eg yður fengið. Af 
því að Drottinn Jesús, á þeirri nótt er 
hann var svikinn, tók hann brauðið, 
24 gjörandi þakkir, braut það og 
sagði: „Takið, etið. Þetta er minn 
líkami sá fyrir yður verður gefinn. 
Gjörið það í mína minning.“ (Lúkas 
22:19) 

25 Líka einnin kaleikinn eftir það 
hann hafði kveldmáltíðina etið, 
segandi: „Þessi kaleikur er nytt 


testament í mínu blóði. Gjörið þetta 
so oft sem þér drekkið þar af í mína 
minning.“ (Lúkas 22:20) 

26 Því að so oft sem þér bergið af 
þessu brauði og drekkið af þessum 
kaleik skulu þér kunngjöra þar með 
dauða Drottins þangað til hann 
kemur. 


27 Hver hann etur nú af þessu brauði 
og drekkur af þessum kaleik Drottins 
óverðugur sá er sekur við hold og 
blóð Drottins. 


268 En hver maður prófi sig sjálfur og 
eti so af þessu brauði og drekki af 
þessum kaleik. 


29 Því að hver hann etur og drekkur 
óverðugur sá etur og drekkur sjálfum 


sér dóm með því hann gjörði eigi 
greinarmun á Drottins líkama. 

30 Fyrir það eru so margir sjúkir og 
veiklegir yðar á milli og þeir margir 
sem sofnaðir eru. 

31 Því ef vér dæmdum oss sjálfir þá 
yrðu vér eigi dæmdir. 


32 En nær vér dæmunst þá verðum 
vér af Drottni tyftaðir upp á það vér 
fyrirdæmunst eigi með þessum 
heimi. 

33 Fyrir því, bræður mínir, nær þér 
komið til samans að neyta þá biði 
hver annars. 


34 En ef einhvern hungrar þá eti sá 
heima so að þér komið ei saman til 


dómsáfellis. En hitt annað vil eg 
skikka þá eg kem. 

12 

1 Og af þeim andlegum gjöfum vil 
eg eigi dylja fyrir yður, góðir bræður. 
2 Þér vitið það þér voruð heiðnir og 
senguð burt til mállausra skúrgoða 
sem þér urðuð til leiddir. 

3 Fyrir því kunngjöri eg yður það 
enginn sá sem fyrir Guðs anda talar 
formælir Jesú og enginn fær Jesús 
Drottin kallað utan alleinasta fyrir 
heilagan anda. 


4 Sennilega eru gjafirnar 
margvíslegar en hinn sami er andinn. 


5 Þar eru og margháttuð embætti en 
hinn sami Drottinn. 


6 Þar eru margháttaðar verkanir en 
hinn sami Guð er sem verkar alla 
hluti í öllum. 


7 En í sérhverjum einum auðsyna sig 
gjafir andans til almennilegrar 
nytsemdar. 


ð Einum verður gefið fyrir anda að 
mæla af visku en öðrum verður gefið 
að tala af skynsemi af hinum sama 
anda. 


9 Oðrum trúan í sömum anda en 
hinum gjafir lækninganna í sömum 
anda, 


10 öðrum kaftaverk að gjöra en 
öðrum að gjöra aðskiljanleg grein 
andanna, hinum öðrum margháttuð 
tungumál en öðrum útlegging 
sagnanna. 


11 En allt þetta verkar einn og hinn 
sami andi, skiptandi sérhverjum eftir 
því sem hann vill. 


12 Því að líka so sem einn líkami er 
og hefur þó marga límu en allir límir 
eins líkama hversu margir sem að 
eru þá eru þeir þó einn líkami, líka 
so er Kristur. 

13 Því að vér erum í einum anda allir 
í einn líkama skírðir hvort vér erum 
Gyðingar eður Grikkir, þrælar eða 
frelsingjar, og erum so allir í einum 
anda drykkyjaðir. 


14 Því að líkaminn er eigi einn limur 
heldur margir. 

15 Og ef fóturinn segði: „Engin hönd 
er eg, þar fyrir er eg eigi limur 


líkamans“ skyldi hann nú því ekki 
vera líkamans limur“ 

16 Og ef eyrað segði: „Eg er eigi 
augað, þar fyrir er eg ekki limur 
líkamans“ skyldi það sakir þess ekki 
vera líkamans limur“ 


17 Því ef allur líkaminn væri augað 
hvar væri þá heyrnin, hvar væri þá 
ilmingin? 

18 En nú hefur Guð sett límuna og 
hvern einn þeirra á líkamann so sem 
hann hefur viljað. 


19 En ef allir limirnir væri einn 
limur hvar væri þá líkaminn? 


20 En nú eru limirnir margir en 
líkaminn einn. 


21 Því að augað má eigi segja 
hendinni: „Ég þarf þín eigi við“ eða 
þar í mót höfuðið til fótanna: „Eg 
þarf eigi yðar við.“ 


22 Miklu heldur, þeir limir líkamans 
sem oss sýnast breyskvaðir vera þeir 
eru nauðsynlegastir 


23 og þá vér reiknum 
ótérugasta(óvirðulega) þeim sömu 
leggjum vér mestan sóma til og þeir 
eð oss eru lyti að virðu vér mest. Því 
að þeir sem oss prýða þurfa þess eigi 
við. 

24 En Guð hefur so líkamann 
samantengt og gefið þeim 
nauðsynjalimum hinn mesta sóma 


25 so að engin ágreining sé á 
líkamanum heldur það hver límurinn 
ber áhyggju fyrir Öðrum. 


26 Og ef einn límurinn líður þá líða 
allir limirnir með og ef einum 
límnum verður sómi veittur þá 
samfagna honum allir limirnir. 


21 En þér eruð Krists líkami og 
limir, hver eftir sinni deild. 


28 Og Guð hefur sett í söfnuðinn í 
fyrstu postula, þá spámenn, í þriðja 
máta lærifeður, eftir það þá sem 
kraftaverkin gjöra, þar næst þá sem 
lækningsgjafirnar hafa, þá 
viðhjálparana, þá stjórnarana, þá 
margháttuð tungumál. 

29 Eru þeir allir postular? Eru þeir 
allir spámenn? Eru þeir allir 


lærifeður? Eru þeir allir þeir menn 
sem kraftaverkin gjöra? 


30 Eða þeir sem lækningsgjöfina 
hafa? Tala þeir allir margháttuð 
tungumál? Kunna þeir allir út að 
leggja? 

31 Eftirstundið þeim hinum bestu 
gjöfunum. Og eg vil visa yður enn 
æðra veg. 


13 


1 Þó að eg talaði tungur mannanna 
og englanna en hefða ekki 
kærleikann þá væri eg sem annar 
hljómandi málmur eður hvellandi 
bjalla. 


2 Og þó að eg hefða spádóm og vissi 
alla leynda hluti og skynsemi og 


hefði alla trú so að eg fjöllin úr stað 
færði en hefða ekki kærleikann þá 
væra eg ekkert. 


3 Og þó að eg gæfi allar mínar eigur 
fátækum og eg yfirgæfi minn líkama 
so að eg brynni og hefða ekki 
kærleikann þá væri mér það engin 
nytsemd. 

4 Kærleikurinn er þolinmóður og 
vingjarnlegur. Kærleikurinn vanlætir 
eigi, kærleikurinn gjörir ekkert 
illmannlega, eigi blæs hann sig upp, 
5 e1 er hann ósiðsamur, eigi leitar 
hann þess hvað hans er, eigi verður 
hann til ills egndur, hann hugsar ekki 
vondslegt, (1llt) 


6 eigi fagnar hann yfir ranglætinu en 
fagnar sannleikanum. 


7 Hann umber alla hluti, hann trúir 
öllu, hann vonar allt, hann umlíður 
alla hluti. 


ð Kærleikurinn hann 
doðnar(minnkar) aldrei þótt 
spádómurinn hjaðni og 
tungumálunum sloti og skynseminni 
linni. 

9 Því að vorir vitsmunir eru hálfverk 
og vorar spásagnir eru hálfverk. 


10 En nær það kemur sem algjört er 
þá hjaðnar það sem hálfverk 
(ófullkomið) er. 


11 Þá eg var barn talaði eg sem barn 
og eg var forsjáll sem barn og eg 
hugsaði sem barn. En þá eg gjörðist 
maður lagða eg af hvað bernsklegt 
var. 


12 Nú sjáum vér fyrir spegilinn að 
ráðgátu en þá auglit að augliti. Nú 
kenni eg ófullkomlega en þá mun eg 
kenna so sem eg em kenndur. 

13 Nú blífa þessi þrjú: Trúan, vonin, 
kærleikurinn, en kærleikurinn er 
mestur af þessum. 


14 


1 Eftirfylgið kærlerikanum og 
kostgæfið í andlegum gjöfum en þó 
mest í því að þér mættuð spádóma 
fyrirsegja. 

2 Því að hann sem tungunar talar 
hann talar eigi mönnum heldur Guði 
því að honum heyrir enginn en í 
andanum talar hann leynda dóma. 


3 En hann sem spádóma segir fyrir 
sá talar mönnum til betrunar og til 
áminningar og til huggunar. 

4 Sá tunguna talar hann 
forbetrar(fræðir) sjálfan sig en sá 
sem spádóma segir fyrir hann 
forbetrar(fræðir) Guðs söfnuð. 

5 Eg vilda að þér kynnið allar tungur 
að tala en þó miklu heldur þér 
segðuð spádóma fyrir. Því að sá sem 
spádóma segir fyrir hann er þeim 
meiri sem tunguna talar utan að so sé 
hann leggi það út so að söfnuðurinn 
fái þar af forbetran. 


6 En nú, góðir bræður, þótt eg kæmi 
til yðar og talaði tungur, hvað væri 
eg yður gagnlegur? Nema að eg 
talaði til yðar annaðhvort fyrir 


opinberan eða fyrir skynsemi eða 
fyrir spásagnir eða fyrir lærdóm. 

7 Er þeim hlutum eigi so háttað er 
hljóða en lifa eigi? Hvort það er nú 
pípa eður harpa. Fyrst það gefur 
öngvan greinilegan hljóm af sér, 
hvernin má þá vitast hvað pipað er 
eða hvað harpað er“ 


ð Og ef lúðurinn hefur 
óskilmerkilegt hljóð hver mun þá 
vilja búast til bardagans? 

9 Líka og þér: Nær þér talið tungur, 
utan þér gefið fram skilmerkilega 
ræðu hvernin má þá vitast hvað talað 
er? Því að þér talið þá í vind. 

10 Sennilega er margt raddarkyn í 
þessum heimi og þó er ekkert þeirra 
óskilmerkilegt. 


11 Og fyrst eg veit ekki þyðing 
málsins þá verð eg þeim sem talar 
óskiljanlegur og hann sem talar 
verður mér óskiljanlegur. 

12 So og líka þér. Fyrst þér eruð 
eftirfylgjarar andlegra gjafa þá leitið 
eftir því að forbetra söfnuðinn upp á 
það þér gefið og fulla nægð. 


13 Hvar fyrir sá sem tunguna talar 
hann biðji so að hann útleggi það. 


14 Því fyrst eg bið með munninum 
þá biður og minn andi en mitt 
hugskot ber öngvan ávöxt. 


15 Hvernin fer þá? Einkum so: Það 
eg vil með andanum biðja og eg vil 
biðja í hugskotinu. Sálmana vil eg 
syngja með andanum og eg vil 
sálmana syngja með hugskotinu. 


16 En þá þú blessar í andanum 
hvernin skal þá sá sem í 
leikmannsins stað stendur Amen 
segja yfir þinni blessan með því hann 
veit eigi hvað þú segir? 

17 Sennilega gjörir þú góðar þakkir 
en hinn annar betrast þar eigi af. 

18 Eg þakka Guði mínum það eg tala 
meir tungur en allir þér 


19 og heldur vil eg tala fimm orð í 
söfnuðinum með mínu sinni so að eg 
lærði aðra heldur en tíu þúsundir 
orða með tungunni. 


20 Góðir bræður, verið engin börn í 
skilningarsinnunum heldur verið 
börn í illskunni en verið algjörðir í 
skilningarsinnunum. 


21 Í lögmálinu er so ritað: „Eg mun 
með annarlegum tungum og 
annarlegum vörum tala til lyðs þessa 
og eigi munu þeir heldur mig heyra, 
segir Drottinn.“ 

22 Þar fyrir eru tungurnar til teikns, 
eigi þeim sem trúa heldur 
vantrúuðum. En spádómurinn er eigi 
vantrúuðum heldur trúuðum. 


23 Þótt nú allur söfnuðurinn kæmi til 
samans í einn stað og töluðu allir 
tungur en þar gengi inn ólærður 
leikmaður eða vantrúaður, segðu þeir 
ekki að þér væruð galdir (galnir)? 

24 En ef þér segðuð allir spádóma 
fyrir og þar gengi inn einhver 
vantrúaður eða ólærður, sá yrði þegar 


af öllum þeim yfirunninn og af öllum 
dæmdur 


25 og þá yrði so leyndir dómar hans 
hjarta opinberir og so væri hann 
framfallandi á sitt andlit Guð að 
tilbiðja, sannarlega það 
viðurkennandi að Guð sé með yður. 
26 Hversu á það að fara, góðir 
bræður? nú so oft sem þér komið til 
samans þá hafi hver yðar einn 
lofsálm eða hafi hann lærdóma eða 
hafi hann tungur eða hafi hann 
opinberanir eða hafi útlegging, þá 
látið það allt ske til betrunar. 


27 Og ef einhver talar tungur þá 
verði það annað hvert af tveimur eða 
mest af þremur og það sín á milli so 
að einn leggi það út. 


26 En ef hann er enginn útleggjari þá 
þegi hann í söfnuðinum og tali sér 
sjálfum og Guði. 

29 En spámenn tali tveir eða þrir og 
hinir aðrir dæmi um. 


30 En ef öðrum birtist þem eð hjá 
situr þá þegi hinn fyrri. 

31 Því að allir megi þér spádóma 
fyrir segja, hver eftir annan, so að 
allir læri og allir verði áminntir. 


32 Og andi spámannanna er 
spámönnunum undirvorpinn.(undir 
stjórn) 

33 Því að Guð er eigi Guð 
vanheiðursins heldur friðarins, svo 
sem í öllum söfnuðum heilagra. 


34 Yðrar húsfreyjur látið þegja í 
söfnuðinum því að þeim má ei 
leyfast að tala heldur undirgefnar að 
vera eftir því sem lögmálið vottar. 


35 En ef þær vilja nokkuð læra þá 
spyrji þær menn sína að því heima. 
Því að konunni eru það lyti að tala í 
safnaðinum. 


36 Eða er Guðs orð af yður útkomið? 
Eða er það til yðra einnasaman 
komið? 

37 Ef nokkrum þykir það hann sé 
spásagnamaður eða andlegur þá 
viðurkenni sá hvað eg skrifa yður því 
að það eru boðorð Drottins. 


38 En ef nokkur er skynlaus þá sé 
hann skynlaus. 


39 Fyrir því, góðir bræður, kostgæfið 
spádómana að segja og fyrirbjóðið 
ekki tungurnar að tala. 

40 Látið allt síðsamlega og eftir 
skikkan ske yðar á milli. 


15 

1 En eg minni yður, góðir bræður, á 
það evangelrum sem eg prédikaði 
yður, hvert þér og meðtókuð, í hverju 
þér og standið, 

2 fyrir hvert þér verðið og hjálplegir 
meður þeim hætti sem eg kunngjörða 
það yður ef þér hafið því haldið, utan 
að so sé þér hafið til ónyts trúað. 


3 Því að eg gaf yður í fyrstu hvað eg 
meðtók það Kristur sé líflátinn fyrir 
vorar syndir eftir Ritningunum 


4 og það hann sé grafinn og upp 
aftur risinn á þriðja degi eftir 
Ritningunum 

5 og það hann er séður af 
Kefas(Pétri) og ettir það af hinum 
tólf 

6 og enn eftir á var hann séður meir 
en af fimm hundruð bræðra í senn, af 
hverjum margir enn Hfa til, en 
nokkrir eru sofnaði. 


7 Og ettir það er hann séður af Jakob 
og síðan af öllum postulunum. 


5 En síðast allra so sem af öðrum 
ótímabærum burði er hann séður af 
mér. 

9 Því að eg em síðstur postulanna 
því að eg em e1 verðugur það eg 


skuli postuli heita fyrir það eg 
ofsókn veitti Guðs söfnuði. 


10 En af náð Guðs er eg það eg er og 
hans náð í mér hefur ei iðjulaus verið 
heldur hefi eg miklu meira erfiðað en 
allir þeir, ekki eg heldur sú Guðs náð 
sem með mér er. 

11 Það sé nú eg eður þeir þá 
prédikum vér so, þér hafið og so 
trúað. 


12 En fyrst að Kristur verður so 
prédikaður það hann sé upprisinn af 
dauða hvernin segja þá nokkrir af 
yður það upprisa framliðinna sé 
ekki? 

13 Og ef upprisa framliðinna er ekki 
þá er Kristur og ekki upprisinn 


14 en ef að Kristur er ekki upp aftur 
risinn So er vor prédikan ónýt, 

15 þá er og yðvar trúa ónýt en vér 
fyndust ljúgvottar Guðs með því vér 
hefðum vitnað í gegn Guði það hann 
hefði Krist upp vakið þann hann 
hefur ekki uppvakið fyrst hinir 
framliðnu skulu ekki upp rísa. 


16 Því ef framliðnir skulu ekki upp 
rísa þá er og Kristur ekki upp aftur 
risinn. 

17 En ef Kristur er e1 upp aftur risinn 
þá er yðar trúa ónyt, so eru þér þá 
enn í yðörum syndum, 

18 þá eru og hinir sem sofnaðir eru í 
Kristi fortapaðir. 


19 Ef vér vonum alleinasta í þessu 
lífi á Krist þá eru vér hinir vesölustu 
allra manna. 


20 En nú er Kristur upp aftur risinn 
af dauða og frumburður vorðinn 
þeirra sem sofnaðir eru. 


21 Af því að fyrir einn mann kom 
syndi(dauði) og fyrir einn mann kom 
upprisa framliðinna. 


22 Því að líka so sem þeir dóu allir 
fyrir Adam so verða þeir og allir 
lífgaðir fyrir Krist. 

23 En hver einn í sinni skikkan. 
Frumkveðillinn er Kristur og þar 
næst þeir sem Krists eru í hans 
tilkomu, 


24 þar næst endalokin þá hann hefur 
ofurgefið ríkið Guði föður og mun 
hann afmá allan höfðingsskap, 
herrastikti og valdstjórnan. 


25 En honum byrjar að ríkja þar til 
hann leggur alla óvini undir sína 
fætur. 


26 En þann síðasta óvin sem 
afmáður verður er dauðinn. 


21 Því að honum hefur hann alla 
hluti undir sína fætur lagt. Og þá 
hann segir það að allt sé undirlagt þá 
er það opinbert að sá er undantekinn 
sem honum hefur alla hluti undirlagt. 


26 En nær honum eru allir hlutir 
undirgefnir þá mun og sjálfur 
sonurinn undirgefast þeim sem 


honum undirgaf alla hluti svo að 
Guð sé allt í öllum hlutum. 


29 Hvað gjöra þeir elligar sem 
skirast upp yfir framliðnum? Ef að 
hinir framliðnu skulu ekki upp aftur 
rísa, hvar fyrir skírast þeir þá upp 
yfir þeim dauðu? 

30 Og hvar fyrir erum vér þá allar 
stundir í háskasemd? 


31 Daglegana dey eg fyrir vora 
hrósan hverja eg hefi í Drottni vorum 
Jesú Kristi. 

32 Hafi eg eftir mannlegri venju 
barist við skógdýrin í Epheso, hver 
nytsemd er mér það þá ef að hinir 
framliðnu skulu eigi upp aftur risa? 
„Etu vær og drekkum því að á 


morgun deyju vér.“ (Jesaja/lsiah 
22:13) 


33 Látið ekki tæla yður því vont 
samtal spillir góðum siðum. 


34 Vaknið réttlega og syndgist ekki. 
Því að sumir þér vitið ekkert af Guði. 
En þetta hlyt eg að tala því það er 
yður vanvirða. 


35 Nú mætti einhver segja: Hvernin 
munu hinir framliðnu upp rísa og 
með hvilíkum líkama munu þeir 
koma? 


36 Þú drussi, það er þú sár lifnar 
ekki utan að deyi áður 

37 og það þú sáir er ekki sá líkami 
sem verða skal heldur bert korn, 


annað hvert hveitis eða einhvers 
annars. 


38 En Guð gefur því líkama eftir því 
sem hann vill og sér hverju einu af 
fræinu eiginlegan líkama. 


39 Allt hold er e1 líka háttað hold 
heldur er annað hold mannanna, 
annað dýranna, annað fiskanna, enn 
annað fuglanna. 


40 Þar eru og himneskir líkamar og 
jJarðneskir líkamar. En aðra dyrð hafa 
hinir himnesku en aðra hinir 
Jarðnesku. 

41 Annan bjartlerk hefur sólin en 
annan bjartlerk tunglið, annan 
bjartlerk hafa og stjörnurnar. 


42 Það verður sáð forgengilegt en 
mun upp aftur rísa óforgengilegt. 
Það verður sáð í vansemd en mun 
upp aftur rísa í vegsemd. 


43 Það verður sáð í breyskleika en 
mun upp aftur rísa í krafti. Það 
verður sáð kjötlegur líkami en mun 
upp aftur rísa andlegur líkami. 


44 Höfum vér nú kjötlegan líkama 
þá höfu vér og andlegan líkama, 


45 so sem að skrifað er: „Inn fyrsti 
maður Adam er gjörður í eðlilegt 
líferni“ og hinn síðari Adam í 
andlegt líferni. 


46 En hinn fyrsti er eigi andlegur 
líkami heldur eðlilegur og eftir það 
er hinn andlegt. 


47 Hinn fyrsti maður af jörðunni er 
jarðlegur en hinn annar maður er 
Drottinn af himnum. 


48 Hvílíkur hinn jarðneski er so eru 
og hinir jarðnesku og hvílíkur hinn 
himneski er so eru og hinir 
himnesku. 


49 Og líka so sem vér höfum borið 
líking hins jarðneska so munu vér og 
bera líking hins himneska. 


50 En þar segi eg af, góðir bræður, 
að hold og blóð getur eigi eignast 
Guðs ríki og hið forgengilega mun 
eigi eignast hið óforgengilega. 

51 Sjáið, að eg segi yður leyndan 
dóm. Því að vér munu eigi allir sofna 
en þó munu vér allir umskiptilegir 
verða 


52 og það næsta skyndilega, á einu 
augabragði, við hinn síðasta 
lúðurþyt. Því að lúðurinn mun gjalla 
og hinir framliðnu munu upp rísa 
óforgengilegir og vér hinir munum 
umskiptilegir verða. 

53 Því að þetta hið forgengilega 
hlytur að klæðast því hinu 
óforgengilega og þetta hið dauðlega 
hlytur að skrýðast hinu ódauðlega. 
54 En þá þetta hið forgengilega 
skryðist hinu óforgengilega og þetta 
hið dauðlega klæðist hinu ódauðlega 
uppfyllist það mál sem skrifað er: 
„Dauðinn er forsvelgdur í sigran. 


55 Dauði, hvar er þinn broddur? 
Helvíti, hvar er þín sigran?“ 


56 En dauðans broddur er syndin, 
kraftur syndarinnar er lögmálið. 


5/ En Guði sé þakkir sem oss hefur 
sigurinn gefið fyrir Drottin vorn 
Jesús Krist. 

56 Fyrir því, bræður mínir, verið 
staðfastir og óhræranlegir og aukist 
ætið í verki Drottins með því þér 
vitið að yðvart erfiði er eigi ónýtt í 
Drottni. 

16 


1 En af þeirri stuðning sem ske skal 
við hina heilögu so sem að eg hefi 
boðið söfnuðunum í Galatia þá gjöri 
þér og líka. 

2 Og sérhvern þvottdaga(fyrsta dag 
viku) þá leggi hver yðar hjá sjálfum 


sér og samansafni hvað honum er 
bærilegt svo að eigi þurfi þá eð 
fyrsta er eg kem til þessari stuðning 
saman að safna. 


3 En þá er eg kem þar vil eg senda 
þá þaðan hverja helst þér kjósið til 
með bréfin so að þeir flytji yðra 
góðvild til Jerúsalem. 

4 Og ef þess gjörist þörf að eg ferðist 
þangað þá skulu þeir með mér fara. 

5 En eg mun koma til yðar þá eg fer 
um Macedoniam. Því að um 
Macedoniam mun eg ferðast. 


6 En má vera að eg blífi hjá yður og 
sé þar einnin um veturinn so að þér 
gjörið mína útför hvert sem eg kann 
ferðast. 


7 Nú vil eg eigi sjá yður í þessari 
yfirferð því að eg vona það eg muni 
um stundarsakir tefja hjá yður ef 
Drottinn lofar. 


ð En í Epheso mun eg dveljast allt til 
hvítasunnu. 


9 Því að mér eru þar miklar dyr 
opnaðar og þeir eru kostgæfnir en 
margir eru þar mótmælendur. 


10 Og þá Tímóteus kemur til yðar 
sjáið so til hann sé utan ótta hjá yður 
því hann rekur Drottins erindi so sem 
að eg. 

11 Fyrir því forsmái hann enginn 
heldur leiðið hann út í friði svo að 
hann komi til mín því að eg bið hans 
með bræðrunum. 


12 En af Apollo bróður (þá vitið) það 
eg hefi áminnt hann marga vega að 
hann kæmi til yðar með bræðrunum 
en það var með öngvu móti hans vilji 
það hann kæmi nú.En hann mun 
koma þá hann fær tóm til. 


13 Vakið og standið í trúnni. Berið 
yður kallmannlega að og verið 
styrkvir. 


14Alla yðra hluti látið ske í kærleika. 


15 En eg áminni yður, góðir bræður: 
Þér kennið heimkynni Stephane það 
þeir eru frumburður þeirra í Achara 
og sjálfir hafa þeir skikkað sig til 
þjónustu við heilaga, 

16 upp á það þér séuð og þvílíkum 
undirgefnir og öllum sem þeim 
samerfiða. 


17 En eg fagna af Stephane og 
Fortunati og Achaici tilkomu því 
hvað mig vantaði hjá yður það 
uppfylldu þeir 

18 því að þeir nærðu minn anda og 
yðvarn. Fyrir því viðurkennið þá 
fyrir þess háttar menn. 

19 Yður heilsar söfnuðurinn í Asia. 
Yður heilsar mikillega í Drottni 
Agquila og Priscilla með þeim 
söfnuði í þeirra húsi. 

20 Yður heilsa allir bræður. Heilsið 
hver öðrum með heilögum kossi. 


21 Eg, Páll, heilsa yður með minni 
hendi. 


22 Og ef sá er nokkur hann elski 
ekki Drottin vorn Jesú Krist þá sé 


hann anaþema (þá sé hann bölvaður, 
einhver sem á ekki að umgangast). 
Maraham Motha (Maranatha). 

23 Náð Drottins vors Jesú Krists sé 
með yður. 

24 Minn kærleiki sé með yður öllum 
í Kristi Jesú. A MEN. 

Hinn fyrri pistill til þeirra í 
Korinþeuborg sendur ut af Philippis 
fyrir Stephanon og Fortunatum og 
Achaicum og Timotheum 


Annar S. Páls pistill til 
Corinthios 


1 


1 Páll postuli Jesú Krists fyrir Guðs 
vilja og Tímóteus vor bróðir þeirri 

Guðs safnan í Corinthio samt öllum 
heilögum þeim að eru í öllu Achaia: 


2 Sé náð og friður með yður af Guði 
vorum föður og Drottni Jesú Kristi. 


3 Blessaður sé Guð faðir vors 
Drottins Jesú Krists hver að er faðir 
miskunnsemdanna og Guð allrar 
huggunar, 


4 sá oss hugsar í allri vorri hryggðan 
so að vér getum og huggað þá sem 


að eru í allsháttuðum hryggðum 
meður þeirri huggun þar vér verðum 
með af Guði huggaðir. 


5 Því að líka so sem að yfirgnæfa 
harmkvælingar Krists í oss so og líka 
yfirgnæfir vor huggun fyrir Krist. 


6 En hvort að vér höfum hryggð eður 
hugsan þá sker það yður til góða. Er 
það hrygeing þá sker það yður til 
huggunar og heilsugjafar (hver 
heilsugjöf að auðsýnir sig ef þér á 
þann máta með þolinmæði líðið líka 
sem það vér líðum), er það huggan 
so sker það yður til huggunar og 
hjálpræðis. 

7 Ög vor von er staðföst fyrir yður af 
því að vér vitum það að líka sem þér 
eruð hluttakarar orðnir hryggðanna 


so munu þér og verða hluttakendur 
hugganarinnar. 

ð Því að vér viljum eigi dylja fyrir 
yður, góðir bræður, vora hryggð hver 
oss skeði í Asia. Því að vér vorum 
ódæmilega forþyngdir og yfir megn 
fram so að vér Öörvæntum einnin lífi 
að halda, 


9 úrskurðandi það með sjálfum oss 
að vér ættum að deyja. En það skeði 
þar fyrir að vér settum ekki vorn 
trúnað á sjálfa oss heldur upp á þann 
Guð er dauða upp vekur, 


10 hver oss hefur frelsað af þvílíkum 
dauða og nú daglega frelsar og enn 
vonum það hann muni oss frelsa hér 
eftir, 


11 fyrir tilstyrk yðrar fyrirbónar fyrir 
Oss so að fyrir þá gáfu sem oss er 
gefin fyrir margar persónur yfir oss 
ske mikil þakkargjörð. 


12 Því að vor hrósan er það sem er 
vitnan vorrar samvisku það vér 
höfum í einfaldleik og Guðs 
skærleika, eigi í holdlegri vissu 
heldur í Guðs náð gengið í 
heiminum. En einna mest hjá yður 


13 því að vér skrifum yður ekki 
annað til en það þér lesið og vitið. 
En eg vona það þér munuð kenna oss 
so allt til endaloka 


14 so sem þér hafið og kennt oss af 
nokkurri álfu. Því að vér erum yðar 
hrósan líka so sem að þér eruð og 
vor hrósan á degi Drottins Jesú. 


15 Og upp á þvilikan trúskap þenkta 
eg nú áður að koma til yðar upp á 
það þér auðluðust tvelfaldar 
velgjörðir 

16 og eg ferðaðist fyrir yður í 
Macedoniam og kæmi úr Macedonia 
aftur til yðar og verði so af yður á 
veg leiddur í Judeam. 


17 En hafi eg lauslyndi framið þá er 
eg hugleidda slíkt eða er min 
fyrirhugsan kjötleg? Eigi so, heldur 
hjá mér er já já og nei nel. 

18 En trúlyndur er Guð því að vor 
orð voru ei til yðar já og nei. 

19 Því að sonur Guðs, Jesús Kristur, 
sá að fyrir oss er á meðal yðar 
prédikaður fyrir mig og Silvanum og 


Timotheum, hann var eigi já og nei 
heldur var það já í honum. 


20 Því að öll Guðs fyrirheit eru já í 
honum og eru amen í honum Guði til 
dýrðar fyrir oss. 


21 En Guð er sá sem oss staðfestir 
samt yður í Kristi og oss hefur smurt 
22 og innsiglað og í vor hjörtu gefið 
pant andarins. 

23 En eg ákalla Guð til vitnis upp á 
mina sál það eg þyrmda yður í því að 
eg kom ei aftur til yðar í Corintho. 
24 Ekki það vér drottnum yfir yðvari 
trú heldur erum vér tilhjálpendur 
yðvars fagnaðar því að þér standið í 
trúnni. 


2 


1 Eg þenkta og með sjálfum mér það 
að koma eigi aftur til yðar með 
hryggð. 

2 Því ef so er að eg hryggi yður hver 
er hann þá sá er mig gleður utan 
einasta sá sem af mér verður hryggur 
gjör? 

3 Og það hið sama skrifaði eg yður 
so að eg þyrfti eigi hryggur að vera 
þá eð eg kæma af hverju eg ætta þó 
glaður að vera. 


4 Með því að eg treysti þess til yðar 
allra það að minn fögnuður sé allra 
yðar fögnuður. Því að eg skrifaði 
yður í mikilli hryggð og hjartans 
trega með mörgum tárum. Eigi það 


þér skylduð hryggvir verða heldur 
það þér skylduð kenna þann kærleika 
sem eg hef sérdeilis til yðar. 


5 En þótt einhver hafi hryggðan 
uppbyrjað sá hefur ekki mig hryggt 
heldur einasta í nokkurn máta upp á 
það að eg þyngda yður eigi alla. 


6 En það nægir að sá sami er af 
mörgum so straffaður(refsað) 

7 upp á það þér fyrirgefið honum nú 
héðan af því framar og huggan veitið 
so að hann sökkvist ekki í ofmiklan 
hryggleik. 

ð Hvar fyrir að eg beiði yður það þér 
auðsýnið á honum kærleik. 


9 Því fyrir það skrifaði eg yður til 
það eg kennda yðra raun, hvort að 
þér væruð hlyðugir í öllum greinum. 
10 En hverjum sem þér fyrirgefið 
nokkuð þeim fyrirgef eg og. Því eg 
einnin, ef eg fyrirgef nokkrum 
eitthvað, það fyrirgef eg yðar vegna í 
Krists stað 


11 svo að vér verðum eigi tældir af 
andskotanum því að oss er eigi 
óvitanlegt hvað hann hefur í skapi. 


12 En þá er eg kom til Troada að 
prédika Krists evangelrum og mér 
voru dyr upploknar í Drottni 


13 hafða eg eigi hvild í mínum anda 
það eg fann ekki Titum minn bróður 
heldur gjörði eg minn skilnað viður 

þá og fór burt í Macedoniam. 


14 En Guði sé þakkir sá alla tíma 
gefur sigurinn í Kristi og fyrir oss 
opinberar 1ilming sinnar kynningar í 
öllum áttum. 

15 Því að vér erum Guði góð 1lming 
í Kristi, bæði á meðal þeirra sem 
hjálpast og meðal þeirra sem 
fortapaðir verða, 

16 þessum ilmur dauðans til dauða 
en hinum ilmur lífsins til lífs. Og 
hver er hæfilegur til þessa? 


17 Því að vér erum ekki so sem 
margir aðrir þeir eð Guðs orð selja 
heldur svo sem af skærleika og so 
sem af Guði tölum vér fyrir Guðs 
augliti í Krists. 


3 


| Tökum vér enn aftur til að hæla 
sjálfum oss? Eða þurfum vér líka so 
sem aðrir nokkrir hólsbréfanna til 
yðar eður hólsbréfin af yður? 


2 Þér eruð vort bréf skrifað í vorum 
hjörtum sem auðkennt og lesið 
verður af öllum mönnum, 

3 þér sem augljósir eruð orðnir það 
þér eruð bréf Krists, tilreiddir fyrir 
prédikunarembætti og af oss 
skrifaðir, eigi meður bleki heldur 
meður anda Guðs lifanda, eigi á 
steinspjöldum heldur á holdlegum 
spjöldum hjartans. 


4 En slíkt traust höfum vér fyrir 
Krist til Guðs, 


S eigi svo það vér séum af sjálfum 
oss neytir(hæfir) nokkuð að hugleiða 
so sem af sjálfum oss til heldur ef 
vér erum nokkuð neytir(hæfir) þá er 
það af Guði, (Það er ekki af okkar 
krafti sem við erum nokkurs hæfir, 
heldur vegna Guðs) 


6 sá að oss gjörði neyta(hæfa) fram 
að flytja embætti hins nyja 
testamentis, eigi bókstafsins heldur 
andans. Því að bókstafurinn deyðir 
en andinn lífgar. 


7 En fyrst það embætti sem fyrir 
bókstafinn deyðir og á steinum er 
grafið hafði bjartleik svo að 
Ísraelssynir gátu ei litið í ásjónu 
Moysi fyrir bjartlerka sakir hans 
andlits, sem þó tekur enda, 


ð hvernin skyldi þá ekki miklu meir 
það embætti sem andinn gefur 
bjartlerk hafa? 


9 Því fyrst það embætti sem 
fyrrrdæmingina boðar hefur birti 
miklu framar hefur þá það embætti 
er réttlætið boðar yfirgnæfanlegan 
bjartleik. 


10 Því að í suman máta það sem 
bjart var, þa er fyrir öngva birti 
haldanda í gegn þessari 
yfirgnæfanlegri birti. 

11 Því fyrst það hafði birti sem enda 
tekur, miklu framar mun það hafa 
birti sem stöðugt blífur. 

12 Af því vér höfum nú slíka von þá 
erum vér djarfir og tölum skyrt og 
greinilega. 


13 og gjörum eigi so sem Moyses 
gjörði, hver eð fortjald hengdi fyrir 
sína ásján so að Ísraelssynir fengu 
eigi litið ending þess er enda tók, 


14 heldur eru þeirra hugskot 
forblinduð. Því að allt til þessa dags 
blífur það sama fortjald tillukt yfir 
því gamla testamento þann tím sem 
þeir lesa það, hvert að fyrir Krist 
tekur enda. 


15 Því að enn allt til þessa dags þá 
Moyses verður lesinn hengur það 
fortjald fyrir þeirra hjörtum. 

16 En ef þeir snerust til Drottins so 
yrði það fortjald í burtu tekið. 

17 Því að Drottinn er andi. En hvar 
andi Drottins er, þar er frelsi. 


18 En nú skoðum vér allir birti 
Drottins so sem í spegli meður 
óhuldri ásján og vér verðum so í 
þeirri samri mynd uppbirtir frá einnri 
birti til annarrar so sem af Drottni, 
hver að einn andi er. 


4 


1 Hvar fyrir á meðan vér höfum nú 
svoddan embætti svo sem að vér 
höfum miskunnsemi til öðlast þá 
tregunst(þreytumst) vér ekki 


2 heldur afsegum vér einnin 
heimuglegar skammir og förum eigi 
með flátskap, forblöndum og ekki 
Guðs orð heldur með opinberum 
sannindum og auðsýnum oss 
hægan(sannfærða) við allar 
samviskur manna fyrir Guði. 


3 Er nú vort evangelrum hulið þá er 
það hulið í þeim sem fortapaðir 
verða, 


4 í hverjum að guð þessarar veraldar 
hefur forblindað hugskot vantrúaðra 
svo þeim skíni eigi uppbirting þessa 
evangeli1 Krists dyrðar hvert að er 
Guðs ímynd. 


5 Því að vér prédikum ekki sjálfa oss 
heldur Jesús Krist það hann sé 
Drottinn en vér yðrir þjónar Jesú 
vegna. 


6 Því að sá Guð er ljósinu bauð úr 
myrkrinu að skína hann hefur birtuna 
gefið í vor hjörtu til uppbirtingar og 
viðurkenningar Guðs bjartleika í 
andliti Kristi Jesú. 


7 En þennan tesaur(fjársjóð) höfum 
vér í Jarðlegum kerum so að sá 
yfirgnæfanlegi kraftur sé Guð og eigi 
af oss. 


ð Alla vega líðum vér hryggðanir en 
vér hryggjunst þó eigi, oss veitir 
torvelt en vér örvilnunst eigi, 

9 vér líðum ofsókn en vér verðum 
eigi fyrirlátnir, vér verðum 
niðurþrykktir en vér fyrirförunst eigi. 
10 Og ætið berum vér með oss 
deyðing Drottins Jesú á vorum 
líkama so að einnin og það lif 
Drottins Jesú opinskárt verði á 
vorum líkama. 


11 Því að vér sem lifum verðum 
jafnan í dauða seldir Jesú vegna so 


að einnin líf Jesú opinskárt verði á 
voru dauðlegu holdi. 


12 Fyrir því verkar nú dauðinn í oss 
en lífið í yður. 


13 En á meðan það vér höfum þann 
sama trúarinnar anda, eftir því sem 
skrifað er: „Eg trúði og fyrir það tala 
eg.“ (Psalms/Sálmar 116:10) 

14 Og vér trúum, fyrir því tölum vér 
einnin og vitum það að sá sem 
Drottin Jesú hefur uppvakið að hann 
muni oss og uppvekja fyrir Jesú og 
mun skikka oss þar meður yður. 

15 Því að allt þetta sker yðar vegna 
so að sú yfirgnæfanlega náð fyrir 
margra þakkargjörð vegsami Guð 
ríkuglegana. 


16 Fyrir því letjunst vér ekki heldur 
þótt það vor ytri maður 
fordjarfist(fyrnist) þá mun þó sá hinn 
innri dag frá degi endurnyjast. 

17 Því að vor hryggð sem stundleg 
og létt er útvegar eina eilífa og yfir 
allan máta mikla dýrð 


18 oss er e1 álitum hið synilega 
heldur á hið ósýnilega. Því að hvað 
sýnilegt er það er stundlegt en hvað 
ósynilegt er það er eilíft. 

5 


1 Því vér vitum þótt vort Jarðneska 
hús þessarar bygeingar verði 
niðurbrotið það að vér höfum 
bygging af Guði uppbyggða, hús, 
eigi með höndum gjört, 


2 það ævinlegt er á himnum. Og þar 
eftir forlengir oss einnin eftir vorri 
ibygeing sem er af himni, 


3 girnandist henni að yfirklæðast so 
að vér finnunst klæddir og eigi 
naktir. 


4 Því að meðan vér erum í þessu 
hreysi þá forlengir oss og erum 
þyngdir af því vér vildum fegnir eigi 
naktir heldur yfirklæddir verða upp á 
það hið dauðlega burtsvelgist af 
lífinu. 


5 En hann sem oss byr til þess hins 
sama er sá Guð sem oss gefið hefur 
pantinn andarins. 


6 En jafnan þá erum vér með góðum 
huga og vitum það á meðan vér 


byggjum í þessum líkama þá erum 
vér í fjarlægð frá Drottni. 

7 Því vér göngum í trúnni og ekki í 
augsjón. 

ð En vér erum með góðum huga og 
höfum miklu meiri lyst til að vera 
fjarlægir af líkamanum og nálægir 
hjá Drottni. 

9 Fyrir því kostgæfum vér og einnin, 
hvort vér erum heima nálægir eða í 
fráveru fjarlægir, það vér þóknust 
honum. 


10 Því að vér hljótum allir að 
opinberast fyrir dómstóli Krists upp 
á það að hver einn öðlist það á sínum 
líkama eftir því hann hefur aðhafst, 
sé það gott eða 1llt. 


11 Því að vér vitum það Drottinn er 
óttandi þá förum vér í hægð að 
(sannfærum) við lyðinn en Guði 
erum vér opinberir. Eg vona og 
einnin það vér séum og í yðrum 
samviskum opinberir 

12 svo vér lofum eigi oss sjálfa að 
nýju heldur það vér gefum yður 
tilefni að hrósa af oss upp á það þér 
hafið nokkru að hrósa í móti þeim 
sem hrósa sér eftir yfirlitum og ekki 
eftir hjartanu. 


13 Því eru vér höstugir so eru vér 
það Guði, eru vér gæfir þá eru vér 
yður gæfir. 


14 Því að Krists kærleiki þvingar 
oss. Af því vér höldum það þar fyrir, 


fyrst að einn hefur fyrir alla dáið þá 
sé þeir allir dauðir. 


15 Og því hefur hann fyrir alla dáið 
so að þeir sem lfa lifi e1 sjálfum sér 
hér eftir heldur honum sem fyrir þá 
hefur dáið og upp aftur risinn er. 


16 Þar fyrir kennum(þekkjum) vér 
nú hér eftir öngvan eftir holdinu. 
Þótt að vér höfum einnin 
kennt(þekkt) Krist eftir holdinu þá 
kennu(þekkjum) vér hann þó nú so 
eigi lengur. 

17 Af því, er nokkur í Kristi, þá er 
hann ný skepna. Hið gamla er 
umliðið. Sjáið, allt er það nytt 
vorðið. 

18 En allt það af Guði hver oss 
forlikaði(gaf sátt) við sjálfan sig fyrir 


Jesú Krist og gefið hefur oss það 
embætti sem forlíkunina(sáttina) 
prédikar. 


19 Því að Guð var í Kristi og 
forlíkti(sætti) veröldina við sjálfan 
sig, tilreiknandi henni eigi sínar 
syndir og hefur uppreist vor á meðal 
orðið af forlíkuninni.(sáttinni 


20 So eru vér nú sendiboð at Krists 
álfu því að Guð áminnir fyrir oss. 
Þar fyrir biðjum vér yður fyrir Krist: 
Látið forlíka yður við Guð. (Náið 
sáttum við Guð) 


21 Því hann hefur þann sem af öngri 
synd vissi fyrir oss að synd gjört upp 
á það vér yrðum í honum það réttlæti 
sem fyrir Guði dugir. 


6 


1 En vér áminnum yður sem 
meðhjálpara það þér meðtakið ekki 
Guðs náð til ónýtis. 

2 Því hann segir: „Í þægan tíma 
heyrða eg þig og á degi hjálpræðisins 
hjálpaði eg þér. “Sjáið, nú er sá 
þægilegi tími, nú er dagur 
hjálpræðisins. 

3 Látum oss því gefa öngvum 
hindran upp á það vort embætti verði 
ekki lastað 


4 heldur augsynum oss sjálfa í öllum 
hlutum so sem Guðs þénara: Í mikilli 
þolinmæði, í harmkvælum, í 
háskasemdum, í þyngslum, 


5 í húðstrokum, í fjötrum, í 
upphlaupum, í erfiði, í vöku, í föstu, 
6 í hreinlífi, í viðurkenningu, í 
biðlundargeði, í hógvær, í helgum 
anda, í falslausum kærleika, 

7 í sannleiksins orði, í Guðs krafti, 
fyrir herklæði réttlætisins til hægri 
og vinstri handar, 


ð fyrir vegsemd og vansemd, fyrir 
vanrykti(slæmt orðspor) og gott 
rykti(gott orðspor), so sem falsarar 
og þó sannarlegir, 

9 so sem ókunnigir og þó kunnugir, 
líka so sem þeir eð deyja og sjáið, 
það vér lifum, so sem hegndir og eigi 
líflátnir, 


10 so sem syrgendur, þó jafnan 
glaðir, so sem volaðir en þó þeir eð 
marga auðga, líka sem þeir eð ekkert 
hafa og þó eignast alla hluti. 


11 Ó þér í Corinthio, vor munnur 
hefur sig opnaði til yðar, vort hjarta 
er glatt. 


12 Vorra vegna þurfi þér ekki 
tvistir(þrengdir) vera. En það þér 
eruð tvistir það gjöri eg af hjartans 
meiningu. 

13 Ég tala við yður so sem við börn 
min að þér hegðið yður og einnin 
viður mig og séuð líka glaðir. 

14 Togið ekki okið meður 
vantrúuðum. Því að hverja hluttöku 
hefur réttlætið með ranglætinu? Eða 


hvert samlag hefur ljósið við 
myrkurin? 

15 Eða hverja samtengd hefur 
Kristur við Belíal? Eða hvört 
hlutskipti hefur trúaður með 
vantrúuðum? 


16 Hverja samlíking hefur Guðs 
musteri við skúrgoðahús? En þér 
eruð musteri Guðs lifanda ettir því 
sem Guð segir: „Eg mun dvelja í 
þeim og ganga í þeim. Eg mun og 
vera þeirra Guð og þeir skulu minn 
lyður vera.“ 

17 Þar fyrir „gangið út frá þeim og 
fráskiljið yður, segir Drottinn, og 
snertið ekki það óklárt er. Þá mun eg 
meðtaka yður 


18 og vera yðar faðir og þér skuluð 
vera mínir synir og dætur“ segir 
Drottinn almáttigur. 

f/ 


1 Á meðan vér höfum nú þvílík 
fyrirheit, kærustu vinir, þá förum til 
og hreinsum oss af allri saurgan 
holdsins og andans og áfram förum 
meður helguninni í guðhræðslu. 


2 Höndlið oss(lakið við okkur). 
Öngvum gjörðum vér mein, öngvum 
gjöru vér skaða, öngvan drógu vér á 
tálar. 

3 Þetta segi eg ekki yður til 
fordæmingar. Því að eg hefi áður 
sagt það þér eruð í voru hjarta samt 
til að deyja með og að lifa með. 


4 Glaður tala eg við yður: Mörgum 
hrósa eg af yður, uppfylltur em eg 
huggunar, yfirgnæfanlegur er eg í 
fögnuði í allri vorri hryggð. 


5 Því þá vér komum í Macedonia 
hafði vort hold öngva ró heldur í öllu 
liðu vér hryggð, hið ytra baráttu, hið 
innra ótta. 


6 En Guð sá er huggar litilmagnana 
hann hugsaði oss fyrir komu Títusar. 


7 En eigi alleinasta fyrir hans 
tilkomu heldur einnin fyrir þá 
huggan þar hann var af yður með 
huggaður, kunngjörandi oss yðra 
forlenging, yðra tár, yðra vandlæting 
um mig so að eg gleð mig enn meir. 
ð Því það eg hryggða yður fyrir 
bréfið iðrar mig ekki. Og þótt mig 


iðraði það kann vera fyrsta að eg sé 
að það bréf hefur aðeins um 
stundarsakir hryggt yður, 

9 so gleð eg mig þó nú. Eigi af því 
það þér urðuð hrygsvir heldur það 
þér urðuð hrygsvir til iðranar. Því að 
þér eruð guðlega hryggvir vorðnir 
svo að þér fenguð öngvan skaða af 
Oss í neinu. 


10 Því að guðleg hryggðan verkar 
iðran til hjálpræðis þá er öngvan 
iðrar. En þessa heims hryggðan 
verkar dauða. 

11 Sjáið, það að þér eruð guðlega 
hryggvir orðnir, hverja alúð það 
hefur með yður verkað, þar að auk 
forsvar, heift, ótta, forlengjan, 
vandlætan, hefnd. Og í öllum hlutum 


þá hafi þér auðsynt yður að þér eruð 
skirir þess verks. 

12 Fyrir því þó að eg skrifaði yður 
þá er það ekki hans vegna skeð sem 
rangindi framdi og ekki hans vegna 
sem leið heldur þess vegna það yðar 
kostgæfni við oss opinber yrði hjá 
yður fyrir Guði. 

13 Af því þá erum vér huggaðir það 
þér eruð huggaðir. En þó höfum vér 
yfir allt fram glatt oss meir yfir 
fögnuði Titi. Því að hans andi er að 
nýju endurnærður til allra yðar. 


14 Því hvað eg hefi hrósað af yður 
fyrir honum í því verð eg ekki 
óvirtur heldur líka so sem að allt það 
er sennilega hvað eg hefi við yður 


talað, so er og einnin vor hrósan hjá 
Tito sannleikur orðin. 


15 Og honum er af hjarta öldungis 
vel til yðar þá er hann hugleiðir 

hlýðni allra yðar, hvernin þér hafið 
með hræðslu og ótta hann meðtekið. 


16 Eg gleð mig og það eg má alls 
góðs til yðar treysta. 


ð 


1 Eg kunngjöri yður, kærir bræður, 
þá Guðs náð sem gefin er þeim 
söfnuði í Macedonia. 


2 Því að þeirra fögnuður var þá 
yfirgnæfanlegur þann tið þeir urðu 
fyrir mörg harmkvæli reyndir. Og 
þótt að þeir væri nærsta fátækir þá 


hafa þeir þó ríkuglega gefið í öllum 
einfaldleik. 

3 Því að eftir öllu megni (það vitna 
eg) og yfir megn fram voru þeir 
sjálfviljugir 

4 og beiddu oss með mörgum 
áminningum það vér meðtækjum þá 
sóðgjörð og samlag nauðþurftarinnar 
sem heilögum veitist. 


5 Og eigi sem vér vonuðum heldur 
gáfu þeir í fyrstu sjálfa sig Drottni og 
oss eftir það fyrir Guðs vilja sakir 

6 það vér hlutum að áminna Titum 
eftir því hann hafði áður upphafið, so 
skyldi hann og fullenda slíka 
velgjörð yðar á milli. 


7 En líka sem þér yfirgnæfið í öllum 
greinum, í trúnni, í orðum, í 
viðurkenningunni og í allri kostgæfni 
og í yÖörum kærleika til vor,so afrekið 
einnin það þér yfirgnæfið og í 
þessari velgjörð. 

ð Eg segi ekki sem boði eg það 
heldur með því að hinir aðrir eru so 
kostgæfnir þá reyni eg yðvarn 
kærleika hvort hann er af réttum 
huga. 

9 Því þér vitið náð Drottins vors Jesú 
Krists það þótt hann væri ríkur varð 
hann þó volaður yðar vegna, upp á 
það þér yrðuð fyrir hans fátækt 
auðugir. 


10 Og mitt ráð gef eg í þessu. Því að 
þetta er yður nytsamlegt, þér sem 
upp hafið byrjað fyrir tólf mánuðum, 
11 eigi einasta gjörninginn heldur 
jafnvel viljann. Því fullkomnið nú og 
einnin gjörninginn upp á það líka 
sem að þar er hneigilegur hugur til 
viljans so sé þar og einnin 
hneiganlegur hugur til gjörningsins 
af því sem þér hafið til. 

12 Því fyrst hann er góðviljaður þá 
er hann þakknæmur eftir því sem 
hann hefur til en eigi eftir því sem 
hann hefur ekki. 

13 Eigi sker það í þá meining það 
aðrir hafi hvild en þér hrelling 

14 heldur að það sé jafnt. So þjóni 
yðar gnægð þeirra þurft í þessari 


hallæristið upp á það að þeirra 
gnægð eftir á þjóni yðvarri þurft svo 
að það verði jafnt, 


15 sem að skrifað er: „Sá er miklu 
safnaði hafði ekkert afgangs og sá er 
litlu safnaði hann hafði öngvan 
brest.“ 


16 En Guði sé þakkir sem slíka 
fyrirhyggju hefur gefið í hjarta Tit1 
til yðar. 


17 Því að hann meðtók að sönnu þá 
áminning. En með því hann var so 
mjög kostgæfinn er hann af sínum 
eigin vilja til yðar farinn. 

18 En vér sendum með honum vorn 
bróður þann er lof hefur í evangelio 
um allar samkundur. 


19 Og eigi alleinasta það heldur er 
hann einnin skikkaður út af 
samkundunum oss til förunauts til 
þessarar velgjörðar sem fyrir oss 
verður samansöfnuð Drottni til 
sæmdar og yðar góðum vilja til 
afhalds 


20 og að gæta þess að enginn mætti 
eftir oss segja nokkuð vont, slíkrar 
auðigrar hjálpar vegna sem fyrir oss 
verður samandregin 


21 og vakta að það færi sæmilega, 
eigi alleina fyrir Drottni heldur 
einnin líka fyrir mönnum. 


22 So höfum vér og sent með þeim 
bróður vorn þann vér höfum oft 
reynt í mörgum greinum það hann sé 


kostgæfinn en nú miklu kostgæfnari. 
Og vér höfum mikið traust á yður, 


23 sé það Titus vegna (sem er minn 
lagsmann og hjálparmann yðar á 
milli) eður vegna vorra bræðra 
(hverjir að eru postular samkundanna 
og dýrðar Krists). 

24 Fyrir því hafið í ljósi auðsyning 
yðvars kærleika og vorrar hrósunar 
um yður viður þessa, einnin í augliti 
safnaðanna. 

9 


1 Því að af þessari næringarbjörg 
sem þeim heilögum sker er mér ekki 
þörf að skrifa yður til um. 

2 Því að eg veit yðvarn góðan vilja, 
hvar af eg hrósa hjá þeim úr 


Macedonia og segi það Achaia er 
fyrir tólf mánuðum reiðubúin. Og 
yðart eftirdæmi hefur marga til 
knúið. 

3 En eg hefi af því þessa bræður 
hingað sent so það vor hrósan út af 
yður yrði e1 að öngu og þér séuð 
reiðubúnir líka so sem að eg hefi 
sagt út af yður. 


4 So að, ef þeir úr Macedonia kæmu 
meður mér og fyndi yður 
óviðurbúna, svo vér (eg vil segja 
þér) verðum skammaðir með slíkri 
hrósan. 


5 En eg hefi álitið það fyrir nauðsyn 
að áminna bræðurna það þeir færi 
fyrst til yðar að reiðubúa þessa áður 


lofaða blessan það hún sé til reiðu so 
það sé ein blessan en engin ágirni. 


6 En eg segi það: Hver hann sáir 
sparlega sá mun sparlega uppskera 
og hver hann sáir niður í blessaninni 
sá mun og einnin í blessan uppskera. 


7 Hver einn eftir sínu hugboði, eigi 
meður óvilja eður kúgan því að 
glaðan gjafara hefur Guð sér kæran. 


ð Því Guð er máttugur að gjöra það 
allsháttuð náð sé gnógleg meðal yðar 
so að þér hafið alls gnægð í öllum 
hlutum og yfirgnæfið í öllum góðum 
verkum, 


9 so sem að skrifað er: „Hann 
útdreifði og gaf fátækum, hans 
réttlæti blífur um aldir alda“ 


10 (en sá er sæðið gefur 
kornsæðaranum sá mun og gefa 
brauðið til fæðslunnar, hann mun og 
margfalda yðvart sæði og aukast láta 
frjóvgan yðvars réttlætis) 

11 það þér séuð auðugir í öllum 
hlutum með allan einfaldleik sem 
fyrir oss verkar þakkargjörð Guði. 


12 Því að sú næringarstoð þessarar 
bjargar uppfyllir e1 alleinasta þá 
nauðþurft heilagra heldur yfirgnæfir 
einnin í því það margir þakka Guði 
13 fyrir þessa vora trúa þjónustu og 
prísa Guð yfir yðvari hlýðugri 
viðurkenningu Krists guðsspjalla og 
yfir yðvari einfaldlegri hjálparstoð til 
þeirra og til allra 


14 og yfir þeirra bænum fyrir yður, 
hverja að forlengir eftir yður fyrir 
sakir þeirrar yfirgnæfanlegrar Guðs 
náðar í yður. 


15 En Guði sé þakkir fyrir sína 
óumræðilega gáfu. 

10 

1 En eg, Páll, beiði yður fyrir 
sóðgirnd og hógværi Krists, sá að í 
nálægð er lágur yðar á milli en í 
fjarska em eg djarfur við yður. 

2 Því bið eg yður það mér sé ekki 
þörf nálægum djarflega að höndla og 
þá djörfung frammi hafa sem mér 
verður tillögð viður suma, þeir oss 
akta(láta) sem gengu vér eftir 
holdsins plagsið(hvötum, venjum). 


3 Því þótt vér göngum í holdinu þá 
stríðum vér þó eigi eftir holdlegum 
plagsið. 

4 Því að herskrúði vors 
riddaraskapar er eigi holdlegur 
heldur máttugur fyrir Guði til 
niðurbrots þeirrar 
staðfestu(stronghold/vigi) 


5 hvar með vér niðurbrjótum þann 
ásetning og alla hæð sem að sig 
upphefur í gegn Guðs viðurkenningu 
og að herfangi tökum alla skynsemd 
undir Krists hlyðni 


6 og erum reiðubúnir að hefna allrar 
óhlyðni þá er yðar hlýðni er 
uppfylld. 

7 Dæmi þér eftir áliti. Treystir nokkur 
þar upp á það hann sé Krists, þá 


þenki sá einnin þetta hjá sjálfum sér 
það líka sem hann heyrir Kristi til so 
heyrum vér einnin Kristi til. 


ð Og þó að eg hrokaði mér nokkuð 
framar út af þeirri vorri magt sem 
Drottinn hefur oss gefið yður til 
betrunar og ekki til fordjörfunar þá 
munda eg þó ekki til skammar verða 
9 (en þetta segi eg) upp á það þér 
látið yður e1 þykja sem hefða eg 
viljað skelfa yður með bréfum. 

10 „Því að þau bréfin“ segja þeir 
„eru þung og sterk en nálægð 
líkamans er veik og málið er 
forsmánarlegt.“ 


lIlHver þess konar er hann þenki það 
líka so sem vér erum með orðum í 
bréfunum í fráverunni so dirfunst vér 


einnin að vera með gjörninginum í 
nálægðinni. 

12 Því að vér dirfunst ekki að reikna 
oss eður telja meðal þeirra sem sig 
sjálfa lofa. En með því þeir meta sig 
hjá sjálfum sér og halda so einasta 
nokkuð út af sér sjálfum þá 
undirstanda(skilja) þeir ekkert. 


13 En vér hrósum oss ekki yfir mál 
fram heldur alleinasta eftir skammti 
þeirrar reglu þar eð Guð hefur oss 
þann skammt með afmetið að geta 
náð einnin allt til yðar. 


14 Því að vér förum ekki oflangt í frá 
so sem að hefðum vér eigi náð getað 

allt til yðar. Því vér erum komnir allt 

til yðar með Krists guðsspjöllum 


15 og hrósum oss ekki fram yfir það 
mál í annarlegu erfiði og vonum nú, 
nær yðar trú frjóvgast í yður, það vér 
munum víðara komast eftir vorri 
reglu 

16 og prédika einnin þetta 
evangelium þeim sem hinumegin 
yður búa og hrósa oss ekki í því sem 
með annarlegri reglu er tilbúið. 

17 En hver sér hrósar, sá hrósi sér í 
Drottni. 

18 Því fyrir það er enginn reyndur 
það hann lofar sig sjálfur heldur það 
Drottinn lofar hann. 


11 


1 Gæfi Guð þér hélduð mér litla eina 
fávisku til góða því eg vanda um við 
yður með guðlegu vandlæti. 

2 Því að eg hefi fastnað yður einum 
manni svo að eg í hendur selda Kristi 
eina skirlifa mey. 


3 En það óttunst eg að líka sem 
höggormurinn tældi Evu með sinni 
fláræði so líka megi og fordjarfast 
yðar hugskot og aftalla í frá þeim 
emfaldleik sem er í Kristi. 


4 Því ef sá sami sem til yðar kemur 
prédikaði einn annan Jesú, þann vér 
höfum e1 prédikað, eða ef þér 
meðtækjuð annan anda þann þér 
höfðuð ekki meðtekið, elligar annað 


evangelrum það þér höfðuð ekki 
meðtekið, þá umliðu þér það 
réttlega. 

5 Því að eg held það eg sé eigi minni 
heldur en .þeir hinir æðri postular 
eru. 

6 Og þótt eg sé fáfróður í málinu þá 
em eg þó eigi fáfróður í 
viðurkenningunni. Því eg em hjá 
yður öldungis vel kenndur. 


7 Eða hefi eg syndgast í móti því það 
eg minnkaði mig so að þér 
upphefðust? Því að eg hefi kunngjört 
yður þetta evangelium fyrir ekkert 


8 og eg hefi rænt aðrar samkundur 
og verðlaunin af þeim tekið það eg 
prédikaði yður. 


9 Og þann tíð eg var hjá yður 
nálægur og mig skorti var eg öngum 
þungur því mina nauðþurft uppfylldu 
þeir bræður sem komu af 
Macedonia. Og í öllum hlutum gætta 
eg mín að vera utan þyngsla við yður 
og svo vil eg og gæta min héðan í 
frá. 


10 Því so sannarlega sem Krists 
sannleikur er í mér þá skal mér þessi 
hrósan í héröðum Achaia ekki 
tilstifld verða. 

11 Hvar fyrir? Að eg skyldi ei elska 
yður! Guð veit það. 

12 En hvað eg gjöri og vil gjöra það 
gjöri eg fyrir það að eg afsniði þeim 
það tilefni sem tilefnis fara á leit það 


þeir mættu hrósa sér að þeir sé so 
sem vér. 


13 Því að þessháttar falspostular og 
sviksamlegir erfiðismenn gjöra sig 
að Krists postulum. 


14 Og það eru eigi undur því sjálfur 
andskotinn umsnyr sér stundum til 
ljóssins engils. 

15 Fyrir því er það eigi mikilsvert 
þótt hans þénarar umvendi sér einnin 
til réttlætisins prédikara, hverra 
endalok munu verða eftir þeirra 
verkum. 


16 Eg segi nú enn aftur það enginn 
meini það eg sé fávís. En ef eigi, þá 
meðtakið mig sem annan fávísan so 
það eg hrósi mér einnin nokkuð lítið. 


17 Hvað eg tala nú það tala eg, eigi 
svo sem í Drottni, heldur so sem í 
fávisku, með því vér erum í 
hrósunina komnir. 

18 Af því margir hrósa sér ettir 
holdinu vil eg einnin hrósa mér. 


19 Því að þér umlíðið gjarnan 
fáfróða með því þér eruð sjálfir 
vitrir. 

20 Þér umlíðið þótt nokkur hneppi 
yður í þrælkan, þótt nokkur féfletti 
yður, þótt nokkur taki frá yður, þótt 
nokkur hrokist upp við yður, þótt 
nokkur slái í yðra ásjónu. 

21 Þetta segi eg eftir Óvirðing so sem 
að værum vér breyskvir vorðnir. Í 
hverju helst sem það nokkur er 


djarfur eg tala í heimsku þá em eg 
einnin djarfur. 


22 Þeir eru Hebreskir eg einnin. Þeir 
eru Ísraeliti eg einnin. Þeir eru 
Abrahams sæði — eg einnin. 


23 Þeir eru Krists þénarar eg tala 
heimskulega eg em miklu framar. Eg 
hefi meir erfiðað, eg hefi meiri högg 
liðið, eg em oftar fanginn verið, oftar 
í dauðans hættu. 


24 Af Gyðingum hefi eg fimm 
sinnum fengið fjörutigu slög einu 
færra. 

25 Þrisvar sinnum egm eg 
húðstryktur, einu sinni grýttur. 
Þrisvar hefi eg skipbrot liðið. Dag og 
nótt var eg í sjávardjúpi. 


26 Oft þá hefi eg í ferðum verið. Eg 
hefi verið í háskasemdum til vats, í 
háskasemdum meðal morðingja, í 
háskasemdum millum Gyðinga, í 
háskasemdum meðal heiðingja, í 
háskasemdum í borgum, í 
háskasemdum á eyðimörku, í 
háskasemdum á sjó, í háskasemdum 
meðal falskra bræðra, 


27 í eymdum og erfiði, í miklum 
vökum, í hungri og þorsta, í miklum 
föstum, í kulda og klæðleysi. 

268 auk annars daglegt ónæði af 
yfirhlaupi manna og áhygsu fyrir 
öllum söfnuðum. 

29 Hver er svo veikur að eg taki ekki 
þátt þar í2 Hver hrasar svo eg ekki 
stikni? 


30 Ef eg mætti hrósa mér vilda eg 
hrósa mér af bágindum mínum. 


31 Guð og Faðir Drottins vors Jesú 
Krists, sem að eilifu sé vegsamaður, 
veit að eg lyg ekki. 

32 Í Damaskus ætlaði landshöfðingi 
Aretas konungs að grípa mig og 
hafði sett vörð um borgina 

33 en eg var látinn niðursíga í körfu í 
gegnum vindauga á borgarveggnum 
og komst þannig úr þeirra höndum. 
12 


1 Þó að hrósunin sé mér ekki 
nytsamleg þá vil eg þó koma við 
sjónirnar og opinberingar Drottins. 
2 Eg þekkti mann í Kristi. Fyrir 
fjórtán árum (var hann í líkamanum, 


það veit eg eigi eða var hann utan 
líkama, veit eg eigi, Guð veit það) sá 
sami varð ryktur(gripinn) allt upp í 
hinn þriðja himin. 

3 Og eg þekki glöggt þann mann. 
Hvort hann var í líkama eður utan 
líkama veit eg eigi, Guð veit það. 


4 Hann varð upprykktur í paradis og 
heyrði óumræðileg orð þau sem 
enginn mann fær út talað. 


5 Af þessu vil eg mér hrósa en af 
sjálfum mér til vil eg ekki hrósa meir 
nema einasta míns breyskleika. 

6 Og þótt að eg vilji mér hrósa 
gjörða eg ekki fyrir það fíflslegana 
því að eg vil segja sannlerkinn. En eg 
sporna við því þar fyrir það enginn 


haldi mig æðra en so sem hann á mér 
sér eða af mér heyrir. 


7 Og so að eg stæri mig ekki af 
mikillerk þessara opinberinga er mér 
gefinn fleinn í holdið, einkum 
andskotans engill, hver mig með 
knefum slær, upp á það eg stæri mig 
ekki. 

ö Um hvað eg hefi Drottin þrisvar 
beðið það hann viki í burt frá mér. 

9 Og hann sagði til min: „Lát þér 
nægja mína náð. Því að minn kraftur 
er í breyskvum máttugur.“ Fyrir það 
vil eg sem fegnastur hrósa mér mins 
breyskleika so að kraftur Krists 
bygei meður mér. 

10 Fyrir því em eg góðhugaður í 
breyskleikum, í vanvirðingum, í 


nauðum, í ofsóknum, í þrengingum 
Krists vegna. Því nær eg em 
breystkur þá em eg öflugur. 


11 Eg em fifl orðinn af þeirri hrósan 
til hverrar þér þvingið mig. Því að eg 
átti að lofast af yður af því að eg em 
öngvum mun minnri en hinir æðstu 
postular þó að eg sé ekert. 


12 Af því þar eru postulateikn gjörð 
yðar á millri í allri þolinmæði, í 
táknum, í stórmerkjum og 
kraftaverkum. 

13 Því í hverju er það að þér eruð 
minniháttar en aðrar samkundur“? 
Enema alle1nasta í því það eg veitta 
yður eigi sjálfur neinn þunga. 
Fyrirlátið(fyrirgefið) mér þann glæp. 


14 Sjáið, eg em reiðubúinn í þriðja 
sinn að koma til yðar og eg vil eigi 
vera yður þungur. Af því eg spyr 
ekki eftir yðru heldur að yður því 
börnin eiga öngvan auð foreldrunum 
saman að safna heldur foreldrarnir 
börnunum. 


15 En eg vil sem fegnastur gefa mig 
út og útgefinn verða fyrir yðrar sálir 
hversu sem eg elska yður mjög og eg 
þó lítt elskaður verð. 


16 En látið það so vera eg hafi ekki 
gjört yður þyngsl heldur með því eg 
var slægur veidda eg yður með 
slægðum. 

17 En hefi eg nokkurn á tálar dregið 
fyrir einhvern þeirra sem eg senda til 
yðar? 


18 Eg áminnta Titum og sendi með 
honum einn bróður. Hefur Títus 
nokkuð tælt yður? Höfum vér ekki í 
einum anda og í sömum fótsporum 
gengið? 

19 Látið yður nú þykja aftur það vér 
forsvörum oss við yður. Vér tölum í 
Kristi fyrir Guði. En allt þetta sker 
yður, mínir kærustu, til betranar. 


20 Því eg óttunst ef að eg kem að eg 
finni yður ekki svo sem að eg vil og 
þér finnið mig ekki sem þér viljið, 
svo þar sé ekkert hat (deilur), age 
(metingur), reiði, þræta, bakmælgi, 
kvis(rógburður), hrokaskapur og órói 
yðar á milli. 

21 Svo að þá er eg kem það Guð 
niðurlægi mig enn aftur að nyju hjá 


yður og eg hljóti ekka að líða yfir 
mörgum þeim er áður höfðu 
syndgast og öngva yfirbót gjörðu 
fyrir þann óhreinleik, hóranir og 
óráðvendi sem þeir hafa framið. 

13 

1 Komi eg í þriðja sinn til yðar so 
skal í tveggja eður þriggja votta 
munni standa öll málaferli. 

2 Eg sagða yður það áður fyrri og eg 
segi yður það fyrirfram so sem 
nálægur í annað sinn og skrifa yður 
það nú til fjarlægur sem áður til 
forna höfðu syndgast og öllum 
hinum öðrum: Ef eg kem aftur í 
annað sinn vil eg eigi spara. 

3 Af því þér leitið eftir það þér 
einhvern tíma verðið varir þess sem í 


mér talar, einkanlega Krists, sem 
ekki er breyskur yðar á milli heldur 
máttugur er meðal yðar. 


4 Og þótt hann sé krossfestur í 
breyskleika þá lifir hann þó í Guðs 
krafti. Og þó að vér séum einnin 
breyskvir í honum þá lifum vér þó 
með honum í Guðs krafti meðal 
yðar. 

5 Reynið yður sjálfir hvort þér eruð í 
trúnni. Reynið yður sjálfir. Eða þekki 
þér ekki sjálfir yður það Jesús 
Kristur er í yður nema það sé að þér 
séuð ónytsamlegir? 

6 En eg vona að þér þekkið það vér 
erum eigi ónytsamlegir. 

7 En eg bið þess Guð að þér hafið 
ekkert vont að. Eigi upp á það að vér 


sýnunst nytsamlegir heldur upp á 
það þér gjörið hið góða og vér séum 
so sem þeir hinir ónytsamlegu. 

ð Því að vér megum e1 nokkuð í 
gegn sannleikanum heldur fyrir 
sannleikinn. 


9 En vér gleðjum oss þá vér erum 
breyskvir en þér eruð máttugir og 
það sama æskjum vér einnin, einkum 
yðra algjörvi. 

10 Hvar fyrir eg skrifa yður slíkt 
fráverandi so að eg þurfi ekki þá eg 
em nálægur harðindi fram að hafa 
eftir þeirri magt sem Drottinn hefur 
mér til betrunar en ekki til 
fordjörfunar(eyðingar) gefið. 


11 En að síðustu, góðir bræður, 
gleðjið yður. Verið fullkomnir, 


hugstyrkið yður, verið samlyndir, 
verið friðsamir. Þá mun Guð 
friðarins og ástseminnar vera með 
yður. 


12 Heilsið hver öðrum innbyrðis 
með heilögum kossi. 


13 Yður heilsa allir heilagir. Náð 
vors Drottins Jesú Krists og Guðs 
kærleiki og samtenging heilags anda 
sé með yður öllum. Á MEN. 


Sá annar pistill til þeirra í Korintíu. 
Sendur frá Philippen í Macedonia 
fyrir Titum og Lucam 


S. Páls pistill til Galatas 


1 


1 Páll, einn apostul, eigi af mönnum 
né heldur fyrir manninn heldur fyrir 
Jesú Krist og Guð föður, sá hann upp 
vakti af dauða, 


2 og allir þeir bræður sem meður 
mér eru Söfnuðinum í Galatia: 


3 Náð sé með yður og friður af Guði 
föður og vorum Drottni Jesú Kristi 


4 sem sjálfan sig hefur útgefið fyrir 
vorar syndir það hann frelsaði oss í 
frá þessari nálægri vondri veröld 
eftir Guðs vilja og vors föðurs, 


5 hverjum að sé dyrð um aldir alda. 
Amen. 


6 Mig undrar það að þér létuð so 
snart snúa yður í frá þeim sem yður 
kallaði í náðina í Kristi upp á annað 
evangeltum(Guðspjall), 


7 sem þar er þó ekkert annað. Utan 
það að þar eru nokkrir sem yður villa 
og umsnúa vilja Krists evangelio. 


ð En þó að vér eða engill af himni 
prédikaði yður annað evangelium en 
það vér höfum prédikað yður, sá sé 
bölvaður. 

9 Svo sem vér sögðum nú í stað so 
segjum vér enn aftur að nyju: Það ef 
nokkur prédikar yður annað 
evangelrum en að þér hafið 
meðtakið, sé sá bölvaður. 


10 Prédika eg nú það mönnum eða 
Guði til þjónustu? Eða þenki eg 


mönnum þekkur að vera?" Þvi ef eg 
hefði hingað til mönnum þekkur 
verið þá væri eg ekki Krists þénar. 
11 En eg kunngjöri yður, kærir 
bræður, að það evangelium sem af 
mér er prédikað er ekki af mönnum. 


12 Því að eg hefi það af öngvum 
manni meðtekið né lært heldur fyrir 
opinberan Jesú Krists. 


13 Því að þér hafið vel heyrt mitt 
athæfi forðum daga í 
Gyðingdómnum það eg ofsótti 
yfirmáta Guðs safnan og eyðilagði 
14 og fram yfir marga mína jafningja 
í mínu kyni vandlætti eg yfirmáta um 
feðranna kenning. 


15 En þá það þóknaðist Guði, sá mig 
hefur fráskilið í frá minnar móður 
kviði og kallað fyrir sína náð, 


16 það hann opinberaði í mér sinn 
son so að eg skyldi kunngjöra hann 
fyrir evangelrum meðal heiðnna 
þjóða. Og jafnsnart fór eg til og 
ráðgaðist e1 við hold og blóð. 


17 Og e1 kom eg aftur í Jerúsalem til 
þeirra sem fyrir mér voru postular 
heldur fór eg burt í Arabiam og kom 
so aftur til Damasco. 


18 Eftir það að þremur árum Hhónum 
kom eg til Jerúsalem að sjá Petrum 
og eg dvaldist hjá honum um 
fimmtán daga. 


19 En annan af postulunum sá eg 
öngvan, nema Jacobum, bróður 
Drottins. 

20 Og það eg skrifa yður, sjáið, Guð 
veit það eg lyg ekki. 

21 Eftir það kom eg í landsálfur 
Syrie og Silicie. 

22 En eg var ókenndur að yfirliti 
Krists söfnuðum í Judea. 

23 En þeir höfðu alleinasta heyrt það 
„Sá oss áður til forna ofsótti hann 
prédikar nú trúna hverja hann áður 
niðurbraut.“ 


24 Og þeir vegsömuðu Guð yfir mér. 


2 

1 Síðan eftir fjórtán ár fór eg upp 
aftur til Jerúsalem meður Barnaba og 
tók einnin Titum meður mér. 


2 En eg fór upp þangað ettir 
opinberan og hafði tal við þá um það 
evangelion er eg prédikaði meðal 
heiðinna þjóða en sérlega þó við þá 
sem álitið höfðu so að eg hlypi ekki 
forgefins eður hlaupið hefði. (svo að 
engin héldi mig hafa hlaupið til 
einskins, svo að enginn héldi að ég 
starfaði til einskins) 


3 Og Títus, sá með mér var, 
þrengdist ei heldur til að láta 
umskera sig þótt hann væri girskur. 


4 Því að þá eð nokkrir falskir bræður 
höfðu sér með oss inn þrengt og þar 
með klóklega innlæðst til að skoða 
vort frelsi hvert vér höfum í Jesú 
Kristi so það þeir veiddu oss (þeirra 
ætlun var að færa þá sem trúa aftur 
undir byrði og bindingar lögmálsins) 
5 þá viku vér þeim ekki eina stund 
undirgefnir að vera, upp á það að 
sannleikurinn evangeli staðnæmdist 
hjá yður. (Við gáfum þeim ekki einu 
sinni klukkustundar áheyrn svo að 
þeir spilltu ekki Guðspjallinu fyrir 
ykkur heldur að það væri stöðugt í 
ykkur) 


6 En af þeim sem álitið höfðu, hvað 
þeir voru fyrr meir varðar mig öngu. 
Því að Guð skeytir ekki áliti 


mannsins. En mig hafa þeir sem 
alltið höfðu álit e1 annað lært heldur 
þar í mót, 

7 þann tíð þeir sáu það mér tiltrúað 
var það evangelion til yfirhúðarinnar 
líka so sem Petri það evangelion til 
umskurnarinnar 


ð (því að sá með Pétri er vorðinn 
kröftugur til postulaembættis meðal 
umskurnarinnar sá sami er meður 
mér einnin kröftugur orðinn meðal 
heiðinna þjóða) 

9 og þeir Jacobus, Kefas og 
Jóhannes viðurkenndu þá náð sem 
mér var gefin, sem fyrir stólpana 
voru álitnir, gáfu mér og Barnaba 
hendur og samtóku með oss það vér 


prédikuðum á meðal heiðinna þjóða 
en þeir á meðal umskurðarins, 


10 utan einasta það vér minntunst 
volaðra, hvað eg lagða allt kapp á að 
gjöra. 

11 En þá Pétur kom til Antiochiam í 
mótstóð eg honum undir augun. Því 
að klögun var yfir hann komin. 


12 Af því að áður til forna en það 
nokkrir komu í frá Jacobo þá át hann 
með heiðingjum. En þá þeir komu 
forðaði hann sér og fráskildi sig 
þeim af því hann óttaðist þá af 
umskurninni. 

13 Og þeir aðrir Gyðingar hræsnuðu 
með honum so það Barnabas varð 
einnin afvegaleiddur í þeirra hræsni. 


14 En þá eg sá það þeir gengu eigi 
rétt eftir sannleik guðsspjallsins 
sagða eg til Péturs fyrir öllum 
opinberlega: „Fyrst þú, sá sem ert 
Gyðingur, lifir sem heiðingjar og eigi 
sem Gyðingar, hvar fyrir þvingar þú 
þá inu heiðnu til að hfa sem 
Gyðingar?“ 

15 Þótt að vér séum af náttúru 
Gyðingar og öngvir syndarar út af 
heiðnum þjóðum. 

16 Þó á meðan vér vitum það 
maðurinn verður ekki réttlátur fyrir 
lögmálsins verk heldur fyrir trúna á 
Jesú Krist. So trúum vér og einnin á 
Krist Jesú upp á það vér verðum 
réttlátir fyrir trúna á Krist og ekki 
fyrir verkin lögmálsins. Því að fyrir 


verkin lögmálsins verður ekkert hold 
réttferðugt. 


17 En skyldu vér, hverjir eftirleitum 
fyrir Krist réttlátir að verða, nú 
einnin sjálfir syndugir fundnir verða, 
þá væri Kristur einn syndaþénari. Þar 
sé fjærri. 

18 Því ef eg bygsi það upp aftur 
hvað eg hefi niðurbrotið þá gjöri eg 
mig sjálfan að yfirtroðslumanni. 

19 Því að eg em fyrir lögmálið 
lögmálinu dáinn so að eg lifi Guði. 
20 Eg em með Kristi krossfestur en 
eg lifi, nú þó ekki eg, heldur lfir 
Kristur í mér. Því það eg lifi nú í 
holdinu það lifi eg í trúnni Guðs 
sonar, sá mig hefur elskað og sjálfan 
sig útgefið fyrir mig. 


21 Eigi snara eg Guðs náð á burt. Því 
ef fyrir lögmálið kemur réttlætið þá 
er Kristur forgefins dáinn. 


3 


1 Þér skynsemdarlausir Galate, hver 
hefur töfrað yður það þér hlýdduð 
ekki sannleriknum? Hverjum þó Jesús 
Kristur var fyrir augum málaður og 
nú á meðal yðar krossfestur er. 


2 Það alleinasta vil eg nema af yður: 
Hvert þér hafið meðtekið andann 
fyrir verkin lögmálsins eða fyrir 
prédikunina af trúnni. 

3 Eru þér so skynlausir? Hvað þér 
hafið uppbyrjað í andanum, því vilji 
þér nú í holdinu áfram halda? 


4 Hafi þér þá liðið so margt fyrir 
ekki(ekkert)? Ef það er annars fyrir 
ekki(ekkert). 


5 Sá sem yður gefur andann og gjörir 
slíka gjörninga á meðal yðar, gjörir 
hann það þá fyrir verkin lögmálsins 
eða fyrir prédikunina af trúnni? 

6 Líka so sem Abraham trúði Guði 
og það er honum reiknað til réttlætis. 
7 So viti þér nú þá það þeir sem 
trúarinnar eru að þeir eru Abrahams 
börn. 


ö En Ritningin hefur þetta áður til 
forna fyrirséð það Guð réttláta gjörir 
hina heiðnu fyrir trúna. Af því 
kunngjörði hann það Abraham 
fyrirfram: „Í þér skulu allar þjóðir 
blessaðar verða.“ 


9 Líka so munu þeir sem trúarinnar 
eru blessast meður hinum trúaða 
Abraham. 


10 Því svo margir sem við 
lögmálsins verkin fást þeir eru undir 
bölvaninni. Því skrifað er: „Bölvaður 
sé sá hver sem ekki blífur í öllu því 
sem skrifað er í lögmálsbókinni so 
hann gjöri það.“ 
(Deuteronomy/Fimmta Mósebók 
21:26) 


11 En það að fyrir lögmálið verði 
enginn réttlátur fyrir Guði, þa er 
opinbert: „Því að réttlátur lifir af trú 
sinni. (Habbakuk 2:4) 


12 En lögmálið er ekki af trúnni 
heldur: „Sá maður sem það gjörir 
mun lhfa þar fyrir.“ 


13 En Kristur hefur leyst oss frá 
bölvan lögmálsins þann tíð hann 
varð bölvan fyrir oss (því að skrifað 
er: „Bölvaður sé sá hver sem á tré 
hangir“) (Deuteronomy/Fimmta 
Mósebók 21:23) 


14 so að blessan Abrahe komi meðal 
heiðinna þjóða í Kristi Jesú og að vér 
meðtækjum so fyrirheitinn anda fyrir 
trúna. 


15 Kærir bræður, eg vil tala eftir 
mannlegum plagsið(hætti). Engin 
vanrækir mannsins testament (nær 
það er staðfest) né eykur þar við. 

16 Nú eru þó fyrirheitin Abrahe og 
hans sæði tilsögð. Eigi segir hann 
„sæðunum“ so sem fyrir mörg heldur 


svo sem fyrir eitt. „Fyrir þitt sáð“ 
hvert að er Kristur. 

17 En eg segi þar af að það 
testament(sáttmáli) sem áður til 
forna er staðfest af Guði upp á Krist 
verður ekki ónýtt gjört so það 
fyrirheit skyldi fyrir lögmálið enda 
taka, hvert að gefið er fyrir fjórum 
hundruðum og þrjátigi árum þar eftir. 
18 Því ef arfleifðin yrði fyrir 
lögmálið afrekuð þá yrði hún ekki 
fyrir fyrirheitið gefin. En Guð hefur 
fyrirheitisins vegna gefið hana 
Abraham. 


19 Hvar til skal þá lögmálið? Það er 
vegna yfirtroðslunnar tilsett þangað 
til það sæði kæmi hverju fyrirheitið 


var skeð og er tilsett af englunum 
fyrir hönd meðalgöngumannsins. 


20 En meðalgöngumaðurinn er eig1 
aðeins einka meðalgöngumaður en 
Guð er einn. 

21 Hvernin þá? Er lögmálið í gegn 
Guðs fyrirheiti? Það sé fjærri. Því ef 
þar væri það lögmál útgefið sem 
lífgað gæti, sannarlega þá kæmi 
réttlætið út af lögmálinu. 

22 En Ritningin hefur það innilukt 
undir syndinni so að það fyrirheit 
sem kemur fyrir trúna á Jesú Krist 
gæfist trúuðum. 


23 En áður sú trúa kom varðveittunst 
vér undir lögmálinu og inniluktir upp 
á þá trú sem opinber skyldi verða. 


24 Líka so var lögmálið vor 
tyftunarmaður til Krists so að vér 
réttlættunst fyrir trúna. 


25 En nú eð trúan er komin þá erum 
vér eigi lengur undir þeim 
tyftunarmanni. 

26 Því að þér eruð allir Guðs börn 
fyrir trúna á Jesú Krist. 

21 Því að so margir af yður sem eruð 
skirðir, þér hafið Kristi íklæðst. 


268 Hér er ei Gyðingur né girskur, hér 
er eigi þræll né frelsingi, hér er eigi 
kall né kvinna, því þér eruð allir 
saman eitt í Kristi Jesú. 

29 En fyrst þér eruð Krists þá eru þér 
Abrahams sæði og ettir fyrirheitinu 
erfingjar. 


4 


1 En eg segi, so lengi sem erfinginn 

er barn þá er á milli hans og þjónsins 
enginn greinarmunur þó að hann sér 
drottinn alls, 


2 heldur er hann undir forverjurum 
og fjárhaldsmönnum allt til ásetts 
tíma af föðurnum. 


3 Líka einnin þá vér vorum börn 
voru vér þrælkaðir undir þessa heims 
setningum. 


4 En þá uppfylling tímans var komin 
útsendi Guð sinn son, fæddan af 
kvinnu og lögmálinu undivorpinn, 

5 upp á það að hann frelsaði þá sem 
undir lögmálinu voru so að vér 
meðtækjum sonarleifðina. 


6 En með því þér eruð börn hefur 
Guð sent anda síns sonar í yðar 
hjörtu, kallandi: „Abba, kæri faðir!“ 


7 Svo er hér nú enginn þræll meir 
heldur börn ein. En eru það börn þá 
eru það einnin arfar Guðs fyrir Krist. 


ð En þá þér þekktuð ekki Guð 
þjónuðu þér þeim sem af náttúru eru 
öngvir guðir. 

9 En nú þér hafið Guð þekkt (já 
miklu framar eruð af Guði þekktir) 
hvernin vendi þér yður þá um aftur 
til þeirra breyskra og nauðþurftugra 
setninga hverjum þér viljið nú aftur 
að nyju þjóna? (Fyrst þið þekkið 
Guð og ennfremur Guð þekkir ykkur 
hví viljið þið fara aftur í þrældóm?) 


10 Þér haldið daga og mánuði, 
helg1höld og ártíðir. 

11 Eg em óttasleginn um yður það eg 
hafi kann vera til einskis erfiðað hjá 
yður. 


12 Verið so sem að eg em það eg em 
so sem þér (verið eins og ég því ég 
er eins og þið). Kærir bræður, eg 
beiði yður, þér hafið ekkert mein mér 
gjört. 

13 Því að þér vitið það eg prédikaði 
yður evangelion í fyrsta sinn í 
veikleika eftir holdinu. 


14 Og mínar freistanir sem eg leið 
eftir holdinu fyrirlituð þér ekki né 
forsmáðuð heldur so sem annan 
Guðs engil meðtókuð þér mig, já líka 
sem Krist Jesú. 


15 Ó hó, hve sælir voru þér í það 
sinni! Eg ber yður það vitni ef 
mögulegt hefði verið að þér hefðuð 
yðar augun útslitið og gefið mér. 


16 Em eg þá so orðinn yðar óvin það 
eg segi yður sannindin? 

17 Þeir vandlæta eigi vel um yður 
heldur vilja þeir gjöra yður mér 
frásnúna svo að þér skuluð vandlæta 
um þá. 

18 Umvandanin er góð nær hún sker 
ætið um hið góða og ei alleinasta þá 
eg em nálægur í hjá yður. 

19 Mín kæri barnakorn, þau eð eg 
enn nú aftur í annað sinn með angist 
fæði þangað til að Kristur ímyndast í 
yður. 


20 En eg vilda það eg væra nú hjá 
yður og gæti minni raust umskipt. 
Því að eg em sorgbitinn yfir yður. 


21 Segið mér, þér sem undir 
lögmálinu viljið vera, hafi þér ekki 
heyrt lögmálið? 

22 Því að skrifað er það Abraham 
hafði tvo sonu, einn af ambáttinni og 
einn af eiginkonunni. 


23 En sá af ambáttinni var er fæddur 
eftir holdinu en hann af eiginkonunni 
er fyrir fyrirheitið fæddur. 


24 Hver orð að hafa andlega 
meining. Því að þetta eru þau tvö 
testamenta, eitt af fjallinu Sína, það 
er til þrælkunar fæðir, hver að er 
Agar, 


25 því að Agar heitir í Arabia fjallið 
Sína, og strekkir sig allt þangað sem 
nú í þennan tíma er Jerúsalem og er í 
þrælkan með sínum börnum. 


26 En hin Jerúsalem sem þar uppi er, 
hver er eiginkonan, hver að er móðir 
vor allra, 


27 það skrifað er: „Vert glöð hin 
óbyrja, þú sem ekki fæðir, brjóst 
fram og kalla sem ekki er þunguð, 
því að hin einsama hefur miklu fleiri 
börn en hún er manninn hefur.“ 
(Jesaja/lsarah 54:1) 


28 En vér, kærir bræður, erum Ísaaks 
börn eftir fyrirheitinu. 

29 En líka sem í þann tíma að sá ettir 
holdinu er fæddur ofsótti þann sem 


eftir andanum var fæddur, so er það 
nú einnin. 

30 En hvað segir Ritningin? „Rek 
burt ambáttina og son hennar því að 
ambáttarinnar sonur skal ekki erfa 


með syni eiginkonunnar.“ (Genesis 
21:10) 


31 Svo erum vér nú, kærir bræður, 
ekki ambáttarinnar börn heldur 
eiginkonunnar. 


S) 


1 Svo standið nú í því frelsi þar 
Kristur hefur frelsað oss með og látið 
ekki færa yður aftur í það 
þrældómsokið. 


2 Sjáið, eg Páll segi yður það: Ef svo 
er að þér látið umskera yður þá er 
Kristur yður ekki nytsamur. 


3 Eg vitna enn sérhverjum manna 
það aftur sem sig lætur umskera að 
hann er enn nú allt lögmálið 
skyldugur að gjöra. 


4 Þér eruð Kristi fráskildir sem fyrir 
lögmálið viljið réttlátir vera og eruð 
náðinni fráfallnir. 

5 En vér vonum í andanum fyrir 
trúna þess réttlætis hvers vér hljótum 
að vona. 


6 Því að í Kristi Jesú gildir hvorki 
umskurn né yfirhúð nokkurt heldur 
sú trúa sem fyrir kærleikann verkar. 


7 Þér hlupuð fínlega, hver aftraði 
yður sannleriknum að hlyða? 


ð Þessar umtölur eru eigi af honum 
sem yður hefur kallað. 

9 Litið súrdeig syrir allt deigið. 

10 Eg forsé mig þess til yðar í 
Drottni það þér munuð ekki öðruvís 
sinnaðir vera. En hver yður villir sá 
mun bera sinn dóm, hann sé hver 
hann vill. 


11 En eg, kærir bræður, ef eg prédika 
nú umskurnina, hvar fyrir líð eg þá 
ofsóknina? Þá er og afskafin krossins 
hneykslan. 


12 Gæfi Guð það þeir yrði og 
afsniðnir sem yður sturla. 


13 En þér, kærir bræður, eruð til 
frelsisins kallaðir. Einasta sjáið so til 
það þér gefið fyrir frelsið holdinu 
ekkert tilefni heldur fyrir kærleikann 
þá þjónið hver öðrum. 


14 Því að öll lög verða í einu orði 
uppfylld, í því: „Elska þinn náunga 
sem sjálfan þig.“ (Matteus 22:39, 
Markús 12:31) 


15 En ef svo er það þér tönnlið og 
tyggið hver annan innbyrðis þá sjáið 
til það hver yðar svelgist ekki af 
öðrum. 

16 En eg segi: Gangið í andanum, þá 
munu þér ekki fullkomna holdsins 
girndum. 

17 Því að líkaminn girnist í móti 
andanum og andinn í móti 


líkamanum. Og þessir eru hvorir í 
móti öðrum so þér gjörið ekki hvað 
þér viljið. 

18 En ef andinn stjórnar yður þá eru 
þér ekki undir lögmálinu. 

19 En holdsins verk eru opinber, so 
sem að er: Hórdómur, frillulifnaður, 
saurlifi, lausung, 

20 skúrgoðadýrkan, fjölkynngi, 
fjandskapur, hatur, agg(deilur), reiði, 
þræta, sundurþykki, tvidrægni, 


21 öfundskapur, manndráp, 
ofdrykkja, ofát og þessu líkt, út af 
hverju eg hefi áður fyrri sagt og segi 
enn nú fyrir það þeir sömu sem þetta 
gjöra erfa ekki Guðs ríki. 


22 En hér í gegn er ávöxtur andarins: 
Kærleiki, fögnuður, friður, 
Þolinmæði, blíðleiki, góðgirni, trú, 
23 hógværð, hreinlifi í gegn slíku er 
ekki lögmálið. 

24 En þeir sem Kristi tilheyra þeir 
krossfesta sitt hold með girndum og 
tilhneigingum. 

25 Fyrst vér lífum í andanum þá 
göngum og einnin í andanum. 

26 Verum eigi ágjarnir 
hégómadyrðar hver annan innbyrðis 
að reita og að öfunda. 


6 

| Kærir bræður, ef maðurinn verður í 
einhverjum glæp hindraður þá 
leiðréttið hann með hógværum anda, 


þér sem eruð andlegir. Og haf gát á 
sjálfum þér það þú verður ekki 
freistaður. 

2 Einn beri annars byrði og so munu 
þér uppfylla Krists lögmál. 

3 En ef einhver lætur sér þykja það 
hann sé nokkuð (sem hann er þó 
ekkert), sá tælir sjálfan sig. 


4 Hver einn reyni sín eigin verk og 
þá mun hann á sjálfum sér hrósan 
hafa og eigi á neinum öðrum. 


5 Því að hver einn mun sína byrði 
bera. 


6 En sá er leiðréttur verður með 
orðinu hann byti honum 
allsháttuðum auðæfum sem hann 
leiðréttir. 


7 Farið ei villir vega: Guð lætur ekki 
að sér hæða. Því hvað maðurinn sáir 
niður það mun hann uppskera. 


5 Hver í holdinu niðursáir, sá mun af 
holdinu skaðsemi uppskera. En hver 
í andanum niðursáir, sá mun af 
andanum uppskera eilíft líf. 


9 Þreytunst vér eigi gott að gjöra því 
að á sínum tíma munu vér einnin 
óþrotnandi uppskera. 


10 Fyrst vér höfum nú tíðina þá 
gjörum gott hverjum manni, einna 
mest þeim sem eru trúarinnar 
heimkynni. 

11 Sjáið, hve mörg orð eg skrifaði 
yður með eiginni hendi. 


12 Þeir eð sig vilja þakknæma gjöra 
eftir holdinu þeir þvinga yður til að 
umskerast einasta upp á það þeir 
verði eigi með krossi Kristi ofsóttir. 


13 Því að þeir sjálfir sem sig láta 
umskera halda ekki lögmálið heldur 
vilja þeir það að þér látið umskera 
yður so að þeir megi hrósa sér af 
yðru holdi. 


14 En fjærri sé mér að hrósast nema 
einasta í krossi vors Drottins Jesú 
Kristi, fyrir hvern mér er heimurinn 
krossfestur og eg heiminum. 

15 Því að í Kristi Jesú dugir hverki 
umskurn né yfirhúð nokkurt heldur 
ný skepna. 


16 Og so margir sem eftir þessari 
reglu ganga yfir þeim sé friður og 
miskunn og yfir Ísrael Guðs. 

17 Hér eftir gjöri mér engin meiri 
mæðu því að eg ber jafnan benjar(ör) 
Drottins á minum líkama. 

18 Náð vors Drottins Jesú Krists sé 
með yðrum anda, kærir bræður. 
Amen. 


Til þeirra í Galatia sendur af Roma 


S. Páls pistill til Ephesios 
1 


1 Páll apostuli Jesú Krists fyrir Guðs 
vilja þeim heilögum sem eru til 
Epheso og trúuðum á Krist Jesú: 

2 Náð sé með yður og friður af Guði 
vorum föður og Drottni Jesú Kristi. 


3 Blessaður sé Guð og faðir vors 
Drottins Jesú Krists, sá oss hefur 
blessað með allsháttaðri andlegri 
blessan í himneskri auðlegð fyrir 
Krist, 


4 so sem hann útvaldi oss fyrir þann 
sama áður en veröldin var 
grundvölluð það vér skyldum vera 
heilagir og 


óstraffanlegir(Óaðfinnanlegir) fyrir 
honum í kærlerikanum 

5 og hefur fyrirhugað oss í 
sonarleifðina til sjálfs síns fyrir Jesú 
Krist, eftir þóknan síns vilja, 

6 til lofs sinni dyrðarlegri náð fyrir 
hverja hann hefur oss þakknæma 
gjört í sínum elskulega syni, 


7 í hverjum vér höfum endurlausnina 
fyrir hans blóð, sem er syndanna 
fyrirgefning, eftir ríkdómi hans náðar 
ð sem oss er gnóglegana(ríkulega) 
útskipt í allsháttuðum vísdómi og 
forsjálerk(skynsemi), 

9 og hefur oss vita látið leyndan dóm 
sins vilja eftir sinni þóknan 


10 og hefur þann sama hér framflutt 
fyrir hann það hann yrði prédikaður 
þá uppfylling tímanna var komin, 
upp á það að hann til samans taki 
alla hluti í Kristi, bæði þá sem á 
himni og á jörðu eru, fyrir hann 
sjálfan, 

11 fyrir hvern vær erum einnin til 
arfskiptis komnir, vér sem erum áður 
fyrir fram fyrirhugaðir eftir forsjó 
þess sem alla hluti verkar eftir ráði 
síns vilja, 

12 upp á það vér séum hans dyrð til 
lofs sem áður fyrirfram vonuðum 
upp á Krist, 

13 fyrir hvern þér hafið heyrt 
sannlerksins orð, sem er evangelium 
af yðvari sáluhjálp, fyrir hvert þér (ef 


þér trúið) eruð innsiglaðir með 
heilögum anda fyrirheitisins 

14 sá sem að er pantur(loforð) vorrar 
arfleifðar til vorrar endurlausnar so 
að vér erum orðnir hans eigin eign til 
lofs hans dyrðar. 

15 Hvar fyrir eg einnin, eftir því eg 
hefi heyrt hjá yður út af þeirri trú á 
Drottin Jesú og af yðrum kærleika til 
allra heilagra, 

16 þá læt eg eigi af þakkir að gjöra 
fyri ryður og minnunst yðar í minum 
bænum 

17 það Guð vors Drottins Jesú 
Krists, dýrðarinnar faðir, gefi yður 
vísdómsins og uppbirtingaranda til 
hans eiginnar viðurkenningar 


18 og upplysi augu yðvars hugskots 
það þér megið vita hver þar sé von 
yðrar kallanar og hver þar sé 
ríkdómur hans dyrðarfullrar 
arfleifðar til sinna heilagra 


19 og hver þar sé hin yfirgnæfanlega 
stærð hans kraftar við oss, vér sem 
trúum, eftir verkan hans volduga 
styrkleiks 


20 sem hann hefur verkað í Kristi þá 
hann uppvakti hann af dauða og setti 
til sinnar hægri handar á himnum 


21 yfir allan höfðingskap, valdsstétt, 
magt(yfirvald) og herradóm og allt 
hvað nefnast má, eigi einasta í 
þessari veröld heldur jafnvel í 
tilkomandi. 


22 Og alla hluti hefur hann honum 
undir fætur lagt og setti hann höfuð 
safnaðarins, yfir allt, 


23 hver að er hans líkami og fylling 
hans sem alla hluti í aullum(öllum) 
uppfyllir. 

2 

1 Og einnin yður (samlifgaði hann) 
þá þér voruð dauðir fyrir afbrot og 
syndir, 

2 í hverjum þér hafið forðum daga 
gengið eftir hætti þessarar veraldar 
og eftir þeim höfðingja sem í loftinu 
drottnar, sem er eftir þeim anda er á 
þessari tíð hefur sina verkan í 
börnum vantrúarinnar, 


3 meðal hverra vér höfum allir 
forðum haft vort athæfi í girndum 
vors holds, fremjandi holdsins og 
hugskotsins vilja og vorum af 
náttúru börn reiðinnar líka svo sem 
hinir aðrir. 


4 En Guð sá auðigur er af miskunn, 
fyrir sína miklu elsku þar hann hefur 
oss elskað, 


5 þá vér vorum dauðir í syndunum 
hefur hann gjört oss lifandi meður 
Kristi (því að af náðinni eruð þér 
hólplegir vorðnir) 

6 og hefur uppvakið oss meður 
honum og sett oss meður honum 
meðal himneskra í Kristi Jesú 


7 upp á það hann auðsýni í 
eftirkomandi öld yfirgnæfanlegan 


ríkdóm sinnar náðar fyrir sína 
sóðgirni viður oss í Kristi Jesú. 

8 Því að af náðinni eru þér hjálplegir 
orðnir fyrir trúna og það ekki af 
yður. Guðs gáfa(gjöf) er það, 

9 eigi af verkunum, so að enginn 
hrósi sér. 

10 Því að vér erum hans verk, 
skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka, 
til hverra að Guð hefur oss áður 
forðum fyrirbúið það vér skyldum 
þar inni ganga. 

11 Hvar fyrir verið þess minnugir 
það þér sem forðum daga voruð 
heiðnar þjóðir eftir holdinu og 
yfirhúð kallaðir af þeim sem kallaðir 
eru umskurn eftir holdinu sem með 
hendinni sker, 


12 það þér voruð í þann sama tíma 
án Krists, framandi og fráskildir 
borgarrétti Ísraels og ókenndir af 
testamento(sáttmála) fyrirheitisins af 
því þér höfuð ekkert hóp(enga von) 
og voruð án Guðs í þessum heimi. 


13 En þér sem nú í Kristi Jesú eruð 
og forðum voruð í fjarska þá eruð nú 
nálægir vorðnir fyrir blóð Krists. 


14 Því að hann er vor friður sá út af 
hverutveggjum gjörir eitt og af hefur 
brotið þann vegg sem þar var á milli 


15 í því það hann burttók fyrir sitt 
hold þann óvinskap, sem er lögmálið 
það í boðorðunum var tilsett, so að 
hann skapaði af tveimur einn nýjan 
mann í sjálfum sér 


16 og gjörði so frið það hann forlíkti 
hvorutveggju við Guð í einum 
líkama fyrir krossinn og deyddi so 
óvinskapinn fyrir sig sjálfur og er 
kominn 

17 og kunngjörði yður í evangel1o 
þann frið yður sem voruð fjærri og 
hinum sem nærri voru. 


18 Því að fyrir hann höfum vér 
hvorutveggja aðgang í einum anda til 
föðursins. 

19 So eru þér nú eigi meir gestir og 
framandi heldur samborgarmenn 
heilagra og Guðs heimamenn, 


20 uppbyggðir yfir grundvöll postula 
og spámanna þar Jesús Kristur er 
hyrningarsteinn, 


21 á hverjum öll uppbyggingin í eitt 
samansett vex til heilags musteris í 
Drottni, upp á hvern þér verðið 
einnin með uppbyggðir til Guðs 
íbúðar í andanum. 

(Hyrningarsteinn á við að þeir sem 
vilja virka trúaðir en taka ekki við 
Jesu Kristi munu hrasa, það er að 
segja þeir munu aldrei geta skilið 
Guð eða nokkurn staf í orði Guðs ef 
Þeir afneita Jesú Kristi. Þannig að 
með því að hafna honum er eins og 
að hrasa í sifellu um sama steininn. 
Sama hvað þeir leggja sig fram við 
að skilja, svo lengi sem þeir taka 
ekki við Jesu Kristi eða ná engum 
sáttum við hann. Þá mun Jesú 


Kristur alltaf vera þeim steinn til 
hrósunar.) 


3 

1 Hvar fyrir eg, Páll, bandingi Krists 
Jesú, fyrir yður heiðingja, 

2 af því þér hafið heyrt út af embætti 


Guðs náðar þeirri mér er til yðar 
gefin, 


3 það mér er kunnur orðinn þessi 
leyndur dómur fyrir opinberan (eftir 
því eg hefi áður hið allra fyrsta 
skrifað) 


4 það þér, ef þér læsuð það kunnið 
að merkja minn skilning í leyndum 
dómi Krists, 

5 hver ekki er forðum mannanna 
sonum kunnur gjörður so sem nú er 


hann opinberaður hans heilögum 
postulum og spámönnum fyrir 
andann: 


6 Það að hinir heiðnu eru samarfar 
og með innlífaðir og hluttakendur 
hans fyrirheita í Krists fyrir 
evangelium(Guðspjallið), 


7 hvers þénari eg em vorðinn eftir 
gáfu Guðs náðar sem mér er gefin 
eftir hans volduga krafti. 


5 Mér, hinum síðasta meðal allra 
heilagra, er gefin þessi náð það eg 
kunngjörða meðal heiðinna þjóða 
þann órannsakanlegan ríkdóm Krists 


9 og upp að birta hverjum manni 
hver þar sé sameign leyndardómsins 
sem af veraldar upphafi hefur í Guði 


hulinn verið, sá alla hluti hefur 
skapað fyrir Jesú Krist, 


10 upp á það að kunnug yrði nú 
höfðingjum og herradómum á 
himnum fyrir söfnuðinn sú margföld 
speki Guðs 


11 eftir fyrirhyggjunni frá 
veraldarupphafi sem hann hefur 
auðsýnt í Kristi Jesú vorum Drottni, 
12 fyrir hvern vér höfum djörfung og 
aðgang í öllu trausti fyrir trúna á 
hann. 

13 Fyrir því bið eg það þér tregist 
ekki vegna minnar hörmungar sem 
eg þoli fyrir yður, hver yðar dyrð er. 
14 Hvar fyrir eg beygi min kné fyrir 
föður vors Drottins Jesú Krists, 


15 sá sem réttur faðir er yfir allt hvað 
börn kallast á himnum og á jörðu, 


16 að hann gefi yður kraft ettir 
ríkdómi sinnar dyrðar að styrkjast 
fyrir hans anda í hinum innra manni 


17 og láta Krist fyrir trúna 
bygsja(dvelja) í yörum hjörtum og 
fyrir kærleikann innrætast og 
grundvallast 


18 svo að þér mættuð höndla með 
öllum helgum hver þar sé vidd og 
lengd, dypt og hæð 

19 og að vita það að elska Krist það 
er betra en allt að vita so að þér 
uppfylldust með allsháttaðri Guðs 
nægð. 


20 En honum sem máttugur er alla 
hluti yfirgnæfanlegar að gjöra heldur 
en vér biðjum eður skiljum, eftir 
þeim krafti sem í oss verkar, 


21 þeim sama sé dyrð í safnaðinum, 
sá í Kristi Jesú er, um allar aldir alda 
að eilífu. Amen. 


4 


1 Svo áminni eg yður nú, eg 
bandingi í Drottni, að þér gangið svo 
sem heyrir yðvari kallan þar þér eruð 
innikallaðir, 


2 meður öllu lítillæti og hógværi og 
með þolinmæði. Og umlíðið hver 
annan í kærleika 


3 og verið kostgæfnir að halda 
eindrægni í andanum fyrir band 
friðarins. 


4 Einn líkami og einn andi, sem sem 
þér eruð kallaðir upp á eina von 
yðrar kallanar. 


5 Einn Drottinn, ein trúa, ein skirn, 


6 einn Guð og faðir (vor) allra, sá 
sem að er yfir yður öllum og fyrir 
yður öllum og í yður öllum. 


7 En einum sérhverjum vorum er 
gefin náð eftir mæling gjafar Krists. 


ð Hvar fyrir að hann segir: „Hann er 
uppfarinn í hæðina og hefur 
herleiðingina að herfangi tekið og 
mönnum gáfur( gjafir) gefið.“ 


9 En það hann er uppfarinn, hvað er 
það utan það hann er áður 
niðurstiginn í hinar yðstu álfur 
jarðar? 


10 Sá er niður er stiginn hann er sá 
sami sem upp er farinn yfir alla 
himna upp á það hann alla hluti 
uppfylldi. 

11 Ög suma hefur hann sett til 
postula en suma til spámanna, suma 
til guðsspjallara, suma til hirðara og 
lærifeðra, 


12 svo að hinir heilögu sé tilreiddir í 
verk þess embættis þar sem líkami 
Krists verður upp á byggður, 

13 þar til vér komum allir í 
eindrægni trúarinnar og 
viðurkenningu Guðs sonar og 


fullgjörður maður verðum, sá hann 
er í mæling fullkomins aldurs Krists, 


14 so að vér séum eigi lengur börn 
og látum hræra oss og feykja af 
allsháttuðum vindi lærdómsins fyrir 
prettskap og undirhygeju mannanna 
þar með þeir ástunda oss að villa. 


15 Verum heldur sannleiknum 
eftirfylgjandi í kærlerikanum og 
vöxum í öllu á honum sem að er 
höfuðið, Kristur, 


16 á hverjum allur líkaminn 
samtengist og einn límur á öðrum 
hengur fyrir alla liðu, hvar af hver 
öðrum hjálp veitir eftir verki hvers 
og eins liðsins í sinn máta, og gjörir 
það að líkaminn vex til sinnar 


eiginnar betrunar og það allt í 
kærleika. 


17 So segi eg nú og vitna í Drottni 
að þér gangið eigi lengur so sem að 
hinir aðrir heiðingjar, í hégómleik 
sins hugskots, 

18 hverra hugskot formyrkvað er og 
eru annarlegir frá því lífi sem af 
Guði er fyrir þá fávisku sem í þeim 
er, fyrir blindleik sjálfs þeirra hjarta, 
19 hverjir vonarlausir eru og sig gáfu 
í lausung og frömdu allsháttaðan 
óhreinleik með ágirni. 

20 En þér hafið ekki so numið af 
Kristi 


21 ef þér hafið annars af honum 
heyrt og eruð í honum lærðir, hversu 
það sannindin eru í Jesú. 


22 So afleggið í frá yður eftir fornri 
breytni hinn gamla mann sem sig 
fordjarfar í girndum villudómsins. 
23 En fornyið(endurnýið) yður í 
anda yðvars hugskots 

24 og klæðist þeim nýja manni sem 
eftir Guði er skapaður í sannarlegu 
réttlæti og heilagleik. 


25 Hvar fyrir afleggið lygar og talið 
sannleik hver við sinn náunga því að 
vér erum innbyrðis hver annars 
limur. 

26 Reiðist og syndgist ei. Látið ei 
sólina undirganga yfir yðari reiði. 


21 Gefið og ekkert rúm fjandanum. 


26 Hver stolið hefur sá steli nú eig1 
meir heldur erfiði og afli með 
höndunum hvað gott er so að hann 
hafi að gefa þeim sem þurftugir eru. 


29 Látið öngva vonda ræðu fram fara 
af yðörum munni heldur hvað 
nytsamlegt er, til betrunar þar sem 
þörf gjörist, að það sé þakknæmilegt 
að heyra. 

30 Og hryggið ekki heilagan anda 
Guðs þar þér eruð með innsiglaðir 
upp á dag endurlausnarinnar. 


31 Allur beiskleiki og grimmd, reiði, 


hrópan og guðlastan sé langt í frá 
yður samt allri illsku. 


32 En verið innbyrðis hver við annan 
vingjarnlegir og ástúðlegir og 
fyrirgefið hver öðrum líka so sem að 
Guð hefur fyrirgefið yður í Kristi. 


3 


1 Svo verið nú Guðs eftirfylgjarar so 
sem kærustu börn 


2 og gangið í ástseminni líka so sem 
að Kristur hefur oss elskað og sig 
sjálfan útgefið fyrir oss til 
fórnfæringar og offurs(fórnar) Guði í 
sætleiks ilm. 

3 En frillulífi og allan óhreinleik 
eður ágirni látið eigi af yður segjast 
so sem heilögum hæfir. 


4 Skammarleg orð og fiflslegt hjal 
eða keskni hvað yður heyrir ekki 
heldur miklu framar þakkargjörð. 


5 Því það skulu þér vita það enginn 
frillulífismaður eður óhreinn eða 
ágjarn (hver að er skúrgoðadyrkari) 
hefur arftöku í ríki Krists og Guðs. 


6 Látið öngvan villa yður með 
ónytsamlegum fortölum því fyrir það 
kemur reiði Guðs yfir börn 
vantrúarinnar. 


7 Af því verið eigi þeirra hluttakarar 
ð því að þér vorum forðum myrkur 
en nú eru þér ljós í Drottni. Gangið 
so sem börn ljóssins. 


9 Ávöxtur Andans er allsháttuð 
sóðgirni, réttlæti og sannleikur. 


10 Og reynið hvað þar þakknæmt sé 
Drottni 


11 og hafið ekkert samlag við 
ófrjóvsamleg verk myrkvanna en 
straffið(ávítið) þau miklu heldur. 

12 Því hvað heimuglega(leynilega) 
gjörist af þeim er skammarlegt að 
segja. 

13 En allt það verður opinbert nær 
það verður af ljósinu straffað því að 
allt hvað opinbert verður það er ljós. 
14 Fyrir því segir hann: „Vakna þú 
sem sefur og rís upp af dauða og 
Kristur mun so upplysa þig.“ 

15 So sjáið nú til það þér gangið 
forsjálega, eigi so sem fávísir heldur 
so sem vísir. 


16 Og skikkið yður í þeirri tíð því að 
það er vond tið. 

17 Fyrir því verðið eigi 
skilningslausir heldur skiljandi hvað 
vilji Drottins er. 


18 Og drekkið yður eigi víndrukkna 
því þar af kemur saurugt líferni 
heldur uppfyllist í Andanum 


19 og talið hver við annan af sálmum 
og lofsöngvum og andlegum 
kvæðum, syngið og spilið Drottni í 
yðrum hjörtum 

20 og segið þakkir alla tíma Guði og 
föður fyrir alla hluti í nafni vors 
Drottins Jesú Kristi. 


21 Og verið hver öðrum undirgefnir í 
Guðs ótta. 


22 Konurnar veri sínum bændum 
undirgefnar so sem Drottni. 


23 Því að maðurinn er kvinnunnar 
höfuð líka so sem Kristur er 
safnaðarins höfuð og hann er frelsari 
hans líkama. 


24. En líka so sem söfnuðurinn er 
Kristi undirgefinn so og einnin 
konunar sínum bændum í öllu. 


25 Þér menn, elskið yðar húsfreyjur 
líka so sem Kristur elskaði söfnuðinn 
og gaf sig sjálfan út fyrir hann 

26 upp á það hann helgaði hann og 
hreinsaði fyrir hreinsun vatnsins í 
orðinu 


21 so að hann tilbyggi sér sjálfum 
dyrðlega safnan sem öngva flekkan 


né hrukku eður þess konar hefði 
heldur það hún sé heilög og 
óstraffanleg. 


26 So skulu og mennirnir elska sínar 
eiginkonur sem sína eigin líkami. 
Hver sína eiginkonu elskar hann 
elskar sig sjálfan. 


29 Því enginn hefur um aldur sitt 
eigið hold hatað heldur nærir það og 
fóstrar so sem að Drottinn safnaðinn. 


30 Því að vér erum limir hans 
líkama, af hans holdi og af hans 
beinum. 


31 „Hvers vegna mun maðurinn 
forláta föður og móður og nálægjast 
sína eiginkonu og þau tvö munu eitt 
hold vera.“ (Genesis 2:23-24) 


32 Þessi leyndur dómur er stór. En 
eg segi af Kristi og safnaðinum. 


33 Þá elski þér þó hver sem einn sína 
eiginkonu sem sjálfan sig en konan 
óttist manninn. 


6 


1 Þér börn, verið hlýðug yðrum 
foreldrum í Drottni því að það er 
réttviíslegt. 

2 „Heiðra þú föður þinn og móður“, 
það er hið fyrsta boðorð sem 
fyrirheit hefur: 

3 „So að þér vegni vel og þú sért 
langgæður á jörðu“ (Onnur 
Mósebók/Exodus 20:12) 


4 Og þér feður skuluð eigi eigna 
yðar börn til reiði heldur alið þau 


upp með aga og umvöndun til 
Drottins. 


5 Þér þjónustumenn, verið hlýðugir 
yðrum líkamlegum drottnum með 
ótta og skjálfta, í einfaldleik yðvars 
hjarta, svo sem Kristi, 


6 eigi alleinasta með þjónustu fyrir 
augum so sem mönnum til þóknunar 
heldur so sem þjónar Krists það þér 
gjörið þennan Guðs vilja af hjarta 
með góðum huga. 

7 Látið yður þykja svo sem þér 
þjónið Drottni og eigi mönnum 

ð og vitið að hvað sem hver einn 
gjörir gott það mun hann af Drottni 
meðtaka, hvert hann er þræll eður 
frelsingi. 


9 Og þér drottnarnir, gjörið einnin 
þetta hið sama við þá og látið af 
ógnunum. Og vitið einnin það yðvar 
Drottin er á himnum og það að hjá 
honum er ekkert mangreinaált. 


10 Að síðustu, mínir bræður, styrkist 
í Drottni og í mætti hans kraftar. 


11 Íklæðið yður Guðs herskrúða so 
að þér getið staðið í gegn umsátum 
djöfulsins. 

12 Því að vér höfum eigi við hold og 
blóð að berjast heldur við höfðingja 
og volduga, sem er við drottna 
veraldarinnar, þeir í myrkrum 
þessarar veraldar drottna, viður 
illskuandana undir himninum. 


13 Hvar fyrir þá höndlið Guðs 
harneskju(brynju og vopn) so að þér 


getið í móti staðið(sigrað) á hinum 
vonda degi og verið í öllum hlutum 
reiðubúnir. 


14 So standið nú umgyrtir yðrar 
lendar með sannleikanum og 
iskrýddir með brynju réttlætisins 


15 og um fæturna skófataðir so sem 
reiðubúnir að framfylgja evangelio 
friðarins upp á það þér séuð 
fyrirbúnir. 

16 En umfram alla hluti þá höndlið 
trúarinnar skjöld með hverjum þér 
kunnið út að slökkva öll eldleg 
skeyti hins prettvísa. 

17 Og gripið hjálm hjálpræðisins og 
sverð Andans hvert að er Guðs orð. 


18 Og biðjið iðuglega í allri 
nauðþurft með bænum og beiðni í 
andanum og þar til vakið með öllu 
staðfesti og ákalli fyrir öllum 
heilögum 

19 og fyrir mér upp á það mér gefist 
það orð með driftugri opnan míns 
munns svo að eg mætta kunngjöra 
leyndan dóm evangeli, 


20 hvers sendiboði eg em í 
fjötrunum, svo að eg megi djarflega 
þar inni höndla og so að tala sem 
tilheyrilegt er. 


21 En það að þér vitið einnin hversu 
háttað er um mig og hvað eg gjöri, 
það kann Tychicos, minn kæri bróðir 
og trúr þénari í Drottni að kunngjöra 
yður allt saman. 


22 Því að eg hefi sent hann til yðar 
vegna þess að þér vissuð hvernin oss 
vegnaði og það hann hugsvalaði 
yðrum hjörtum. 

23 Friður sé bræðrunum og kærleik 
með trúnni af Guði föður og Drottni 
Jesú Kristi. 

24 Náð sé með öllum þeim sem 
elska vorn Drottin Jesú Krist 
hreinferðuglega(í einlægni). Amen. 
Skipaður af Róm til þeirra í Epheso. 
Meður Tycchion 


S. Páls pistill Til Philippenses 


1 


1 Páll og Timotheus, þjónustumenn 
Krists, Öllum heilögum í Kristi Jesú 
til Philippenses samt biskupum og 
þénurum: 

2 Náð sé með yður og friður af Guði 
vorum föður og Drottni Jesú Kristi. 


3 Eg þakka Guði mínum so oft sem 
eg hugsa um yður 

4 (hvað eg gjöri alla tíma í minum 
bænum fyrir öllum yður og þá bæn 
gjöri eg með fögnuði) 

S yfir yðru samlagi í evangelio í frá 
hinum fyrsta degi allt til þessa. 


6 Og eg em þess hins sama í góðu 
trausti að sá sem í yður hefur 
uppbyrjað hið góða verkið hann mun 
það og einnin fullkomna allt á þann 
dag Jesú Krists 


7 so sem að mér er vel heyrilegt það 
eg haldi af yður öllum í þann máta. 
Því að eg hefi yður í mínu hjarta í 
þessum mínum fjötrum hvar inni eg 
forsvara og styrki þetta evangelium 
svo sem að þér eruð allir náðarinnar 
hluttakarar meður mér. 


8 Því að Guð er minn vottur hversu 
það mig forlengir(þrái) af hjartans 
grunni í Kristi Jesú eftir yður öllum. 
9 Og þess sama bið eg það yðar 
kærleiki auðgist æ meir og meir í 
allri viðurkenning og allri reynslu 


10 so að þér megið reyna hvað best 
er, upp á það þér séuð skirir og 
óhindrunarlegir allt upp á þann dag 
Krists, 


11 uppfylltir ávexti réttlætisins sem 
er fyrir Jesú Krist í yður skeð til 
dýrðar og lofs Guði. 


12 En það læt eg yður vita, kærir 
bræður, hvað mig er yfirkomið, að 
það er til meiri framgangs skeð 
evangelio 


13 so að min fjötur í Kristi eru 
opinskár vorðin í öllu dómhúsinu og 
hjá þeim öllum öðrum. 

14 Og margir bræður í Drottni fengu 
hugarstyrk af minum fjötrum þess 
djarflegar orðið að tala utan hræðslu. 


15 Sennilega sumir þá prédika Krist 
fyrir hatur og þrætu sakir en sumir út 
af góðri meining. 

16 Þeir hinir kunngjöra Krist af hatri 
og eigi hreinlega því að þeir meina 
það þeir vilji mínum fjötrum nokkra 
hörmung til leggja. 

17 En þessir út af kærleika það þeir 
vita það eg ligg hér til 

forsvars( varnar) evangelii. 

18 En hvað þá? Það Kristur verður 
með allsháttuðu móti kunngjörður, 
hvert það sker í réttan máta eða fyrir 
tilferlis sakir, þá gleð eg mig þó þar 
inni og vil mig einnin gleðja. 

19 Því að eg veit að það sama mun 
mér falla til hjálpræðis fyrir yðra 


bæn og fyrir tilstyrking anda Jesú 
Krists 


20 sem eg öldungis vænti og vona 
það eg verði í Öngri grein 
skammaður heldur það Kristur með 
allri djörfung so sem allt hingað til 
líka og einnin nú miklaður verði á 
minum líkama, sé það fyrir lífið eða 
fyrir dauðann. 


21 Því að Kristur er mitt líf og 
dauðinn er mín ávinning. 


22 En með því það í holdinu að lifa 
þénar meir til ávöxt að syna þá veit 
eg eigi hvort eg skal kjósa. 

23 Því að hvorttveggja sturlar mig 
harðlega. Eg hefi girnd á frá að 
skiljast og hjá Kristi að vera, hvað 
einnin miklu betra væri. 


24 En það er miklu nauðsynlegra í 
holdinu að blifa(dvelja) fyrir yðar 
sakir. 


25 Þess treystandi það eg mun blífa 
hjá yður og vera yður öllum til 
framkvæmdar og til trúarinnar gleði 
26 upp á það þér megið mjög hrósa 
yður í Kristi Jesú á mér fyrir mína 
tilkomu aftur til yðar. 

21 Gangið nú sem verðugt er 
evangelio Krists upp á það, hvert 
heldur eg kem að sjá yður eða em eg 
fjarlægur, að eg megi það af yður 
heyra að þér standið í einum anda og 
einni sálu og meður oss berjist fyrir 
trú evangelii. 

268 Og látið öngvanegin blygða yður 
af mótstöndurunum, hvert að þeim er 


eitt teikn fyrirdæmingarinnar en yður 
sáluhjálparinnar og það sama af 
Guði 


29 því að yður er fyrir Krists sakir 
eigi alleinasta það að gjöra að þér á 
hann trúið heldur einnin hans vegna 
líðið 

30 og hafið þá sömu baráttu sem þér 
hafið á mér séð og nú frá mér heyrið. 
2 


1 Því fyrst hjá yður er nú 
hugsvalan(huggun) í Kristi, fyrst þar 
er huggun kærleiksins, fyrst þar er 
sameign andans, fyrst þar er 
hjartgróin ástsemi og miskunnsemi, 
2 so uppfyllið minn fögnuð það þér 
séuð einnrar lundar, hafandi hinn 


sama kærleika, verandi samhugaðir 
Og eins sinnaðir, 

3 ekkert gjörandi fyrir öfund eður 
hégómadyrð heldur fyrir litillæti 
haldið hver sem einn annan æðra en 
sig sjálfan. 

4 Og hver einn líti eigi upp á það 
sem hans er heldur upp á það hvað 
annars er. 

5 Hver einn sé so sinnaður sem Jesús 
Kristur var, 

6 hver þó eð hann væri í Guðs ímynd 
hélt hann það þó ekki fyrir neitt rán 
Guði líkur að vera 

7 heldur minnkaði hann sig sjálfan 
og tók á sig mynd eins þjóns, varð 
líkur öðrum mönnum 


ð og að hegðan fundinn sem maður, 
lítillætti sig sjálfan og varð hlyðugur 
allt til dauða, já allt til krossins 
dauða. 


9 Fyrir því hefur Guð upphafið hann 
og gaf honum nafn það yfir öllum 
nöfnum er 


10 so að í nafni Jesú skulu sig beygja 
öll kné þeirra sem á himnum og á 
jörðu og undir jörðunni er 

11 og allar tungur skulu viðurkenna 


það Jesús Kristur sé Drottinn til 
dyrðar Guðs föðurs. 


12 Líka so, mínir kærustu, sem þér 
hafið alla tíma hlyðugir verið, eigi 
alleinasta í minni náveru heldur og 
nú miklu meir í minni fráveru, 


verkið sjálfir yðar sáluhjálp með ugg 
og ótta 

13 því Guð er hann sem í yður 
verkar bæði viljann og gjörninginn 
eftir sinni þóknan. 

14 Gjörið alla hluti án möglunar, og 
án örvæntingar, 

15 upp á það þér séuð óflekkaðir, og 
skirir, og óstraffanleg Guðs Börn, 
mitt í milli þeirrar vondrar og 
umsnúinnar Kynslóðar, Meðal hverra 
þér skínið so sem Ljós í Heiminum, 
16 þar með, að þér blífið við 
Ljóssins orð, mér til hrósunar á degi 
Krists, so að eg hafi ekki til ónýts 
hlaupið, né forgefins(einskins) 
erfiðað. 


17 Og ef so er, það eg verð 
fórnfærður, so sem Offur og hlyðni 
yðar Trúar, þá gleð eg mig með yður 
öllum. 

18 Þess skulu þér einnen gleðja yður, 
og skuluð gleðja yður meður mér. 


19 En eg vona í DROTTNI Jesú, það 
eg muni Innan skamms senda 
Timotheum til yðar, svo að eg 
gleðyist í huga, þá eg fengi að vita 
hvernen yður fer að. 

20 Því að eg hefi öngvan sem so 
algjörlega sé míns sinnis, er so af 
hjarta fyrir yður syrgir. 

21 Því hinir allir leita þess hvað 
þeirra er, en ei hvað Jesú Krists er. 


22 En þér vitið, það hann er vel 
fallinn, því að líka so sem Barnið 
Föðurnum, svo hefur hann meður 
mér þjónað í Evangeli1o. 

23 Þann sama vona eg, það eg muni 
skjótlega þangað senda, þá að eg sé 
hvað mér líður. 

24 En eg treystunst í DROTTNI, það 
eg muni einnen sjálfur innan 
skamms tíma koma til yðar. 


25 Mér leist nauðsynlegt það eg 
senda til yðar þann Bróður 
Epaphrodithon, sá minn hjálpari og 
meðstríðari og yðar Ápostuli, og 
nauðþurftar þénari er. 


26 Hann forlengdi eftir yður og byrði 
hans var mikil „af því að þér höfðuð 
heyrt það hann hefði Sjúkur verið, 


27 og hann var að sönnu Dauðsjúkur. 
En Guð veitti honum Miskunn, Eigi 
einasta honum, heldur jafnvel mér, 
so að eg hefða eigi Sorg á sorg ofan. 


26 En eg hefi sent hann þess 
skjótara, so að þér sæjuð hann, og 
yrðið glaðir aftur, og það eg hefða 
þess minni Sorg. 


29 So meðtakið hann nú í 
DROTTNI, af allri gleði. Og hafið 
þess konar menn í Heiðri, 


30 því að fyrir sakir verks Krists er 
hann Dauðanum so nær kominn, það 
hann sitt líf þeygi aktaði (lét sig engu 
varða um sitt eigið líf), upp á það 
hann þjónaði mér í yðvarn stað. 


3 


1 Framar, Kærir Bræður, þá gleðjið 
yður í DROTTNI. Því það eg skrifa 
yður Jafnan hið sama, tregar mig 
ekki, og gjörir yður þess öruggari. 
2 Gefið gætur að Hundunum, gefið 
sætur að illum 
Erfiðurum(verkendum), gefið og 
sætur að a Tilsníðingunni. 


3 Því að vér erum 
umsniðing(umskurnin), vér sem 
Guði þjónum í Andanum, og hrósum 
oss af Kristi Jesú, og forlátum oss 
ekki upp á Holdið(treystum ekki á 
holdið), 


4 þó að eg hafi, það eg megi mér af 
Holdinu hrósa. Fyrst einn annar 


lætur sér þykja, hann megi sér 
Holdsins hrósa, en þá miklu framar 
cg, 

5 sem á hinum átta degi er 
umskorinn, einn út af Ísraels fólki, af 
ætt BenJamin, Hebreskur af 
Hebreskum, og ettir Lögmálinu 
Phariseus, 


6 eftir Vandlætinu ofsóknari 
Safnaðarins, eftir Réttlætinu í 
Lögmálinu verið óstraffanlegur. 


7 En hvað min ávinning var, það hefi 
eg Krists vegna fyrir skaða reiknað. 


ð Því að eg held alla hluti skaða 
vera, í hjá þeirri yfirgnæfanlegu 
viðurkenningu Krists Jesú míns 
DROTTINS, fyrir hvers sakir eg hefi 
alla hluti skaða reiknað, og held þá 


fyrir þrekk(rusl), Svo að eg ávinni 
Krist, 

9 og í honum fundinn verði, það eg 
hefi ekki mitt Réttlæti út af 
Lögmálinu, heldur það sem fyrir 
Trúna á Krist kemur, sem er það 
Réttlæti, er af Guði Trúnni tilreiknað 
verður, 


10 hann að kenna(þekkja), og kraft 
hans upprisu, og sameign hans 
Harmkvæla, það eg verði og hans 
dauða líkur, 


11 so að eg mætti honum í móti 
renna í upprisu framliðinna. 

12 Ekki það eg hafi það þegar 
höndlað, eður sé þegar fullkominn, 
eg skunda honum eftir, hvort að eg 


geti einnen höndlað, eftir því að eg 
em af Kristi Jesú höndlaður. 


13 Mínir Bræður, Eg held mig eigi 
sjálfan fyrir þann, að eg hafi það 
höndlað. En eitt vil eg segja, Það eg 
gleymi því, hvað til baka er, og dreg 
mig af því sem í fyrir er. 

14 Eg skunda að því uppsetta 
Takmarki, eftr því Hnossi hvert 
framheldur þeirri Himneskri kallan 
Guðs, í Kristi Jesú. 

15 Svo margir sem af oss eru nú 
fullkomnir, þá verum so sinnaðir. Og 
ef þér skuluð nokkuð annað halda, 
þá látið Guð yður það opinbera, 

16 Þó so framt, að vér, framgöngum 
eftir Reglunni er vér erum inn 
komnir, og verum líka sinnaðir. 


17 Fylgið mér eftir Kærir bræður, og 
sætið að þeim sem so ganga, fa 
sem þér hafið oss til fyrirmyndar. 
18 Því að margir ganga so, af 
hverjum eg hefi oftsinnis sagt yður, 
en nú segi eg yður grátandi, þeir 
óvinir Kross Krists, 

19 hverra ævilok er Fyrirdæmingin, 
hverra Guð Maginn er, og þeirra 
vegsemd sem Jarðlega sinnaðir eru 
verður til skammar. 


20 En vor umgengni er á Himnum, 
hvaðan vér væntum frelsarans 
DROTTINS Jesu Krists, 

21 sá vorn fáfengann(viðbjóðslegan) 
Líkama mun forklára(fullkomna), 
það hann líkur verði hans 
forkláruðum(dyrðar) Líkama, eftir 


þeirri verkan, þar hann kann sér alla 
hluti með undirgefna að gjöra. 


4 


1 Líka so minir kærir og elskulegir 
Bræður, minn Fögnuður, og min 
Kóróna, standið so í DROTTNI, 
elskanlegir. 


2 Evodian áminni eg, Syntichen 
ámminni eg, það þær sé samlyndar í 
DROTTNI. 

3 Eg bið þig einnen minn trúr 
lagsmaður, veit þeim hjástoð, sem 
með mér strítt hafa yfir Evangel1o, 
með Clemese, og hinum öðrum 
mínum hjálparmönnum, hverra nöfn 
að eru á Lífsbókinni. 


4 Gleðjið yður í DROTTNI alla 
tíma, og enn aftur segi eg gleðjið 
yður. 

5 Yðra Hógværð látið kunna vera 
öllum mönnum. DROTTINN er 
nálægur. 

6 Syrgið ekki, heldur látið yðar 
Bænir í öllum hlutum, í bænahaldi 
og ákall1, með þakkargjörð, fyrir 
Guði kunnar verða. 

7 Og Friður Guðs sá hærri er öllum 
skilningi, varðveiti yðar hjörtu og 
hugskot, í Kristi Jesú. 

5 Framar kærir Bræður, Hvað 
sannarlegt er, hvað Heiðursamlegt er, 
hvað réttlegt er, hvað hreinferðugt er, 
hvað ástsamlegt er, hvað vel sómir. 


Er það Dygð nokkur, er þar Lof 
nokkuð, hugsið þar eftir, 


9 hvert þér einnen lært og meðtekið 
heyrt og séð hafið á mér, það gjörið, 
Þá mun DROTTINN Friðarins með 
yður vera. 


10 Eg em næsta mjög glaður orðinn í 
DROTTNI, það þér 
endurblómguðust, fyrir mér að 
syrgja, sem þér hafið þó allt jafnt 
fyrir mér sorgað, En tíðin hefur það 
eigi viljað líða. 

11 Eigi segi eg það nauðþurftarinnar 
vegna, Því að eg hefi lært, hjá þeim 
að eg em, mér að nægja láta. 

12 Eg kann lágur og hár að vera, eg 
em í öllum hlutum og hjá öllum 
skapfelllegur, bæði saddur að vera, 


og so hungraður, bæði gnóg að hafa 
og Vesöld liða. 


13 Eg forma(get) alla hluti fyrir þann 
sem mig máttugan gjörir (Krist) 

14 Þó hafi þér velgjört, það hér hafið 
mína Hörmung annast. 


15 En þér Philipenses vitið það, að af 
upphafi Evangeln, þann tíð eg burt 
fór af Macedonia það enginn 
Söfnuður hefur mér nokkuð veitt í 
reikningskapnum, út að láta og inn 
að taka, utan þér einir saman. 

16 Því að, til lessalonica sendu þér 
nokkuð til minnar Nauðþurftar, eitt 
sinn, og þar eftir enn einu sinni, 

17 Eigi það eg spyrji að gjöfinni, 
heldur spyr eg að Á vextinum, það 


hann sé gnóglegur í yðrum 
Reikningskap. 

18 Því að eg hefi alla hluti, og hefi 
snóglega. Eg fylltunst þann tíð eg 
meðtók fyrir Epaphroditon, það frá 
yður kom, sætan Ilm, þægilegt Offur, 
Guði þakknæmt. 


19 En minn Guð uppfylli alla yðar 
nauðþurft, eftir sínum Dyrðarinnar 
Ríkdómi í Kristi Jesú. 

20 En Guði vorum Föður sé Dyrð, 
um aldur og ævi að eilífu, Amen. 
21 Heilsið öllum Heilögum í Kristi 
Jesú. Yður heilsa þeir bræður sem 
eru hjá mér, 

22 Yður heilsa allir Heilagir, 
sérdeilis þeir af Keisarans húsi, 


23 Náð vors DROTTINS Jesú Krists 
sé með yður öllum, Á MEN. 


Skrifaður af Róm með Epaphrodito 


S. Páls pistill Til Colossenses 


1 


1 Páll Postuli Jesú Krists, fyrir Guðs 
vilja, og Timotheus Bróðir. 

2 Þeim Heilögum til Colosenses, og 
þeim trúuðum Bræðrum í Kristi. Náð 
sé með yður og Friður, af Guði 
vorum Föður, og DROTTNI Jesú 
Kristi. 

3 Vér þökkum Guði og Föður vors 
DROTTINS Jesú Kristi, og biðjum 
alla tíma fyrir yður, 

4 af því vér höfum heyrt af yðvari 
Trú á Jesú Krist, og af Kærleiknum 
til allra Heilagra, 


S Fyrir þeirrar vonar sakir sem yður 
er huguð a Himnum, af hverri þér 
hafið til forna heyrt, fyrir 
Kærleiksins orðið í Evangel1o, 


6 það til yðar komið er so sem er um 
allan Heiminn, grær, og frjóvgast, so 
og einnen líka meðal yðar, allt í frá 
þeim degi er þér höfðuð það heyrt, 
og viðurkennduð Guðs Náð í 
sannleika, 

7 So sem þér lært hafið af Epaphra 
vorum kæra meðþénara, hver að er 
trúr þjónn Krists fyrir yður, 

ð sá oss einnen kunngjörði yðvarn 
Kærleika í Andanum. 

9 Hvar fyrir vér einnen, allt í frá 
þeim degi, þá vér höfðum þeim 
heyrt, létu vér ei af fyrir yður að 


biðja og beiða, það þér uppfyllist 
meður viðurkenning hans vilja, í 
allsháttuðum andlegum Vísdómi og 
Skilningi, 

10 so að þér gangið DROTTNI 
verðuglegana, til allrar þóknunar, og 
séuð ávaxtarsamir í öllum góðum 
verkum, og vaxið í Guðs 
viðurkenningu, 


11 og styrkist í öllum krafti, eftir 
hans dýrðlegri makt, í allri 
þolinmæði og langlundargeði, með 
fögnuði, 


12 og þakkir gjörið Föðurnum sem 
oss hefur skapfelllega gjört til 
arfskiptis Heilagra, í Ljósinu. 


13 Sá að oss hefur frelsað af 
yfirvaldi Myrkvanna, og hefur oss 
innsett í ríki sins elskulega sonar 


14 Á hverjum vér höfum 
endurlausnina, fyrir hans Blóð, sem 
er, Syndanna fyrirgefning. 

15 Sá sem að er ímynd ósýnilegs 
Guðs, hinn Frumgetni fyrir allar 
skepnur, 


16 Því að fyrir hann eru allir hlutir 
skapaðir, það á Himnum og á Jörðu 
er, hið synilega og ósynilega, bæði 
Yfirkórar(yfirráð) og Drottnanir, 
Höfðingja dómur og Valdstéttir, allt 
saman er það fyrir hann, og í honum 
skapað, 


17 og hann er fyrir öllum hlutum, og 
allir hlutir standast í honum. 


18 Hann er Höfuð Líkamans, sem er 
Söfnuðurinn, hver að er upphafið, og 
hinn Frumgetni, frá Dauðum, upp á 
það hann hafi í öllum hlutum 
fyrirgang. 

19 Því að það hefur so þakknæmt 
verið, að í honum skyldi öll fylling 
byggja, 

20 Og allir hlutir yrði fyrir hann 
forlíktir(sættir), til hans sjálfs, Hvert 
það er á Jörðu eður á Himnum, það 
með, að hann Friðinn gjörði, fyrir 
Blóðið á sínum Krossi, fyrir sjálfan 
S1g. 

21 Og yður, þér sem forðum daga 
voruð framandi, og Óvinir, fyrir 
Hugskotið í vondum verkum En nú 
hefur hann forlíkt(sætt) yður 


22 meður Líkama síns holds, fyrir 
Dauðann. Upp á það hann gjörði 
yður heilaga og Óstraffanlega og 
Saklausa í sínu augliti, 


23 ef þér blifið annars í Trúnni 
grundvallaðir, staðfastir og 
óhræranlegir af Voninni þessa 
Evangel, sem þér hafið heyrt, hvort 
Predikað er meðal allra skepna, sem 
undir Himnum er, Þess þénari eg Páll 
em vorðinn. 


24 Eg gleð mig nú í mínum 
Harmkvælingum, þær eg líð fyrir 
yður, Og uppfylli á mínu Holdi, hvað 
að vantar á þær Harmkvælingar í 
Kristi, fyrir hans Líkama, hver að er 
Söfnuðurinn, 


25 þess þénari eg em vorðinn eftir 
Guðlegu Predikunar embætti, sem 
mér er gefið meðal yðar, Að eg það 
Guðs Orð rikuglega predika skal, 


26 sem er, leyndur Dómurinn, hver 
hulinn hefur verið, frá veraldar 
upphafi, og um ævi, En nú 
opinberaður er hans Heilögum, 


27 Hverjum Guð hefur viljað 
kunngjöra, hver að sé, sá dyrðlegi 
Ríkdómur þessa Leynda dóms meðal 
Heiðinna þjóða (hver að er Kristur í 
yður) sem er vonin Dyrðarinnar, 


28 hvern vér boðum, áminnandi alla 
menn, og læranda alla menn í 
allsháttaðri Speki. Upp á það vér 
uppréttuðum hvern mann algjörðan í 
Kristi Jesu, 


29 þar eg inni erfiða og stunda, eftir 
verkan þess sem í mér kröftuglega 
verkar. 

2 

1 Eg vil yður vita láta, hverja 
áhygsju eg hefi fyrir yður, og fyrir 
þeim í Laodicea, og öllum þeim sem 
mitt auglit hafa eigi séð í Holdinu, 
2 So að þeirra hjörtu 
hugsvöluðust(hugguðust), og 
samlynduð yrði í Kærlerikanum, og 
til allrar auðgunar fullkomins 
skilnings, að viðurkenna leyndan 
dóm Guðs Föðurs og Krists, 

3 í hverjum huldir liggja allir sjóðir 
Viskunnar og Viðurkenningarinnar. 


4 En eg segi þar af, Það enginn ginni 
yður með tælandi ræðum. 

5 Því að þó eg sé þar ekki eftir 
Holdinu, þá em eg þó í Andanum hjá 
yður, fagnandi, það eg sé yðra 
skikkan og yðra staðfasta Trú á 
Krist. 


6 Líka so sem þér hafið nú meðtekið 
DROTTIN Jesú Krist, so líka gangið 
í honum, 


7 og verið innrættir uppbyggðir í 
honum, og verið staðfastir í lrúnni, 
sem þér eruð lærðir til, og yfirgnæfið 
í honum með þakkargjörð. 

ð Sjáið til, það enginn ræni yður fyrir 
Philosophiam(heimspeki) og 
hégómlegar(1innantómar) tælingar, 
eftir manna lærdómi og 


Veraldarinnar setningi, en eigi eftir 
Kristi Jesú. 


9 Því að í honum byggir öll gnægð 
Guðdómsins Líkamlega. 


10 Og þér eruð fullkomnir í honum, 
hann sem er höfuð alls höfðingja 
dóms, og valdsstéttar. 


11 Í hverjum þér eruð umskornir, 
með umskurn án handa, fyrir aflögu 
Syndsamlegs Líkama í holdinu, 
einkum fyrir umskurning Krists, 


12 Í því, þar þér eruð með honum 
greftraðir, fyrir skírnina, í hverri þér 
eruð upp aftur rifnir fyrir Trúna, sem 
Guð verkar, hver eð hann uppvakti af 
Dauða. 


13 Og hefur yður einnen, með 
honum lfandi gjört. Þann tíð þér 
voruð dauðir í Syndum, og í Yfirhúð 
yðvars holds. Og hefur oss fyrirgefið 
allar vorar Syndir, 


14 og afskafið(afskrifað) þá 
handskrift(ásökun) sem móti oss var, 
hver í setningum var hulin, og oss 
sagnstaðleg var, og hefur hana mitt á 
burt tekið, og á Krossinn neglt. 


15 Og hefur attlett höfðingjadóma 
og Volduga, og til sýnis framleitt 
opinberlega, og Sigri hrósað yfir 
þeim, fyrir sig sjálfan. 

16 Af því látið öngvan gjöra yður 
samvisku neina, í Mat eður Drykk, 
ellegar með sérdeilis Helgihöld, eða 


Tunglkomur, eður 
Þvottdaga(hvildardaga), 


17 Hvert að er skuggi af því sem 
tilkomandi var, en sjálfur Líkaminn 
er í Krists. 


18 Látið öngvan svipta yður 
málteikninu, af þeim sem eftir eigin 
þótta ganga, í auðmykt og andlegleik 
Englanna, Hverja hann sá aldrei, og 
er til ónýtis upphrokaður í sínu 
Kjötlegu sinni, 

19 Og heldur sig ekki við Höfuðið 
sem er, Kristur, af hverjum allur 
Líkaminn fyrir Eimu og Liðanna 
samtenging öðlast styrking og 
samanhald, og vex so til Guðlegrar 
stærðar. 


20 Fyrst þér eruð nú dauðir með 
Kristi, frá Veraldarinnar setningum, 
Hvernin láti þér þá verða yður með 
setningu? Líka so sem að lifðu þér 
enn í Veröldinni. 

21 Hinir sem segja, Eigi skaltu á því 
taka, Eigi skaltu því bergja(bragða), 
Eigi skaltu það áhræra(meðhöndla), 
22 Hvert þó allt slitnar eður 
mást(eyðist) ef það er með höndum 
haft, og eru manna boðorð og 
kenningar, 


23 hverjar eð hafa yfirlit Viskunnar 
fyrir útvalinn hugarins andlegleik af 
sjálfu sér og auðmyki, og fyrir það 
þeir þyrma ei Líkamanum, og gjöra 
eigi holdinu sína Sæmd, til sinnar 
nauðþurftar. 


3 


1 Eru þér nú uppaftur rifnir með 
Kristi, Þá leitið þess hvað þar uppi 
er, þar eð Kristur situr til Guðs hægri 
handar. 

2 Leggið ástúð yðar eftir því sem þar 
uppI er, og eigi eftir því sem á Jörðu 
er, 

3 því að þér eruð dauðir, og yðart Líf 
er fólgið með Kristi í Guði 

4 En nær Kristur yðvart líf mun sig 
opinbera, þá munu þér einnen með 
honum opinberaðir verða í Dyrðinni. 


5 So deyðið nú yðra LEimu sem á 
Jörðu eruð, Hördóma, fúlan l1fnað, 
Lostasemi, vondar girndir, Saurlífi 
og Ágirni, (sem er skurgoða dýrkan) 


6 fyrir hvað að kemur Guðs Reiði 
yfir Börn Vantrúarinnar, 


7 Í hverju þér hafið og forðum daga 
gengið þá þér lifðuð í þeim. 

ð En afleggið nú allt í frá yður, 
Reiði, Grimmd, Illsku, Háðung, 
skemmileg(niðrandi) orð af yðrum 
munni. 

9 Ljúgið ekki innbyrðis. Afklæðist 
hinum gamla Manni, með sínum 
verkum, 

10 og íklæðist hinum nýja, sá sem 
endurnyjast til viðurkenningar, eftir 
þess ímynd sem hann hefur skapað, 
11 Þar er enginn, Grískur, Gyðingur, 
Umskorinn, Y firhúð, Utlendur, 


Scytha, Þræll, Frelsingi heldur allir 
hlutir og í öllum Krists. 


12 So íklæðist nú, so sem Guðs 
útvaldir, Heilagir og elskanlegir, 
hjartfólginni Miskunnsemi, Góðvilja, 
Hógværi, Þolinmæði, 

13 og umlíðið hver annan. Og ef að 
nokkur hefur klögumál mót öðrum, 
þá fyrirgefið það hver öðrum 
innbyrðis, líka svo sem Kristur hefur 
fyrirgefið yður, 

14 svo skulu þér einnen. En fram yfir 
allt þetta, þá íklæðist kærlerkanum, 
hver að er band 

alsjörvileiksins( fullkomnunar). 


15 Og Friður Guðs regeri(ráði1) í 
yðrum hjörtum, til hvers að þér eruð 


einnin kallaðir, í einum líkama. Verið 
og þakklátir. 

16 Látið Kristis orð gnóglega byggja 
meðal yðar í allri Visku. Lærið og 
áminnið yður með Psalmum og 
Lofsöngum, og andlegum ljúflegum 
Kvæðum, Og syngið DROTTNI í 
yðrum hjörtum. 


17 Og allt hvað þér gjörið með orð 
og verk, það gjörið allt í nafni 
DROTTINS Jesú, og þakkið Guði 
Föður fyrir hann. 


18 Þér kvinnur, verið yðar bændum 
undir gefnar í DROTTNI, svo sem 
að byrjar(hæfir). 

19 Þér menn elskið yðar Eiginkonur, 
og verið ekki harðúðugir við þær. 


20 Þér börn verið hlyðug 
Foreldrunum í öllum hlutum, Því að 
það er DROTTNI þakknæmilegt. 


21 Þér Feður, reitið ekki yðvar Börn, 
svo að þau verði e1 of 
körg(hugfallin,óhlyðin). 

22 Þér Þénarar verið hlýðugir í öllum 
hlutum yðrum líkamlegum Herrum, 
e1g1 meður þjónustu fyrir augum, svo 
sem mönnum til þóknunar, heldur 
með einfaldleik hjartans, og meður 
Guðs ótta. 

23 Allt hvað þér gjörið, það gjörið af 
hjarta, so sem DROTTNI og eigi 
mönnum. 


24 Og vitið það þér munuð öðlast af 
DROTTNI verðlaun arftökunnar, Því 
að þér þjónið DROTTNI Kristi. 


25 En hver Órétt gjörir, sá mun það 
meðtaka hvað hann hefur órétt gjört, 
og ekkert Manngreinar álit er hjá 
Guði. 


4 


1 Þér Drottnar, hvað rétt og heyrilegt 
er það auðsýnið Þénurunum, Og 
vitið, það þér hafið einnen 
DROTTIN á Himni. 


2 Verið stöðugir í Bæna ákallinu, og 
vakið í því hinu sama með þakkar 
gjörð, 

3 Biðjið og einnen fyrir oss, So að 
Guð upplúki oss orðsins dyr, til að 
tala leyndandóm Krists, fyrir hvað eg 
em bundinn, 


4 Upp á það, að eg opinberi það 
sama, sem mér byrjar að tala. 

5 Gangið víslega í bland þeirra sem 
að eru þar fyrir utan, og skikkið yður 
í tíðina. 

6 Yðar ræða sé ætið ljúfleg, og með 
Salti krydduð, það þér vitið hvernen 
þér skuluð hverjum sem einum 
andsvara. 


7 Hvernen um mig er háttað, það 
mun yður allt kunngjöra Tycichos, 
kær Bróðir og trúr Þénari, og 
meðþjónn í DROTTNI, 

ð þann eg hefi þar fyrir til yðar sent, 
það eg vissa hvernen yður færi að, 
og það hann hugsvalaði1(huggað ) 
yðar hjörtum, 


9 samt Onesimo þeim trúa og kæra 
Bróður, hver í frá yður er, og allt 
hvernen hér fer fram, munu þeir 
kunngjöra yður. 


10 Yður heilsar Aristarchus minn 
sambandingi, og Marcus Systrungur 
Barnabe, af hverjum þér hafið 
nokkra bifalning(boðorð) meðtekið. 
Ef so er það hann kemur til yðar, þá 
meðtakið hann. 


11 Og Jesus sá kallast Just, hverjir út 
af Umskurninni eru. Þessir eru 
alleinasta mínir hjálpendur á Guðs 
Ríki, þeir mér eru huggan vorðnir. 

12 Yður heilsar Epaphras, hver í frá 
yður er, einn þjónn Krists, og jafnan 
fyrir yður áhyggju berandi í Bænum, 


Upp á það þér standið fullkomnir, og 
uppfylltir í öllum Guðs vilja. 


13 Eg ber honum það vitni, að hann 
hefur stóra ástunðan til yðar, og til 
þeirra í Laodicea og Hierapoli. 


14 Yður heilsar Lucas Læknir, 
elskulegur, og Demas, 


15 Heilsið Bræðrunum til Laodicea, 
og Nimphan, og Söfnuðinum sem að 
er í hans húsi. 


16 Og nær Pistillinn er lesinn hjá 
yður, þá sjáið til að hann verði 
einnen og lesinn í Samkundunni til 
Laodicea. Og það þér lesið þann sem 
til Laodicea er ritaður. 


17 Og segið Archippo það, Sjá upp á 
Embættið það þú meðtekið hefur í 
DROTTNI að þú fullkomnir það. 

18 Heilsan af minni hendi Páls. Verið 
minnugir minna Fjötra. Náðin sé 
með yður, 

AMEN. 


Skrifaður af Róm, meður Tycicho og 
Onesimo 


Fyrri S. Páls pistill til Tessalonia 


1 


1 Páll og Silvanus og Tímóteus þeim 
safnaði til lessalonia í Guði föður og 
Drottni Jesú Kristi: Náð sé með yður 
og friður af Guði vorum föður og 
Drottni Jesú Kristi. 


2 Vér þökkum Guði alla tíma fyrir 
yður alla og þenkjum yður 
óaflátanlega í vorum bænum, 


3 hugleiðandi yðar verk í trúnni og 
yðvart erfiði í kærleikanum og yðra 
Þolinmæði í voninni, hver að er vor 
Drottinn Jesús Kristur, fyrir Guði 
vorum föður. 


4 Því, kærir bræður, af Guði elskaðir, 
vér vitum það þér eruð útvaldir. 


5 Því að vort evangelrum var hjá 
yður eigi alleinasta í orðinu heldur 
hvorttveggja í krafti og helgum anda 
og í nærsta mikilli fullvissu svo sem 
að þér vitið hvilíkir vér vorum meðal 
yðar fyrir yðar skuld. 


6 Og þér eruð vorir eftirfylgjendur 
vorðnir og Drottins og hafið orðið 
meðtekið í miklum mótgangi meður 
fögnuði í helgum anda 

7 so að þér eruð fyrirmynd orðnir 
allra trúaðra í Macedonia og Achaia. 
ð Því að af yður er orð Drottins 
víðfrægt vorðið, eigi alleinasta í 
Macedonia og Achaia heldur í allar 


álfur er yðar trú til Guðs útdreift so 
að eigi er þörf yður nokkuð að segja 
9 því að þeir sjálfir kunngjöra af 
yður hvað vér höfum fyrir inngang 
haft til yðar og hvernin þér eruð 
umsnúnir til Guðs í frá skúrgoðum til 


að þjóna lifanda og sannarlegum 
Guði 


10 og að bíða eftir hans syni af 
himnum hvern hann uppvakti af 
dauða, Jesú, sá oss hefur frelsað af 
tilkomandi reiði. 


2 

1 Af því þér vitið, kærir bræður, vorn 
inngang til yðar það hann er eigi 
ónýtur verið 


2 heldur so sem vér höfðum áður til 
forna margt liðið og háðung þolað til 
Philippenses (sem að þér vitið) þó 
vorum vér samt og áður alldjarfir í 
vorum Guði hjá yður að tala 
evangelium Guðs í stórri baráttu. 


3 Því vor áminning hefur eigi verið 
til villudóms né til óhreinleiks né 
með vélum 


4 heldur eftir því vér erum af Guði 
reyndir það oss er tiltrúað að prédika 
evangelrum so tölu vér, eigi sem 
vildu vér mönnum þóknast heldur 
Guði sem vor hjörtu reynir. 

5 Því að vér höfum aldrei neitt sinn 
með smjaðrunarorðum umgengið 
(sem að þér vitið) og eigi með 


nokkru ágirndartilefni (Guð er þess 
vottur) 


6 og eigi heldur leitað neinnrar 
vegsemdar af mönnum, hvorki af 
yður né af öðrum. Vér hefðum mátt 
gjöra yður þyngsli sem aðrir postular 
Kristis. 


7 Heldur vorum vér ástúðlegir hjá 
yður líka so sem önnur fóstra þá elur 
börn sín 

ð og so höfðu vér góðvild af hjarta til 
yðar og vorum viljugir til að 
hlutskipta við yður, eigi alleinasta 
Guðs evangelium heldur jafnvel voru 
lífi, fyrir því að vér höfum yður 
ástfólgna. 

9 Þér minnist vel, kærir bræður, vors 
erfiðis og vorrar mæðu. Því að dag 


og nótt erfiðuðum vér so að vér 
veittum öngvum nein þyngsl á meðal 
yðar og prédikuðum hjá yður 
evangelium Guðs. 


10 Þess eru þér vottar og Guð (þér 
sem trúaðir eruð) hversu heilaglega, 
réttferðuglega og óstraffanlega vér 
vorum hjá yður. 


Il So sem að þér vitið hvernin að 
vér höfum hvern sem einn af yður so 
sem faðirinn sín börn áminnt og 
huggað 


12 og það vottað að þér skylduð 
verðuglega ganga fyrir Guði þeim 
yður hefur kallað til síns ríkis og 
sinnar dýrðar. 

13 Fyrir það þökkum vér einnin 
Guði óaflátanlega það þér þann tíð 


þér meðtókuð af oss það orð 
guðlegrar prédikunar þá meðtóku þér 
það eigi so sem mannanna orð heldur 
(eftir því það sannarlega er) sem 
Guðs orð, 


14 það einnin verkar í yður þér sem 
trúið. Því að þér eruð eftirfylgjarar 
vorðnir, kærir bræður, Guðs 
söfnuðum í Judea í Kristi Jesú so það 
þér hafið það sama liðið af yðrum 
náfrændum sem hinir af Gyðingum, 


15 hverjir einnin Drottin Jesús hafa 
líflátið og þeirra eigin spámenn og 
hafa oss ofsótt og þóknast ekki Guði 
og eru öllum mönnum gagnstaðlegir, 


16 tálma (hindra) oss að segja 
heiðingjum það þeir megi afhjálpast 
so að þeir uppfylli sínar syndir alls 


staðar því að reiðin er endilega yfir 
þá komin. 

17 En vér, kærir bræður, með því að 
oss hefur stíað verið í frá yður um 
stundar sakir eftir yfirliti og þó eigi 
eftir hjartanu, þá höfum vér þess 
framar flýtt oss yðart auglit að sjá af 
stórri þreyjan. 

18 Fyrir það höfum vér viljað til 
yðar koma (eg, Páll) tvisvar sinnum 
en Satan hefur hindrað oss. 


19 Því að hver er vor von eður 
fögnuður eður kóróna 
hrósunarinnar? Eru þér það eigi fyrir 
vorum Drottni Jesú Kristi í hans 
tilkomu? 


20 Já, þér eruð vor vegsemd og 
fögnuður. 


3 
1 Fyrir því höfum vér ekki lengur 
það viljað umlíða og létum oss 


þóknast það vér værum einir samir 
látnir til Athenas 


2 og höfum útsend Timotheum, vorn 
bróður og Guðs þénara og vorn 
hjálparmann í evangelio Krists, til að 
styrkja og á að minna yður í yðvari 
trú 

3 so að enginn yðar skelfist í þessum 
hörmungum. Því að þér vitið að vér 
erum þar til settir 


4 og þá er vér vorum hjá yður sögðu 
vér yður það fyrir það vér hlytum 
mótgang að hafa so sem er skeð og 
þér vitið. 


5 Þar fyrir að eg gat það eigi lengur 
liðið þá útsenda eg so að eg mætti 
reyna yðra trú upp á það að eig1 
mætti ske að freistarinn freistaði 
yðar og yrði vort erfiði so til ónýtis. 


6 En nú það Tímóteus er í frá yður til 
vor kominn og hefur kunngjört oss 
yðra trú og kærleika og það þér 
hugsið til vor alltíð til hins besta og 
það yður forlengir eftir að sjá oss so 
sem oss einnin líka eftir yður, 

7 þá urðu vér, kærir bræður, 
huggaðir a yður í allri vorri hörmung 
og nauð fyrir yðra trú. 

ð Því að nú erum vér lhfandi meðan 
þér standið í Drottni. 

9 Því hverja þakkargjörð getum vér 
Guði endurgoldið fyrir yður fyrir 


allan þann fögnuð sem vér höfum 
yðar vegna fyrir Guði? 

10 Vér biðjum dag og nótt mikillega 
það vér mættum sjá yðart auglit og 
uppfylla so það hvað ábrestur yðra 
trú. 


11 En Guð vor faðir og Drottinn vor 
Jesús Kristur greiði vorn veg til yðar. 


12 En yður margfaldi Drottinn og 
láti kærlerkinn yfirgnæfa innbyrðis 
hjá yður og við hvern mann (so sem 
að vér erum einnin við yður) 


13 so að yðar hjörtu sé styrk og 
óstraffanleg í heilagleik fyrir Guði 
og vorum föður í tilkomu vors 
Drottins Jesú Krists með öllum hans 
heilögum. 


4 


1 Framar, kærir bræður, biðjum vér 
yður og áminnum í Drottni Jesú að 
so sem þér hafið af oss meðtekið 
hvernin þér skuluð ganga og Guði 
þóknast svo að þér æ meir og meir 
fullkomnari verðið. 

2 Því að þér vitið hvað fyrir boðorð 
vér höfum gefið yður fyrir Drottin 
Jesu. 

3 Því að það er vilji Guðs: Yðar 
helgun, að þér haldið yður í frá 
frillulífi (kynlífi utan hjónabands) 
4 og hver yðar einn kunni að eignast 
sitt ker í helgan og heiðri 

5 og ekki í girndarbruna sem 
heiðingjar þeir af Guði ekkert vita, 


6 og það enginn niðurþrykki né svíki 
sinn bróður í nokkri höndlun því að 
Drottinn er hann sem hefnir alls 
þessa, sem að vér höfum áður fyrri 
sagt og yður vottað. 


7 Því að Guð hefur ekki kallað oss til 
óhreinlerks heldur til helgunar. 


ð Því hver hann nú forsmár hann 
forsmár öngvan mann heldur Guð, sá 
sinn heilaga anda hefur í yður gefið. 


9 En af bróðurlegum kærleika er 
ekki þörf yður að skrifa því að þér 
eruð sjálfir í Guði lærðir yður 
innbyrðis að elska 


10 og það gjöri þér einnin viður alla 
bræður sem í öllu Macedonia eru. En 
vér beiðum yður, kærir bræður, það 
þér verðið enn algjörðari. 


11 Og kostgæfið 
spakferðugir(kyrrlátir) að vera og 
yðvart eigið að stunda og erfiðið 
með yðar eigin höndum so sem að 
vér höfum boðið yður 


12 upp á það þér mættuð ærlega 
ganga hjá þeim sem þar fyrir utan 
eru og einskis þeirra við þurfa. 

13 En vér viljum, kærir bræður, eigi 
dylja fyrir yður af þeim sem sofa upp 
á það þér séuð eigi hryggvir sem þeir 
aðrir er Öngva von hafa. 

14 Því fyrst vér vitum það Jesús er 
dáinn og upp aftur risinn so mun 
Guð og einnin þá sem sofnaðir eru 
fyrir Jesús með honum framleiða. 


15 Því segjum vér yður so sem orð 
Drottins það vér hverjir lífum og 


yfirblífum í tilkomu Drottins, vér 
munum ei fyrir þeim koma sem sofa. 


16 Því að Drottinn sjálfur mun með 
herópi og höfuðengilsins raust og 
Guðs lúðri ofan koma af himnum og 
hinir dauðu í Kristi munu fyrst upp 
aftur rísa. 


17 Eftir á vér, vér sem lífum og 
yfirblífum, verðum til líka 
uppnumnir með þeim sömu í skýin 
til móts við Drottin í loftið og 
munum so hjá Drottni vera alla tíma. 


18 So huggið nú hver annan 
innbyrðis með þessum orðum. 
5 


1 En af tímanum og stundunni, kærir 
bræður, er ekki þörf yður að skrifa. 


2 Því að þér vitið sjálfir glögglega 
það dagur Drottins mun koma sem 
þjófur um nótt. 


3 Af því nær þeir munu segja: „Þar 
er friður og allt utan hættu“ þá mun 
fordjörfunin (eyðileggingin) snögg 
yfir þá koma líka svo sem kveinan 
Jóðsjúkrar konu og eigi skulu þeir 
umflúið geta. 

4 En þér, kærir bræður, verið ekki í 
myrkrinu so að sá dagur gripi yður 
ekki sem þjófur. 

5 Þér eruð allir saman ljóssins börn 
og dagsins börn. Vér erum eigi af 
nóttinni né af myrkrunum. 

6 Fyrir því látum oss eigi sofa so 


sem hina aðra heldur vökum og 
verum sparlífir (algáðir). 


7 Því að þeir sem sofa þeir sofa á 
nóttinni og þeir sem drukknir eru 
þeir drekka á nóttinni. 


ð En vér sem erum dagsins skulum 
sparlifir vera, íklæddir brynju 
trúarinnar og kærleiksins og með 
hjálmi vonarinnar til hjálpræðisins. 
9 Því að Guð hefur eigi sett oss til 
reiði heldur það vér skyldum 
hjálpræðið öðlast fyrir vorn Drottin 
Jesús Krist 


10 sá fyrir oss hefur dáið svo hvort 
að vér vökum eða sofum skulum til 
samans með honum lfa. 


11 Fyrir því áminni hver yðar annan 
innbyrðis og leiðréttið hver annan 
innbyrðis so sem að þér gjörið. 


12 En vér biðjum yður, kærir bræður, 
það þér þekkið þá sem erfiða meðal 
yðar og forstöðu veita í Drottni og 
áminna yður 

13 að hafið þá þess kærar fyrir 
þeirra verks sakir og verið friðsamir 
við þá. 

14 En vér biðjum yður, kærir bræður, 
að þér áminnið óráðvanda, hugsið 
vesala, umlíðið breyskva, verið 
þolinmóðir við alla. 

15 Sjáið til að þar enginn gjaldi 1llt 
fyrir illt heldur eftirfylgið hinu góða, 
bæði innbyrðis og við alla. 

16 Verið jafnan glaðir. 


17 Biðjið óaflátanlega. 


18 Verið þakklátir í öllum hlutum því 
að það er Guðs vilji í Kristi Jesú til 
yðar. 

19 Andann þá kefjið ekki. 

20 Spádómana forsmáið ekki. 


21 Reynið alla hluti og bíhaldið þvi 
hvað gott er. (Haldið fast í það sem 
gott er) 


22 Forðist alla vonda prýði. 


23 En sjálfur Guð friðarins helgi 
yður allt í gegnum og yðar andi samt 
sálunni og líkamanum megi 
algjörlega varðveittur vera, 
óstraffanlegur í tilkomu vors 
Drottins Jesú Kristi. 


24 Trúr er hann sem yður kallaði, 
hann mun það og einnin gjöra. 


25 Kærir bræður, biðjið fyrir oss. 


26 Heilsið öllum bræðrum með 
heilögum kossi. 


21 Eg særi (brýni) yður við Drottin 
að þér látið lesa þennan pistil fyrir 
öllum heilögum bræðrum. Náð vors 
Drottins Jesú Kristi sé með yður. 
AMEN. 


Annar S. Páls pistill til Tessalonia 


1 


1 Páll og Silvanus og Tímóteus þeim 
söfnuði til lessalonia í Guði vorum 
föður og Drottni Jesú Kristi: 


2 Náð sé með yður og friður af Guði 
vorum föður og Drottni Jesú Kristi. 


3 Vér skulum alltjafn gjöra Guði 
þakkir fyrir yður, kærir bræður, sem 
að verðugt er. Því að yðar trúa vex 
að nærsta og kærleikurinn sérhvers 
meðal yðar allra vega innbyrðis hver 
við annan 


4 so að vér hrósum oss af yður í 
Guðs söfnuði yðrar þolinmæði og 


trúar vegna í öllum yðar ofsóknum 
og hörmungum hverjar þér þolið. 

5 Til útvísingar það Guð mun 
réttferðuglega dæma og þér verðugir 
verðið til Guðs ríkis, fyrir hvert þér 
og liðið. 

6 Að því er það rétt hjá Guði að 
endurgjalda þeim hörmung sem yður 
hörmung veita en yður, þér sem 
hörmung líðið, 

7 hvild meður oss þá er Drottinn 
Jesús mun opinberast af himni 
meður englum sins 

ð kraftar og með eldsins loga hefnd 
að gefa yfir þá sem ekki þekkja Guð 
og yfir þá sem ekki eru hlýðugir 
evangelio vors Drottins Jesú Krists, 


9 hverjir píslir munu líða, ævinlega 
fordjörfun (eyðileggingu) frá augliti 
Drottins og frá hans dyrðarlegri magt 
(dyrðarlega valdi) 


10 þá hann mun koma og 
vegsamlegur birtast með sínum 
heilögum og dásamlegur með öllum 
trúuðum. Því að vorum vitnisburði til 
yðar af þeim sama degi hafi þér 
trúað. 

11 Ög sakir þess biðjum vér einnin 
alla tíma fyrir yður það vor Guð 
gjöri yður verðuga sinni kallan og 
uppfylli alla góðvild náðarinnar og 
trúarinnar verk í kraftinum 


12 so að á yður verði prísað nafn 
Drottins vors Jesú Kristi og þér á 


honum eftir þeirri náð vors Guðs og 
Drottins Jesú Kristi. 


2 


1 En vegna þeirrar tilkomu vors 
Drottins Jesú Krists og vorrar 
samansöfnunar til hans 


2 biðjum vér yður, kærir bræður, það 
þér látið ekki skjótlega hræra yður af 
vöru sinni né skelfa, hvorki fyrir 
anda eða fyrir orð né bréf so sem af 
oss sent, það dagur Krists sé þegar 
fyrir höndum. (að dagur Krists sé 
þegar liðin) 

3 Látið öngvan villa yður með neinu 
móti. Því að hann kemur ekki nema 
að so sé það áður fyrri komi það 
fráfall og opinskár verði maður 
syndarinnar og glötunarsonur, 


4 sá sem að er mótstandari og sig 
forhefur upp yfir allt hvað Guð eður 
Guðs dýrkan heitir so það hann setur 
sig í Guðs musteri so sem Guð og 
það útvísandi að hann sé Guð. 

5 Minnist þér ekki þar á það eg sagði 
yður þetta þann tíð eg var í hjá yður? 
6 Og hvar þar honum nú inni heldur 
viti þér þar til hann opinberast á 
sinum tíma. 


7 Því að sú vonska hreysir sér alla 
reiðu heimuglega utan það alleinasta 
sá sem því nú inniheldur hlýtur burt 
tekinn að verða og so mun þá hinn 
vondi opinskár verða 


8 (hvern Drottinn mun deyða með 
anda síns munns og honum endalok 
gjöra fyrir uppbirting sinnar tilkomu) 


9 hver tilkoma að sker eftir verkum 
andskotans með allsháttuðum 
lygilegum krafti, 


10 táknum og stórmerkjum og með 
allsháttuðu fláræði til ranglætis 
meðal þeirra sem tapaðir verða fyrir 
það þeir hafa eigi meðtekið 
kærleikann sannleiksins so þeir 
hjálpuðust. 

11 Því mun Guð senda þeim megnan 
villudóm að þeir trúi lyginni 

12 upp á það þeir verði allir dæmdir 
sem sannleiknum ekki trúa heldur 
samþykkjast ranglætinu. 


13 En vér skulum þakka Guði alla 
tíma fyrir yður, elskanlegir bræður, 
af Drottni það Guð hefur útvalið 
yður allt frá upphafi til 


sáluhjálparinnar í helgun andans og í 
trú sannleiksins 


14 þar hann hefur yður í kallað fyrir 
evangelium til vegsamlegs 
eigindóms vors Drottins Jesú Kristi. 


15 So standið nú, kærir bræður, og 
haldið þá setninga sem þér eruð 
tillærðir, sé það fyrir vor orð eður 
bréf. 


16 En sjálfur vor Drottinn Jesús 
Kristur og Guð vor faðir sá oss hefur 
elskað og gefið eilífa huggun og 
góða von fyrir náðina 

17 hann áminni yðar hjörtu og 
staðfesti yður í öllum lærdómi og 
góðum verkum. 


3 


1 Framar, kærir bræður, biðjið fyrir 
Oss so að orð Drottins hlaupi og 
vegsamað verði líka so sem hjá yður 


2 og það vér verðum frelsaðir í frá 
óráðvöndum og 1llgjörnum mönnum. 
Því að trúan er ekki hvers manns. 


3 En sá Drottinn er trúr sem yður 
mun styrkja og varðveita frá illu. 


4 En vér væntum til yðar í Drottni 
það þér gjörið og gjöra munið hvað 
vér bjóðum yður. 

5 Og Drottinn greiði yðar hjörtu til 
Guðs kærleika og til þolinmæði 
Kristi. 

6 En vér biðjum yður, kærir bræður, í 
nafni vors Drottins Jesú Krists það 


þér burt takið yður í frá sérhverjum 
þeim bróður sem óráðvandlega 
gengur og eigi eftir þeim setning 
sem hann hefur meðtekið af oss. 

7 Því að þér vitið hvernin þér skuluð 
oss eftirfylgja. Því vér vorum ekki 
ótérugir (vorum ekki í óreglu) á 
meðal yðar, 

ð höfum einnin ekki brauðið fyrir 
ekkert út af nokkru tekið heldur með 
erfiði dag og nótt þá höfum vér 
verkað so að vér veittum öngvum 
yðar nein þyngsl. 


9 Eigi fyrir það so sem að vér 
hefðum þar öngva magt (ekkert vald) 
til heldur það vér gefum oss sjálfa 
yður til fyrirmyndar oss eftir að 


fylgja. 


10 Og þá vér vorum hjá yður buðum 
vér yður það að ef nokkur vill eigi 
erfiða sá skal ekki heldur eta. 


11 Því að vér heyrum það nokkrir 
meðal yðar ganga óráðvandlega og 
erfiða ekkert, drýgjandi heldur 
slenskap. 


12 En slíkum boðum vér og 
áminnum þá fyrir vorn Drottin Jesús 
Krist það þeir erfiði með 
spaklæti(friðsemd) og eti sitt eigið 
brauð. 

13 En þér, kærir bræður, þreytist 
ekki gott að gjöra. 

14 En ef nokkur er e1 hlýðinn voru 


orði þann teiknið upp fyrir bréf og 
hafið ekkert með hann að gjöra so að 


hann verði blygðaður. (verði til 
skammar) 

15 Haldið hann þó ekki sem óvin 
heldur áminnið hann sem bróður. 

16 En sjálfur Drottinn friðarins gefi 
yður ætið frið og með öllum háttum. 
Drottinn sé með yður öllum. 

17 Heilsan með minni hendi, Páls, 
hvert að er það merki í öllum bréfum 
sem eg skrifa. 

18 Náð vors Drottins Jesú Krists sé 
með yður öllum. Á MEN. 


Skrifaður frá Aþenu 


Fyrri S. Páls pistill til 
Timotheum 


1 


1 Páll postuli Jesú Krists eftir boðan 
Guðs vors frelsara og Drottins Jesú 
Krists sá vor von er 


2 Timotheo, minum réttilegum syni í 
trúnni: Náð, miskunn og friður af 
Guði vorum föður og vorum Drottni 
Jesú Kristi. 

3 So sem að eg beidda þig það þú 
blífir til Epheso meðan eg færa í 
Macedoniam og boðaðir það sumum 
það þeir ekkert annað kenndu 


4 og gæfir Öngvan gaum að þeim 
ævintýrum og ættartölusögum sem 
öngvan enda taka, þær meir afla 
spurninga en betrunar til Guðs í 
trúnni. 

5 Því að uppfylling boðorðsins er 
kærleikinn af hreinu hjarta og af 
góðri samvisku og af Óómengaðri trú. 
6 Í frá hverri sumir hafa villst og eru 
umsnúnir til ónytrar þvættunar, 

7 vilja vera Ritningsmeistarar, skilja 
þó ekki hvað þeir segja eða hvað þeir 
setja. 

ð En vér vitum það lögmálið er gott, 
fyrst nokkur tiðkar það réttilega, 

9 vitandi það að hinum réttláta er 
ekkert lögmál sett heldur ranglátum 


og óhlýðugum, óguðlegum og 
syndörum, glæpafullum og 
illskufullum, föðurdrápurum og 
móðurbönum, mannslögurum 
(morðingjum), 

10 frillulífismönnum, þeim sem 
skömm drýgir með kallmanni og 
þeim mönnum í burt selur og 
ljúgurum og meinsærismönnum og 
so það fleira hvað heilsusamlegum 
lærdómi mótstaðlegt 


11 er eftir dýrðlegu evangel1o hins 
sæla Guðs það mér tiltrúað er. 


12 Og eg þakka vorum Drottni Jesú 
Kristi sem mig styrkvan gjörir og 
mig trúlyndan aktað hefur, setjandi í 
þetta embætti 


13 sem eg var þó fyrr meir 
forsmánari, ofsóknari og 
háðungarmaður. En mér er 
miskunnsemi yfirkomin því að það 
gjörða eg af viskuleysi í vantrú. 


14 En náð vors Drottins var þess 
yfirgnæfanlegri með trúnni og 
kærleikanum sem að er í Kristi Jesú. 


15 Því að það eru vissileg sannindi 
og dýyrmætt verðugt orð það Kristur 
Jesús er kominn í þennan heim 
synduga sáluhólpna að gjöra, meðal 
hverra eg em hinn fremsti. 

16 En mér er því miskunnsemi 
yfirkomin upp á það Kristur Jesús 
auðsýndi á mér fyrstum allra 
Þolinmæði, þeim til eftirdæmis sem á 
hann skyldu trúa til eilifs lífs. 


17 En Guði, eilífum konungi 
ódauðlegum og alleina vísum, sé lof 
og dýrð að eilífu. Amen. 


15 Þetta boðorð bifala eg þér, son 
minn Timothee, ettir hinum fyrrum 
spádómum yfir þér að þú fremyir í 
þeim góðan riddaraskap, 

19 hafandi trúna og góða samvisku, 
hverri sumir hafa frá sér skúfað og á 
trúnni skipbrot liðið, 

20 meðal hverra er Hýmeneus og 
Alexander, hverja eg hefi 
andskotanum ofurselt so að þeim 
yrði kennt að guðlasta eigi meir. 


2 


1 So áminni eg nú það vér umfram 
alla hluti gjörum í fyrstu bónir, 


bænir, fyrirbeiðslur, þakkargjörðir 
fyrir öllum mönnum, 

2 fyrir konungum og fyrir öllum 
yfirboðurum, upp á það vér mættum 
hafa spakt og rósamt líferni í allri 
guðrækni og siðsemd. 


3 Því slíkt er gott, þar til einnin 
þakknæmt, fyrir Guði vorum 
hjálpara, 

4 sá sem vill það allir menn hjálpist 
og til viðurkenningar sannleiksins 
komist. 


5 Því að þar er einn Guð og einn 
meðalgangari milli Guðs og 
mannanna sem er sá maður Kristur 
Jesus, 


6 hver sjálfan sig hefur útgefið fyrir 
alla til endurlausnar það þetta yrði 
prédikað í hans tíð. 


7 Þar til eg em prédikari og postuli 
settur (eg segi sannleik í Kristi Jesú 
og lyg ekki), lærari heiðinna í trúnni 
og í sannleiknum. 

ö So vil eg nú það að mennirnir biðji 
í öllum stöðum og upphefi heilagar 
hendur án reiði og örvilnunar. 


9 Slíkt hið sama konunar að þær 
prýði sig í sómasamlegum búnaði 
með blygð og hreinferði, eigi meður 
hárfléttan eður gulli eður perlum eða 
dyrmætum klæðnaði 


10 heldur so sem það konunum 


hæfir, auðsynandi guðhræðslu fyrir 
góðverk. 


ll Kvinnurnar læri í þögn með allri 
undirgefni. 


12 En það tilsteðju (umberum) vér 
ekki kvinnunni það hún kenni, ekki 
heldur það hún sé mannsins herra 
heldur það hún sé þögul. 


13 Því að Adam er fyrri skapaður, 
eftir á Eva. 


14 Og Adam varð eigi svikinn en 
konan varð svikin og hefur 
yfirtroðsluna innleitt. 

15 En hún mun hjálpast fyrir 
barnsburð ef hún blífur(dvelur) í 
trúnni og í kærleikanum og í 
helguninni með hreinferði. 


3 


1 Það er vissileg sannindi ef að 
nokkur girnist biskupsembætti, sá 
girnist ágætt verk. 


2 En biskupi byrjar að vera 
óstraftanlegum (óðaðfinnanlegur), 
einnrar kvinnu eiginmanni, 
sparneytnum, hógværum, siðsömum, 
gestrisnum, kenningasömum, 

3 enginn vinsvelgjari, eigi 
baráttusömum, einkis ljótlegs 
ávinnings gírugur, heldur 
vingjarnlegur, eigi þráttunarsömum, 
e1g1 ágjÖörnum, 

4 sá góða fyrirsjón veitir sínu húsi, 
hver hlyðug börn hefur með allri 
virðing 


5 (so að ef nokkur kann e1 sínu húsi 
forstöðu að veita, hvernin má hann 
þá Guðs söfnuði umsjón veita?) 

6 eigi nynæmum so að hann 
upphrokist ekki og hrapi so í 
forsmánarans úrskurð. 


7 Hann hlytur og einnin að hafa 
góðan vitnisburð af þem sem þar 
fyrir utan eru upp á það hann hrapi 
ekki í svivirðing og snöru spéarans. 
ð Líka einnin skulu þjónarnir vera 
heiðarsamlegir, eigi tvítungaðir, 
öngvir vínsvelgir, einkis skemmilegs 
ávinnings gírugir, 

9 þeir eð hafa leyndardóm trúarinnar 
í hreinni samvisku. 


10 Þá hina sömu lát áður reyna. Eftir 
það lát þá þjóna nær þeir eru 
óstraffanlegir. 

11 So og líka skulu þeirra 
eiginkvinnur vera hóglátar, eigi 
spésamar, hreinferðugar og trúlyndar 
í öllum hlutum. 


12 Þénarana hvern sem einn lát vera 
einnrar kvinnu eiginmann, sá vel 
forstendur (hefur stjórn á) sín börn 
og sín eigin hús. 

13 En þeir eð vel þjóna verðskulda 
sér sjálfum góða stétt og mikið traust 
í trúnni í Kristi Jesú. 

14 Þetta skrifa eg þér og vona sem 
fyrst til þín að koma. 


15 En ef mér seinkar að þú vitir 
hvernin þú skalt ganga í Guðs húsi, 
hvert að er söfnuður Guðs lifanda, 
stólpi og grundvallan sannleiksins. 


16 Ómótmælanlega mikill er leyndur 
dómur guðhræðslunnar. Guð er 
opinberaður í holdinu, réttlættur í 
andanum, auglystur englunum, 
prédikaður heiðingjum, trúður af 
heiminum, meðtekinn í vegsemd. 


4 


1 En andinn segir skilmerkilega það 
á síðustu tímum munu nokkrir af 
falla frá trúnni og gætur gefa að 
sviksamlegum aundum og 
djöflalærdómum 


2 fyrir þá sem í smjaðran 
lygimælendur eru og forbrenndar 
samviskur hafa, 

3 fyrirbjóðandi að giftast og að 
bindast þeirrar fæðu sem Guð hefur 
skapað til meðtöku trúuðum meður 
þakkargjörð og þeim sem 
sannlerkinn viðurkenna. 

4 Því að öll Guðs skepna er góð og 
ekkert burtskafanlegt það með 
þakkargjörð meðtekið verður 

5 því að það helgast fyrir Guðs orð 
og bænina. 

6 Nær þú ert þetta bræðrunum 
fyrirleggjandi muntu vera góður 
þénari Jesú Krists sem uppalinn er í 
orðum trúarinnar og góðum 


lærdómum, hverjum þú hefur hér til 
eftirfylgt. 

7 En fánytar aldraðar 
kvennaskröksögur forðast þú.En ven 
þú sjálfan þig heldur guðrækinn 

ð því að líkamleg 1ðkan er til lítils 
nytsamleg. En guðrækni er til allra 
hluta nytsöm, hafandi þessa lífsins 
fyrirheit og so hins eftirkomanda. 


9 Þetta er vissileg sannindi og 
dyrmætt verðugt orð. 


10 Því að til þess sama erfiðum vér 

einnin og verðum formæltir um það 
vér höfum vonað upp á lifanda Guð, 
sá sem að er frelsari allra manna en 

sérdeilis trúaðra. 


11 Þetta boða og kenn. 


12 Enginn forsmái þína æsku heldur 
vert fyrirmynd trúaðra í orðinu, í 
breytninni, í kærlerikanum, í 
andanum, í trúnni, í hreinlífinu. 


13 Vert iðinn með lesningum, með 
áminningum, með kenningum, 
þangað til að eg kem. 

14 Gleym ekki þeirri gáfu sem þér er 
gefin fyrir spádóma með 
handaupplegging öldunganna. 


15 Ióka þetta og umgakk so að þinn 
frami sé opinber hverjum manni. 

16 Haf gát á sjálfum þér og á 
lærdóminum og blif í þessum 
greinum. Því ef þú gjörir þetta munt 
þú sjálfan þig hjálplegan gjöra og þá 
sem þér heyra. 


S) 


1 Gamlan strafta (ávíta) ekki heldur 
áminn hann sem föður, unga sem 
bræður, 


2 aldraðar konur sem mæður, ungar 
sem systur með öllu hreinlífi. 


3 Ekkjurnar heiðra þær sem réttar 
ekkjur eru. 


4 En ef ekkja hefur börn eður 
barnabörn þá lát hana fyrst læra sínu 
eigin húsi guðlega að stjórna og 
foreldrunum líkt aftur að gjalda því 
að þar er vel gjört og þakknæmt fyrir 
Guði. 


5 En þar er sannarleg ekkja sem 
einsömun er og sína von setur upp á 


Guð og staðnæmist í bænum og 
ákall dag og nótt. 

6 En hún sem í bilifi (nautnalíf1) 
lifir er lífandi dauð. 

7 Og bjóð þetta upp á það þær séu 
óstraffanlegar. 

ð En ef einhver rækir ekki sitt 
sérdeilis sín hjú, sá hefur afneitað 
trúnni og er vantrúuðum verri. 


9 Lát öngva ekkju útveljast sem er 
fyrir Innan sextigi ára og verið hefur 
eins manns eiginkona 


10 og hefur vitnan góðra verka það 
hún hefur sín börn vel upp alið, það 
hún hafi gestrisin verið, það hún hafi 
heilagra fætur þvegið, það hún hafi 
harmþrungnum lífsnæring veitt, það 


hún hafi til allra góðra verka 
kostgæfin verið. 


11 En ungar ekkjur varast þú því nær 
þær taka lauslátar að gjörast í gegn 
Kristi þá vilja þær giftast, 

12 hafandi sinn dóm það þær hafa 
hina fyrstu trú brotið. 


13 En jafnframt þessu eru þær 
sagnlausar og læra um hús að 
hlaupa. En þær eru eigi alleinasta 
sagnlausar heldur einnin orðugar og 
forvitnar og tala það sem ekki hæfir. 
14 Því vil eg það ungar ekkjur giftist, 
ali börn, heimilinu forstöðu veiti og 
gefi mótstandaranum ekkert tilefni 
það hann megi formælingar sök hafa. 


15 Því að þar eru þegar nokkrar frá 
horfnar, andskotanum eftirfylgjandi. 


16 En ef einhver trúaður maður eða 
trúuð kvinna hefur ekkjur veiti hann 
þeim sömu framfærslu og láti 
söfnuðinn ekki þvingaðan verða svo 
að þær sem sannar ekkjur eru mættu 
nægð hafa. 


17 Þeir Öldungar sem vel forstanda 
haldist tvefaldlegs heiðurs verðugir, 
sérdeilis þeir sem erfiða í orðinu og 
lærdóminum. 

18 Því að Ritningin segir: „Eig1 
skaltu tilbinda múlinn á erjanda 
nauti,“ og: „Verkmaðurinn er síns 
kaups verðugur.“ 


19 Í móti öldungi átakst ekkert 
klögumál án vitnisburðar tveggja 
eður þriggja. 


20 Þá sem syndgast strafta fyrir 
öllum upp á það hinir aðrir hafi ótta 
af. 


21 Eg votta fyrir Guði og Drottni 
Jesú Kristi og útvöldum englum það 
þú varðveitir þetta án eiginlegs 
hugboðs, ekkert gjörandi fyrir 
vináttu. 

22 Legg eigi bráðlega hendur yfir 
nokkurn. Samlaga þig ekki 
annarlegum (annars) syndum. 

23 Geym þig sjálfan hreinferðugan. 
Hér eftir drekk ekki vatn heldur iðka 
lítils víns fyrir þíns maga sakir ogþað 
þú oftsinnis ert sjúkur. 


24 Sumra manna syndir eru 
opinberar so að vér kunnum þær 
fyrirfram að dæma en sumar verða 
hér eftir á opinberar. 


25 Líka einnin sumra góðverk eru 
fyrirfram opinber og hinna annarra 
blífa ekki niðri byrgð. 

6 


1 Þeir þjónustumenn sem undir 
okinu eru skulu halda sína drottna í 
öllum heiðri upp á það að Guðs nafn 
og lærdómurinn verði ekki lastaður. 


2 En þeir sem trúaða drottna hata 
skulu ekki forsmá þá hinu sömu fyrir 
það þeir eru bræður heldur skulu þeir 
því þénugri vera með því þeir hinir 
eru trúaðir og elskanlegir og 


velgjörningsins hluttakarar. Þetta 
kenn og áminn. 


3 Ef að nokkur kennir öðruvis og 
blífur ekki við heilsusamleg orð vors 
Drottins Jesú Krists og við þann 
guðrækilega lærdóm, 


4 sá er uppbelgdur og veit ekkert 
heldur er sóttlera í spurningum og 
orðadeilum, (hrokafullir menn sem 
vilja ekkert nema að velta sér upp úr 
spurningum og þrætum) af hverjum 
uppsprettur öfund, þrætur, 
guðlastanir, 

5 illar Óvenjur, misgreiningar þeirra 
manna sem fordjörfuð hugskot hafa, 
þeir eð sannleiknum sviptir eru, 
hverjir það meina að guðrækni muni 


fjárafli vera. Forða þig þeim sem 
þess konar eru. 


6 En það er mikill ávinningur hver 
hann er guðhræddur og lætur sér sina 
lukku nægja. 


7 Því að vér höfum ekkert innflutt í 
þennan heim, af því er það opinbert 
að vér munum ekkert í burt hafa. 


ð En nær vér höfum fæði og klæðnað 
so látum oss nægja. 


9 Því að þeir sem ríkir vilja verða 
falla í freistni og snörur og í margar 
favíslegar og skaðsamlegar girndir, 
þær eð manninum drekkja í 
fordjarfan og fordæming. 


10 Því að ágirnd er rót alls ills, 
þeirrar sumir girntust og eru trúnni 


frávilltir og gjöra sér so sjálfum 
margar meinsemdir. 


11 En þú, Guðs maður, fly þetta og 
eftirfylg réttlætinu, guðhræðslu, 
trúnni, kærlerikanum, þolinmæðinni, 
hógværðinni. 


12 Berst góðri baráttu trúarinnar, 
höndla so eilift líf þar þú einnin ert 
til kallaður og játað hefur góða 
játning fyrir mörgum vottum. 

13 Eg byð þér fyrir Guði sem alla 
hluti lífgar og fyrir Krist Jesú 

14 sá undir pontverskum Pilato 
vottað hefur góða játning það þú 
varðveitir þetta boðorð án flekkunar, 
óstraffanlegur, allt til auglysingar 
vors Drottins Jesú Krists, 


15 hverja sá hinn sæli og alleinasta 
voldugur mun auglysa á sínum 
tímum, konungur konunganna, 
Drottinn drottnanna, 


16 hann sem einnsaman 
ódauðleikinn hefur, sá sem byggir í 
ljósinu þar enginn kann til að 
komast, hvern enginn maður hefur 
séð né sjá kann, honum sé heiður og 
ævinlegt veldi. Amen. 


17 Ríkum þessarar veraldar bjóð þú 
það þeir sé ekki mikillátir og leggi 
öngva von upp á þennan fallvalta 
ríkdóm heldur upp á lhfanda Guð 
sem oss gnóglega gefur allsháttað til 
notnunar 


18 og það þeir gjöri nökkuð gott það 
þeir auðgist í góðum verkum, sé 
gjafmildir, góðviljaðir, 

19 safnandi sér sjálfum í sjóð góðri 
grundvallan upp á hið tilkomanda 
svo að þeir höndli eilíft lít. 


20 Ó Timothee, varðveit það þér er 
tiltrúað og varast fáfengilegt 
hégómahjal og kappdeilur 
falsfrægrar listar hveri að nokkrir 
fram halda 


21 og eru trúnni frávilltir. Náðin sé 
með þér. Amen. 


Annar S. Páls pistill til 
Timotheum 


1 


| Páll, postuli Jesú Krists, fyrir Guðs 
vilja, eftir fyrirheitinu lífsins í Kristi 
Jesú 

2 Til Timotheo, mínum elskulega 
syni: Náð, miskunn, friður, af Guði 
Föður og Kristi Jesú vorum Drottni. 
3 Eg þakka Guði þeim er eg þjóna í 
frá langfeðgum mínum í hreinnri 
samvisku það eg óaflátanlega 
minnunst þín í mínum bænum dag 
og nótt 


4 og það mig forlengir eftir þig að 
sjá (nær eg hugleiði þín tárföll) upp á 
það eg uppfylldist fögnuði, 

5 íhugandi þá flekklausa trú sem í 
þér er og áður fyrri byggði með þinni 
ömmu Laide og með þinni móður 
Eunike. Eg em þess fullviss það 
einnin með þér. 

6 Hvar fyrir eg áminni þig það þú 
uppvekir þá Guðs gjöf sem í þér er 
fyrir upplegging minna handa. 

7 Því að Guð hefur ekki gefið oss 
hræðslunnar anda heldur 
sannlerksins og kærleiksins og 
bindindis. 

ð Fyrir því skammast þín ekki vors 
Drottins vitnisburðar né míns, hans 


bandingja, heldur með þolugur vert 
evangelio so sem að eg, eftir Guðs 
krafti, 


9 þeim oss hefur hjálplega gjört og 
kallað með heilagri kallan, ekki eftir 
vorum verkum heldur eftir sinni 
fyrirhyggju og náð, hver oss er gefin 
í Kristi Jesú fyrir veraldarinnar 
upphaf 

10 en nú opinberuð er fyrir auglysing 
vors lausnara Jesú Krists sá sem 
dauðann hefur svipt magtinni( valdi) 
en lífið og ódauðlegleikinn í ljós leitt 
fyrir evangelium, 

11 í hvert eg em settur prédikari, 
postuli og lærari heiðinna þjóða, 


12 hvers vegna eg líð þetta. En eg 
skömmunst min þess ekki því að eg 
veit á hvern eg trúi og em fullvís það 
hann kann það að varðveita hvað 
mér er tiltrúað allt til hins sama dags. 
13 Hegða þér ettir fyrirmynd þeirra 
heilsusamlegra orða sem þú hefur 
heyrt af mér út af trúnni og 
kærleiknum í Kristi Jesú. 

14 Það hið góða sem þér er tiltrúað 
það varðveit fyrir heilagan anda sem 
Í oss byggir. 

15 Því að þú veist það þeir hafa allir 
frásnúist mér sem í Ásia eru, meðal 
hverra er Phygellus og Hermogenes. 
16 Drottinn gefi miskunn heimkynni 
Onesiphori því að hann hefur 


oftsinnis mig endurnært og af minni 
járnviðju hefur hann sér ekki feilað 


17 heldur þá hann var í Róm leitaði 
hann mín sem innilegast og fann 
mig. 

18 Drottinn gefi honum það hann 
finni miskunn hjá Drottni á þeim 
degi. Og í hversu mörgu hann hefur 
mér þjónustu veitt til Epheso það 
veistu allra best. 


2 

1 So styrk þig nú, son minn, í 
náðinni sem er fyrir Krist Jesú. 

2 Og í því sem þú hefur af mér heyrt 
fyrir marga vitnisburði bífala það 
trúum mönnum, þeim sem 
tilhæfilegir eru að læra aðra. 


3 En þú vert herkinn sem góður 
kappi Jesú Krists. 


4 Enginn stríðsmanna vefur sig í 
neinnri veraldlegri sýslan upp á það 
hann þóknist þeim hinum sama sem 
meðtók hann. 


5 Og þótt nokkur berjist verður hann 
ekki Jafnsnart kórónaður nema hann 
berjist réttilega. 

6 En sá akurkarlinn sem akurinn 
erjar skal fyrstur neyta af ávextinum. 


7 Merk hvað eg segi. En Drottinn 
mun gefa þér skilning í öllum 
hlutum. 

ð Haf í minni Jesús Krist hver upp 
aftur er risinn í frá dauðum út frá 
sæði Davíðs eftir mínu evangel1o, 


9 yfir hverju eg líð allt til bandanna 
svo sem illvirki. En Guðs orð eru 
ekki bundin. 

10 Fyrir því þoli eg allt sakir 
útvaldra upp á það þeir auðlist einnin 
hjálpræðiði í Kristi Jesú með eilífri 
dýrð. 

11 Þetta er sannarlega satt: Ef vér 
deyjum með honum þá munum vér 
með lifa, 


12 þolum vér so munu vér með ríkja, 
ef vér afneitum honumþá mun hann 
einnin afneita oss, 


13 trúum vér ekki þá blífur hann þó 
trúfastur því han kann ekki sér 
sjálfum að afneita. 


14 Þetta áminn þú og vitna fyrir 
Drottni það þeir hafi ekkert 
orðgjálfur hvert öngu nýtt er nema til 
fráhverfingar þeim sem tilheyra. 


15 Kostgæf að auðsyna þig Guði 
réttilegan og 
óstraftanlegan(óaðfinnanlegan) 
verkmann sá er rétt í sundurkljúfi 
orðið sannleiksins. 

16 Fáfengilegt hégómahjal fly þú því 
að það styrkir mikið til óguðlegs 
athæfis 

17 og þeirra orð þá eta um sig sem 
annar krabbi(krabbamein, orð þeirra 
breiðast út líkt og krabbamein og 
sýkja útfrá sér), meðal hverra er 
Hymeneus og Filetus, 


18 hverjir sannleriknum hafa frávillst, 
segjandi upprisuna skeðna vera og 
hafa svo sumra trú umsnúið. 


19 En styrk grundvallan Guðs 
stendur stöðug, hafandi þetta merki: 
„Drottinn kenni þá sem eð hans eru“ 
og: „Hver sá fráskiljist ranglætinu 
sem ákallar nafn Krists.“ 


20 Í stóru húsi eru ekki alleinasta 
kerin af gulli og silfri heldur einnin 
af tré og leiri, sum til heiðurs, sum til 
vanæru (vanvirðu). 


21 Og ef að nokkur hreinsar sig í frá 
þvílíkum mönnum sá mun vera 
heilagt ker húsherranum til heiðurs 
handtéranda og til alls góðs verks 
reiðubúið. 


22 Fly þú girndir æskunnar en 
eftirfylg réttlætinu, trúnni, 
kærleiknum, friðnum, með þeim 
öllum sem ákalla Drottin af hreinu 
hjarta. 


23 En fávíslegar og vanvirðilegar 
spurningar fly þú því að þú veist að 
þær ala þráttanir. 

24 En þjónustumanni Drottins 
tilheyrir ekki að þræta heldur 
vingjarnlegum að vera við alla og 
kenningasömum, 


25 sá er vonda umliðið getur með 
hógværi og strafta þá sem þrálátir 
eru, ef að Guð gæfi þeim eitthvað 
sinn yfirbót sannleikinn (gæfi þeim 
lðrun svo þeir geti meðtekið 
sannleikan) 


26 að viðurkenna og endurvitkaðir 
verða úr djöfulsins snöru, af þeirri 
þeir herlerddir eru til hans vilja. 


3 


1 En það skaltu vita það á siðustu 
dögum til standa háskasamlegar tíðir 


2 því að þeir menn munu verða sem 
eru sérgóðir, ágjarnir, mikillátir, 
dramblátir, hágjarnir, foreldrunum 
óhlyðugir, óþakklátir, Óguðlegir, 

3 án náttúrlegrar ástúðar, ófriðsamir, 
falskir áklagaendur, lostasamir, 
manndyggðarlausir, fyrirlítandi þá 
sem gott gjöra 

4 svikulir, illúðlegir, hrokafullir, þeir 
eð meir elska munaðlífi en Guð, 


5 hverjir eð hafa yfirlit guðlegs 
athæfis en þess krafti afneita þeir — 
forðast þú slíka. 


6 Af þessum eru og þeir sem læðast 
hér og hvar í húsum og af herfangi 
leiða kvensniftirnar, hlaðnar af 
syndum, 

7 og með margvíslegar girndir 
fjatraðir eru, lærandi jafnlega en geta 
þó aldreigi til sannleiksins 
viðurkenningar komið. 


ð Eins álíka sem þeir Jannes og 
Jambres mótstóðu Moyses, so 
mótstanda þessir einnin 
sannleriknum, eru menn fordjarfaðs 
hugskots, torveldir til trúarinnar, 


9 en komast eigi framar áleiðis því 
að þeirra fiflska mun augljós verða 
hverjum manni líka sem einnin það 
hinna varð. 


10 En þú hefur reynt minn lærdóm, 
minn vana, mína fyrirætlan, mína 
trú, mitt langlundargeð, minn 
kærleika, mína þolinmæði, 


11 mínar ofsóknir, mínar hrakningar 
þær eð mér tilféllu í Antiochia og 
Iconia, hverja ofsókn eg leið þar, og 
út af öllum hefur Drottinn mig 
frelsað. 

12 Og allir þeir sem guðlega vilja 
ta í Kristi Jesú þeir hljóta ofsókn að 
líða. 


13 En hinir vondu menn og svikarar 
framleiðast æ til hins verra það þeir 
villa og verða villtir. 


14 En þú, vert staðfastur í því sem 
þú hefur lært og þér er tiltrúað af því 
þú veist af hverjum þú hefur lært. 


15 Með því þér er kunnug heilög 
Ritning allt í frá barndómi getur þú 
sjálfur leiðrétt fyrir þér til 
hjálpræðisins fyrir trúna á Jesú Krist. 
16 Því að öll Ritning af Guði 
inngefin er nytsamleg til lærdóms, til 
umvandanar, til betrunar, til 
leiðréttingar í réttlætinu, 


17 so að Guðs maður sé algjör, til 
alls góðs verks hæfilegur. 


4 


1 So vitna eg nú fyrir Guði og 
Drottni Jesú Kristi, sá sem að koma 
skal til að dæma lifendur og dauða 
með sinni tilkomu og með sínu ríki: 


2 Prédika þú orðið, halt að, hvert það 
skeður í haglegan tíma eða 
óhaglegan, straffa, ógna, áminn með 
allri þolinmæði og kenningu. 


3 Því að sá tími mun koma það þeir 
munu ekki líða heilsusamlegan 
lærdóm heldur munu þeir eftir sínum 
eiginlegum fysnum samanhrúga sér 
sjálfum lærendur eftir því þeim 
eyrun klæja 


4 og munu eyrunum í frá 
sannlerikanum venda og sér snúa til 
lygi. 

5 En þú, vert vakandi og herkinn í 
öllum hlutum, gjör verk 
guðsspjallegs prédikara og útlykta 
þitt embætti verðuglega. 

6 Því að eg verð snart fórnfærður og 
tími minnar burtfarar tilstendur. 


7 Eg hefi góða baráttu barist, eg hefi 
hlaupið fullkomnað, eg hefi trúna 
geymt. 

ö Nú héðan í frá er mér til lögð 
kóróna réttlætisins sem að Drottinn, 
hinn réttláti dómari, mun mér á þeim 
degi gefa. En eigi alleinasta mér 


heldur jafnvel öllum þeim sem hans 
tilkomu elska. 


9 Legg kapp á að koma til mín 
snarlega. 


10 Því að Demas hefur mig yfirgefið, 
elskandi þennan heim, og er burt 
farinn til lessalontam, Crescens í 
Galatiam, Títus í Dalmatiam. 


11 Lúkas er einnsaman hjá mér. 
Marcum tak til þín og haf með þér 
því að hann er mér nytsamlegur til 
þjónustu. 


12 Tychicum hefi eg til Epheso sent. 


13 Þann möttul(skikkju,kápu) sem 
eg lét eftir til Troada hjá Carpo haf 
með þér nær þú kemur, og so 
bækurnar en einkum það bókfelli. 


14 Alexander smiður hefur auðsynt 
mér margt vont. Drottinn umbun 
honum eftir sinum verkum. 

15 Fyrir hverjum vakta þú þig einnin 
því að hann hefur mjög í mótistaðið 
vorum orðum. 


16 Í mínu fyrsta forsvari stóð enginn 
hjá mér heldur yfirgáfu þeir mig allir 
en e1g1 sé þeim það til átölu. 

17 Drottinn stóð hjá mér og styrkti 
mig upp á það sú prédikan fyrir mig 
staðfest yrði svo að það allir 
heiðingjar heyrðu og eg em frelsaður 
af gin1 leónsins (ljónsins). 

18 En Drottinn mun frelsa mig frá 
öllu illu og hjálpa til síns himneska 


ríkis, hverjum að sé dýrð um aldur 
og ævi. Amen. 


19 Heilsa þú Priscam og Aquilam og 
heimkynni Onesiphori. 


20 Erastus bleif til Korintíu en 
Trophimum lét eg eftir til Mileto 
sjúkan. 

21 Haf kapp á það þú komir til mín 
fyrir veturinn. Þér heilsa Eubulus og 
Pudens og Linus og Claudia og allir 
bræður. 


22 Drottinn Jesús Kristur sé með 
þínum anda. Náðin sé með yður. 
AMEN. 


Hinn annar pistill til Timotheum, skrifaður í frá 
Róm 

Þá er S. Páll var í annað sinn hafður fyrir 
keisarann Neró 


S. Páls pistill til Titum 


1 


1 Páll, þjón Guðs en postuli Jesú 
Krists, eftir trúnni Guðs útvaldra og 
viðurkenning sannleiksins sem til 
guðrækninnar 

2 leiðir upp á von eilifs lífs, hverja 
tilsagt hefur sá ekkert lygur, Guð, 
sem lofaði áður en heimurinn hófst, 


3 en opinberað hefur í sinni tíð sin 
orð fyrir þá prédikan sem mér er 
tiltrúuð eftir boði Guðs vors lausnara 
4 Tito, mínum réttilegum syni, eftir 
beggja okkar trú: Náð, miskunn, 
friður, af Guði föður og Drottni Jesú 
Kristi vorum frelsara. 


S Vegna þess lét eg þig eftir í Krit 
það þú skyldir bæta um það hvað 
brest hafði og öldungana niður að 
estja um borgirnar so sem eg bífalaði 
(skipaði)þér. 

6 So það ef nokkur er 
óstraftanlegur(óaðfinnanlegur), 
einnrar kvinnu eiginmaður, hver eð 
trúlynd börn hefur, eigi orðræmd, 
það þau sé ofeyðslumenn eður 
óhlýðin. 

7 Því að biskupi byrjar að vera 
óstraffanlegur so sem Guðs 
tilsjónarmann, eigi einsinnaður, eig1 
reiðinn, enginn vinsvelgur, eigi 
baráttusamur, eigi neins skemmilegs 
ávinnings gírugur, 


ð heldur gestrisinn, góðlyndur, 
skirlífur(algáðir), réttterðugur, 
guðrækinn, hreinlífur, 

9 sá sem fastheldinn er þess orðs 
sem sannarlegur lærdómur er og sá 
aðra kann læra so að hann sé 
máttugur til að áminna 
fyrirheilsusamlegan lærdóm og að 
strafta (hrekja,átala) þá sem á móti 
mæla. 


10 Því að þar eru margir djarfir 
hégómaþvættarar og villumenn, 
einna mest út af umskurninni, 


11 á hverjum vér hljótum munninn 
til að byrgja, hverjir nálega öllum 
húsum umvelta og kenna það sem 
ekki hæfir fyrir skemmilegs 
ávinnings sakir. 


12 Nokkur út af þeim sjálfra þeirra 
spámaður sagði: „Krítarmenn eru 
jafnlega lygigjarnir, 1llkvikindi og 
letisamir magar.“ 

13 Þessi vitnisburður er sannur. 
Hvers vegna þú strafta þá snarplega 
upp á það þeir sé heilbrigðir í trúnni 
14 og gefi öngvar gætur að þeim 
gyðinglegum ævintýrum og 
mannaboðorðum sem í burt snúa frá 
sannleiknum. 


15 Hreinum eru allir hlutir hreinir en 
saurugum og vantrúuðum er ekkert 
hreint heldur eru saurug þeirra 
hugskot og samviska. 


16 Þeir segjast þekkja Guð en með 
verkunum afneita þeir því. Því að 


þeir eru bölvanlegir og vantrúaðir og 
til allra góðra verka óskikkanlegir. 


2 


1 En þú tala so sem það hæfir 
heilsusamlegum lærdómi: 


2 Öldruðum það þeir sé skirlífir, 
heiðarlegir, hæfilátir, heilbrigðir í 
trúnni, í kærleikanum, í 
þolinmæðinni. 


3 Líka einnin rosknum konum, að 
þær hegði sér sem guðræknum hæfir, 
ekki lastanarsamar, ekki vinsvelgjur, 
góðar lærimæður 


4 að þær læri ungar konur hæfilátar 
að vera og það að þær hafi kæra sína 
bændur og elski sín börn, 


5 sé skírlífar, hreinferðugar, 
umsjónarsamar, góðlyndar, sínum 
bændum undirgefnar, upp á það 
Guðs orð verði ekki lastað. 


6 Slíkt líka áminn ungmennin það 
þau sé siðsöm. 


7 En í öllum hlutum set þig sjálfan 
fyrirmyndan góðra verka með 
ómenguðum lærdómi, með 
stöðuglyndi, með heilsusamlegu 


ð og Óstraftanlegu (óaðfinnanlegu) 
orði, upp á það mótstandarinn 
óvirðist og ekkert hafi það hann 
kunni vont frá oss að segja. 

9 Þjónustumönnunum það þeir sé 
sínum drottnum undirgefnir og í öllu 
geðfelldir, veri eigi svörugir, 


10 eigi ótrúir, heldur syni allan 
góðan trúskap svo að þeir pryði 
lærdóm Guðs vors lausnara í öllum 
greinum. 


11 Því að heilsusamleg náð Guðs er 
auglyst öllum mönnum 


12 og lærir oss það vér skulum 
afneita Óguðlegu athæfi og 
veraldlegum girndum og lifa 
sparlega, réttferðuglega og guðlega í 
þessum heimi 


13 og vakta upp á þá sælu von og 
dýrðarinnar auglysins hins mikla 
Guðs og vors lausnara Jesú Krist 
14 sem sjálfan sig hefur gefið út fyrir 


oss upp á það hann endurleysti oss í 
frá öllu óréttlæti og hreinsaði sér 


sjálfum fólk til eignar það kostgæfið 
væri til góðra verka. 


15 Þetta tala þú og áminn og strafta 
með allri alvöru. Lát öngvan forsmá 
þig. 

3 

1 Áminn þá það þeir sé 
höfðingjunum og valdsstéttunum 
undirgefnir og hlyðugir, til allra 
góðra verka reiðubúnir, 

2 öngvan lastandi, eigi deilugjarnir, 
heldur verið hæverskir, auðsynandi 
alla hógværi við hvern mann. 


3 Því að vér vorum forðum daga 
gálausir, óhlyðugir, ófyrirlátsamir, 
þjónandi girndum og margvíslegu 


bílífi og gengum í illsku og öfund og 
hötuðum hver annan innbyrðis. 

4 En þá birtist góðgirnd og 
mannljúflegleiki Guðs vors lausnara. 
S Eigi fyrir réttlætis verkanna sakir 
sem vér höfðum gjört heldur eftir 
sinni miskunnsemi frelsaði hann oss 
fyrir þá endurgetningarlaug og 
nýjung Heilags Anda, 

6 hverjum hann hefur yfirgnæfanlega 
úthellt yfir oss fyrir Jesús Krist vorn 
lausnara, 


7 so að vér réttlátir fyrir sjálfs hans 
náð værum erfingjar eilifs lífs eftir 
voninni. Þessi ræða er sönn og 
trúanleg. 


ð Þetta vil eg þú kennir staðfastlega 
so að þeir sem trúaðir eru vorðnir 
kostgæfist í góðum verkum 
fordildarlegir (duglegir) að vera. 
Þetta er gott og mönnum nytsamlegt. 


9 En fávislegar spurningar og 
ættarþulur, þráttanir og laganna 
deilur forðast þú því að þær eru 
óþarfar og fáfengar. 


10 Villumann eftir eina og aðra 
áminning flý þú 

11 og vit það sá er umsnúinn sem 
þess konar er og synd drygir so sem 
að sá sig sjálfan fordæmir. 


12 Nær eg sendi Arteman elligar 
Tychicon til þín þá skunda þú sem 
skjótast að koma til mín til 


Nicapolim því að þar hef eg ásett í 
vetur að vera. 

13 Zenam lögvitring og Appollon af 
stað sent með athygli so að þá bresti 
ekkert. 

14 Lát þá einnin læra í góðum 
verkum fordildarlegir að vera þar 
þörf gjörist so að þeir sé ekki 
ávaxtarlausir. 

15 Þér heilsa allir þeir með mér eru. 
Heilsa þú öllum þeim sem oss elska í 
trúnni. Náðin sé með yður öllum. 
Amen. 


Skrifaður frá Nicapoli í Macedonia 


S. Páls pistill til Philemonem 


1 

| Páll, bandingi Jesú Krists, og 
Tímóteus bróðir Philemoni 
ástsamlegum og vorum meðhjálpara, 
2 og ástúðlegri Appea og Archippo, 
vorum samherjara, og söfnuðinum í 
þínu húsi: 

3 Náð sé með yður og friður af Guði 
vorum föður og Drottni Jesú Kristi. 


4 Eg þakka mínum Guði og hugleiði 

þig jafnlega í minum bænum 

S af því eg heyri út af þeim kærleika 

og trú sem þú hefur við Drottin Jesús 
og við alla heilaga 


6 það að þín trúa, hverja vér 
sameiginlega höfum, verði kröftug í 
þér fyrir viðurkenning alls hins góða 
sem þér hafið í Kristi Jesu. 

7 En eg hefi fögnuð mikinn og 
huggun í þínum kærleika. Því að 
hjörtu þeirra heilögu eru nærsta 
endurnærð fyrir þig, kæri bróðir. 


ð Fyrir því, þótt eg hafi stórt vald til 
þér að bjóða í Kristi hvað þér sómir, 
9 þá vil eg þó fyrir kærleiksins sakir 
einasta áminna þig, eg sem þesslegur 
er, einkanlega hinn gamli Páll, en nú 
einnin bandingi Jesú Kristi. 

10 Þá beiði eg fyrir son minn, 
Onesimum, þann eg alið hefi í 
mínum böndum, 


11 hver þér var forðum óþarfur en nú 
þér og mér nærsta þarfanlegur. 


12 Hvern eg sendi þér nú aftur en þú 
vildir hann meðtaka sem mitt hjarta. 


13 Því að eg vildi hafa haldið honum 
hjá mér að hann þjónaði mér í 
staðinn þín í böndum guðsspjallsins. 
14 En utan þinn vilja vilda eg ekkert 
gjöra so að þinn góði væri ekki 
neyddur heldur sjálfráður. 

15 Því vera má það hann sé þar fyrir 
um stundarsakir frá þér farinn það þú 
hann aftur fengir eiliflega, 


16 nú eigi lengur sem þjón heldur 
framar en þjón, einn kæran bróður, 
einkanlega minn, en hversu miklu 


meir þá þinn, bæði eftir holdinu og 
eftir Drottni 

17 Ef þú heldur mig nú fyrir þinn 
lagsmann þá muntu vilja meðtaka 
hann sem sjálfan mig. 


18 En hafi hann gjört þér nokkurt 
tjón eða sé þér nokkuð skyldugur, 
það reikna mér til. 

19 Eg, Páll, skrifaði þetta með minni 
hendi: Eg vil bitala. Eg segi ekki það 
þú sért mér sjálfan þig skyldugur. 

20 Minn kæri bróðir, unn mér þess 
það eg endurnæri mig á þér í Drottni. 
Endurnær þú mitt hjarta í Drottni. 

21 Eg hefi þér út af trausti þinnar 
hlyðni til skrifað því að eg veit það 
þú munir framar gjöra en eg segi. 


22 En jafnframt þessu reiðubú þú 
mér herbergi. Því að eg vona það eg 
verði yður fyrir yðra bón veittur. 


23 Þér heilsar Epafras, minn 
sambandingi í Kristi Jesú, 

24 Markús, Aristarkus, Demas, 
Lúkas, mínir hjálpendur. 

25 Náð vors Drottins Jesú Krists sé 
með yðrum anda. Á MEN. 


Skrifaður frá Róm með Onesimo 


Pistillinn til Hebrea 


1 


1 Með því að Guð hefur forðum 
mörgu sinni og margháttaðlega talað 
til feðranna fyrir spámennina 


2 hefur hann allra síðast á þessum 
dögum til vor talað fyrir soninn, 
þann hann setti til erfingja yfir alla 
hlut, fyrir hvern hann hefur einnin 
veröldina skapað. 


3 Hver helst (með því hann er ljómi 
hans dýrðar og ímynd hans 
staðfestu) að ber alla hluti með orði 
sins kraftar og gjörir hreinsan vorra 
synda fyrir sig sjálfan, setti sig til 
hægri handar tigninni á hæðunum. 


4 Svo miklu æðri gjörður englunum 
sem hann hefur miklu framar þeim 
erft eitt hærra nafn. 


5 Því að til hvers engils þá hefur 
hann nokkurt sinni það sagt: „Þú ert 
minn sonur, í dag ól eg þig“? Og enn 
annað sinn: „Ég mun hans faðir vera 
og hann mun minn sonur vera.“ 


6 Og enn aftur, sem hann innleiðir 
þann frumgetna í heiminn segir 
hann: „Og hann skulu allir englar 
tilbiðja.“ 

7 Af englunum segir hann að sönnu: 
„Sína engla gjörir hann anda og sína 
þénara eldsloga.“ 


ð En af syninum: „Guð, þitt sæti er æ 
og að eilífu, stjórnarvöndur þíns ríkis 
er réttlætisvöndur, 


9 þú hefur elskað réttlætið en hatað 
ranglætið. Fyrir því hefur Guð, þinn 
Guð, smurt þig meður 
viðsmjöri(olíu) fagnaðarins fram yfir 
þína hluttakendur.“ 


10 „Og þú, Drottinn, hefur af 
upphafi jörðina grundvallað og 
himnarnir eru þín handaverk. 


11 Þeir sömu munu forganga(farast) 
en þú munt blífa(vera) og allir munu 
þeir eldast sem klæðnaður. 


12 Og so sem klæði muntu þeim 
umhverfa og þeir munu umhverfast. 
En þú ert sjálfur hinn sami og þín ár 
munu ekki þrotna.“ 

13 En til hvers engils hefur hann 
nokkurn tíma sagt: „Set þig til 


minnar hægri handar þar til það eg 
þína óvini legg til skarar þinna fóta“? 
14 Eru þeir ekki allir 
þjónustusamlegir andar, útsendir til 
þjónustu vegna þeirra sem erfa skulu 
sáluhjálpina? 

2 


| Þar fyrir byrjar(ber) oss að gefa 
þess framar gaum að því orði það vér 
heyrum so að vér 
fordjörfunst(afvegleiðumst) ekki. 


2 Því ef það orð er stöðugt orðið sem 
fyrir englana er talað og hver 
yfirtroðning og óhlyðni hefur 
meðtekið sín réttferðug laun, 

3 hvernin viljum vér þá umflyja ef 
vér gætum ekki slíkrar sáluhjálpar, 


hver helst að hafði sitt 
prédikunarupphaf fyrir Drottin? En 
hún er komin til vor af þeim sem 
hana heyrðu 


4 og Guð gaf henni vitni með 
táknum og dásemdum og 
margháttuðum kraftaverkum og með 
útskiptingu heilags anda eftir sinni 
vild. 


5 Því að hann hefur ekki englunum 
undirgefið þá eftirkomandi veröld 
þar vér tölum um. 


6 Það vottar enn nokkur í einhverjum 
stað, so segjandi: „Hvað er maðurinn 
að þú minnist hans og mannsins son 
að þú vitjir hans? 

(Sálmarnir/Psalms 8:4) 


7 Þú gjörðir hann litlu lægri en 
englana. Með dyrð og heiðri 
kórónaðir þú hann og settir hann yfir 
verk þinna handa. (Sálmarnir/Psalms 
0:9) 

ð Alla hluti hefur þú undrilagt hans 
fótum.“ Í því að hann undirlagði 
honum alla hluti þá hefur hann 
ekkert fráskilið það honum sé eigi 
undirgefið. En nú fyrst að sinni sjáu 
vér ekki það honum sé allir hlutir 
undirgefnir. (Sálmarnir/Psalms 8:6) 


9 En vér sjáum Jesús, sem var 
gjörður lítið lægri en englar, fyrir 
pislan(þjáningu) dauðans kórónaður 
með dyrð og heiðri upp á það að 
hann af Guðs náð fyrir alla dauðann 
smakkaði. 


10 Því að það sæmdi þeim hvers 
vegna allir eru og fyrir þann allir 
hlutir eru, sá mörg börn hefur til 
dyrðarinnar laðað, það hann 
höfðingjann þeirra sáluhjálpar fyrir 
píslina fullkominn gjörði. 

11 Með því þeir koma allir út af 
einum, bæði sá sem helgar og þeir 
sem helgaðir verða. Fyrir því blygist 
hann ekki einnin þá bræður að kalla 


12 og segir: „Kunngjöra mun eg nafn 
þitt minum bræðrum og mitt í 
söfnuðinum þér lof syngja.“ 


13 Og enn aftur: „Upp á hann mun 
eg minn átrúnað setja.“ Og enn 
annað sinn: „Sjá þar, eg og þau börn 
sem Guð hefur mér gefið.“ 


14 Nú með því að börnin hafa til 
samans hold og blóð er hann einnin í 
sama máta þess hluttakari orðinn upp 
á það að hann magtina(valdið) tæki 
fyrir dauðann frá þeim sem dauðans 
magt(vald) hafði, það er djöflinum, 
15 og endurleysti þá sem fyrir ógn 
dauðans hlutu um alla ævi í þrælkan 
að vera. 


16 Því að eigi neins staðar annast 
hann englana heldur annast hann það 
sæði Abrahams. 


17 Hvaðan af hann hlaut fyrir alla 
hluti sínum bræðrum líkur að verða 
upp á það hann miskunnsamur yrði 
og trúlyndur biskup(æðsti prestur) 
fyrir Guði til að forlíka(friðþægja) 
fólksins syndir. 


18 Því að í því sem hann hefur liðið 
og freistaður er þá kann hann þeim 
að hjálpa sem freistaðir verða. 


3 


1 Hvar af þér heilagir bræður, hverjir 
hluttakarar eruð þeirrar himneskrar 
kallanar, gefið gætur að þeim 
sendiboða og biskupi þann vér 
viðurkennum, Jesú Krist, 


2 sá trúr er þeim hver hann hefur 
fyrir settan (líka sem Moysen) í öllu 
sínu húsi. 

3 En þessi er meiri dýrðar verður en 
Moyses af því að sá hefur meiri 
heiðran af húsinu sem það smíðaði 
en húsið sjálft. 


4 Því að sérhvert hús verður af 
einhverjum smíðað en sá alla hluti 
smíðar það er Guð. 


5 Moyses var að sönnu trúr í öllu 
hans húsi so sem þjónustumaður til 
vitnisburðar þess sem sagt skal verða 


6 en Kristur so sem son yfir sínu 
húsi, hvers hús að eru vér ef vér 
annars átrúnaðinum og hrósan 
vonarinnar allt til enda fastlega 
höldum. 

7 Hvar fyrir, so sem segir Heilagur 
Andi: „Í dag, ef það verður að þér 
heyrið hans rödd, 

ð þá forherðið e1 yðar hjörtu so sem í 
beiskuninni(ögruninni) skeði á 
freistingardegi í eyðimörku 


9 hvar að freistuðu mín yðrir feður. 
Þeir reyndu og sáu mín verk í 
fjörutigir ára. 

10 Fyrir það varð eg reiður þessari 
kynslóð og sagði: Jafnlega eru þeir 
villir í hjarta og eigi þekktu þeir 
mína vegu. 

11 Hverjum eg einnin sór í minni 
reiði að eigi skyldu þeir koma til 
minnar hvíldar.“ 

12 Sjáið til, kærir bræður, það eigi 
nokkur meðal yðar hafi vont 


vantrúað hjarta það frágangandi er 
Guði lHhfanda 


13 heldur áminnið yður sjálfa alla 
daga so lengi sem það í dag kallast 
að þar enginn meðal yðar forherðist 
af svikræði syndarinnar. 


14 Því vér erum Krists hluttakarar 
vorðnir ef vér annars uppbyrjaðri trú 
allt til enda fastlega höldum. 


15 So lengi sem sagt verður: „Í dag, 
ef það verður að þér heyrið hans 
rödd, þá forherðið ekki yðar hjörtu 
so sem í þeirri beiskuninni(ögrun) 
skeði.“ 

16 Því að sumir sem hana heyrðu 
forbeiskuðust(ðögruðu). Þó eigi allir 
þeir eð útgengu af Egyptalandi fyrir 
Moysen. 


17 En hverjum reiddist hann í 
fjörutígir ára? Er eigi so: Þeim sem 
syndguðust, hverra hræ að niður 
hrundu í eyðimörku. 


18 En hverjum sór hann það þeir 
skyldu eigi koma til hans hvíldar 
nema þeim sem vantrúaðir voru? 
19 Og vér sjáum það þeir hafa ekki 
kunnað inn að koma vantrúarinnar 
vegna. 


4 


1 Því látum oss hræðast það vér 
forsómum(sóum) ekki það fyrirheit 
inn að koma til hans hvildar og 
enginn vorra eftir verði. 


2 Því að það er oss einnin kunngjört 
svo sem hinum. En orðið 
prédikunarinnar hjálpaði hinum 
ekkert nær þeir trúðu ekki sem það 
heyrðu. 


3 Því að vér hverjir trúum inn 
söngum í hvildina so sem að hann 
segir: „Eg sór í minni reiði það eigi 
skyldu þeir til minnar hvíldar koma.“ 
Og að sönnu þá þau verkin í upphafi 
veraldarinnar gjörðust 


4 sagði hann í nokkrum stað af 
hinum sjöunda degi líka so: „Og Guð 
hvildist á sjöunda degi af öllum 
sínum verkum.“ 


5 Og hér í þessum stað enn aftur: 
„Þeir skulu e1g1 koma til minnar 
hvíldar.“ 


6 Með því að þar er enn fyrir 
höndum að nokkrir skuli inn til 
þeirrar sömu koma og þeir hverjum 
það í fyrstu kunngjört er eru þar ekki 
til komnir fyrir þeirra vantrúar sakir 


7 þá ásetur hann enn aftur nokkurn 
dag eftir slíkan langan tíma og segir 
fyrir Davíð: „I dag“ so sem að sagt 
er: „I dag, ef þér heyrið hans rödd þá 
forherðið ekki yðar hjörtu.“ 

ð Því að ef Jesús hefði þá til hvíldar 
leitt hefði hann aldreigi eftir það af 
nokkrum öðrum degi sagt. 

9 Fyrir því er þar enn hvild fyrir 
höndum fólki Guðs. 

10 Því að hver til hans hvildar er 
komin hann hvilist einnin af hans 
verkum so sem Guð af sinum. 


11 So látum oss nú kapp á leggja inn 
að koma til þessarar hvildar upp á 
það að enginn falli í það sama 
eftirdæmi vantrúarinnar. 


12 Því að Guðs orð er lhfandi og 
kröftugt og hverju tvieggjuðu sverði 
hvassara og gegnumsmygur allt þar 
til það í sundur slítur sálina og 
andann, einnin brjóst og bein, og er 
dómari hugrenninganna og hjartans 
hugarlundar 


13 og þar er engin skepna fyrir 
honum ósynileg en allir hlutir eru 
nöktir og óhuldir fyrir hans augliti af 
hverjum vér tölum. 


14 Með því vér höfum 

maktan( æðsta) biskup Jesús son 
Guðs hver til himins er farinn so 
látum oss halda fast þeirri 
viðurkenning. 


15 Því að vér höfum eigi þann 
biskup sem ekki kann sampíning 


hafa með vorum breyskleika heldur 
sá sem freistaður er á allan hátt líka 
so sem að vér, þó án synda. 

16 Fyrir því látum oss þar að ganga 
með hugarhreysti til þess náðarinnar 
hásæti so að vér auðlumst 
miskunnsemi og náð finnum á þeim 
tíma nær vér þurfum fulltings við. 


S) 


1 Því að hver biskup af mönnum 
tilkjörinn sá verður fyrir mennina 
settur í þeim hlutum sem að eru fyrir 
Guði upp á það hann fórnfæri gáfur 
og helgioffur(helgi fórnir) fyrir 
syndirnar, 

2 sá sem samharma kann þeim sem 
fávísir eru og villir fara með því 


hann er sjálfur umgefinn með 
breyskleika. 


3 Fyrir það hlytur hann jafnt líka 
sem fyrir fólkið einnin fyrir sig 
sjálfan að offra(fórna) fyrir 
syndirnar. 

4 Og enginn tekur sér sjálfum heiður 
til heldur hann sem kallaður verður 
af Guði, so sem Aaron. 


5 So hefur Kristur ekki einnin sig 
sjálfan innsett í heiðurinn það hann 
yrði biskup heldur sá sem til hans 
hefur sagt: „Þú ert minn sonur, í dag 
ól eg þig.“ 

6 Sem hann einnin enn í Öðrum stað 
segir: „Þú ert eiliflega 
kennimaður(prestur) eftir skikkam 
Melkisedek.“ 


7 Og hann hefur á degi síns holds 
bænir og beiðni með öflugu kalli og 
tárföllum otfrað til hans sem af 
dauðanum bjarga kunni og er einnin 
bænheyrður fyrir það hann 
vegsamaði Guð. 


ð Og þótt hann væri Guðs son hefur 
hann þó í því hann leið hlyðni lært. 


9 Og þá hann fullkomnaður er er 
hann orðinn öllum, hverjir honum 
hlyðugir eru, tilefni eilifrar 
sáluhjálpar(björgunar), 

10 af Guði biskup kallaður eftir 
skikkan Melkísedek. 


11 Þar út af höfðu vér margt að 
segja. En það er þungt á meðan þér 
so skilningslausir eruð. 


12 Og þér sem fyrir löngu skylduð 
meistarar vera þurfið nú við aftur 
það vér lærum yður þann fyrsta 
bókstaf guðlegs orðs og það vér 
gefum yður mjólk og öngvan 
megnan mat. 

13 Því að hverjum vér hljótum mjólk 
að gefa, sá er Óreyndur í orði 
réttlætisins því að hann er ungberni, 


14 en hinum fullorðnum heyrir megn 
matur sem af siðvana hafa iðkað 
sinni til frágreiningar góðs og 1lls. 

6 

1 Fyrir því viljum vér þann lærdóm 
af upphafi kristilegs lífernis nú fara 
láta og til 
algjörlerksins(fullkomnunar) gripa, 
eig1 aftur að nýju grundvöll 


leggjandi iðrunarinnar dauðra verka 
og trúarinnar á Guð, 


2 skírnarinnar, lærdómsins handa 
uppleggingunnar, upprisunnar 
framliðinna, eilífs dóms. 


3 Og þetta vilju vér gjöra ef Guð vill 
annars til steðja(leyfa)). 


4 Því að það er ómögulegt að hinir 
sömu sem eitt sinn uppbirtir eru og 
smakkað hafa himneska gáfu og 
hluttakarar eru vorðnir heilags anda 
5 og smakkað hafa hið góða Guðs 
orð og kraft eftirkomanda veraldar 

6 og hafa þó fallið frá, að þeir muni 
endurnyjast til iðrunnar, þar þeir hafa 
fyrir sitt leyti að ný krossfest Guðs 
Son og haft hann að spotti 


7 Því að jörðin sem regnið drekkur 
það oftsinnis á hana kemur og 
hagkvæmilegt gras ber þeim sem 
hana yrkja meðtekur blessan af Guði. 


5 En hún sem þistla og þyrna ber hún 
dugir ekki og er bölvaninni nærst 
hver að síðustu uppbrennd verður. 


9 En vér treystum, elskulegir, nokkru 
betur til yðar það þér sáluhjálpinni 
nánari séuð þó að vér tölum so. 

10 Því að Guð er ekki ranglátur það 
hann gleymi yðvars gjörnings og 
kærleikans erfiðis sem þér 
auðsýnduð við hans nafn þá þér 
þjónuðuð heilögum og enn þjónið. 
11 En vér löngum að hver einn 
yðvara auðsyni þá sömu kostgæfni í 
voninni fast að halda allt til enda 


12 að þér letjist eigi heldur séuð 
eftirfylgjarar þeirra sem fyrir trúna 
og þolinmæði fyrirheit erfa. 


13 Því líka sem Guð fyrirhét 
Abraham þá hann við öngvan annan 
stærra hafði að sverja sór hann við 
sjálfan sig 

14 og sagði: „Sannlega skal eg 
blessa og margfalda þig.“ 


15 Og með því hann bar 
þolinmóðlega biðlund öðlaðist hann 
fyrirheitið. 

16 Mennirnir sverja við enn æðra en 
þeir eru og sá eiður gjörir enda allrar 
sundurþykkju(sundrunar,þrætu) so 
að sannleikur sé á milli þeirra. 


17 En þá Guð vildi yfirgnætanlega 
auðsýna erfingjum fyrirheitsins að 
sitt ráð er óumskiptilegt hefur hann 
þar til eið á lagt upp á 

18 það vér hefðum fyrir tvær greinir 
þær óumskiptilegar eru (því það er 
ómögulegt að Guð ljúgi) öruggt 
traust, vér sem til flukt(hælis) höfum 
og fastlega höldum þeirri fyrirsettri 


19 von hverja vér höfum sem annað 
fast og Öruggt akkeri sálarinnar sú 
einnin Inngengur í hið innra 
fortjaldsins 

20 þar eð fyrirrennarinn er fyrir oss 
inngenginn, Jesús, að eilífu biskup 
vorðinn eftir skikkan Melkisedek. 


fí 


1 En þessi Melkisedek var konungur 
til Salem, kennimaður Guðs hins 
hæðsta, hver Abraham í móti gekk 
þann tíð hann kom frá orustu 
konunganna og blessaði hann, 


2 hverjum Abraham gaf tíund af öllu 
sóssi. Í fyrstu útleggst hann 
„Konungur réttlætisins“, eftir það 
einnin konungur Salem, það er 
„Konungur friðarins“, 


3 utan föður, utan móður, án slektis, 
hafandi hverki upphaf daganna né 
endalok lífsins. Hann er og 
samjafnaður syni Guðs og blífur(er) 
kennimaður að eilífu. 


4 En gætið að hversu mikill að hann 
er hverjum Abraham, sá patríarki, 
gaf tíund af herfanginu. 


5 Og að sönnu synir Leví þann tíð 
þeir meðtaka kennimannskapinn 
hafa þeir boðorð til tíundina inn að 
taka af fólkinu (það er af þeirra 
bræðrum) eftir lögmálinu þó að þeir 
eru einnin sjálfir af Abrahams 
lendum komnir. 


6 En hann hvers ætterni eigi nefnt 
verður meðal þeirra sá tók tíund af 
Abraham og blessaði þann sem 
fyrirheitið hafði. 


7 En án alls mótmælis er það so að 
sá hinn minni verður af hinum æðra 
blessaður. 


ð Og hér taka tíund dauðlegir menn 
en þar burtu vottar hann það hann 
lífi. 


9 Og þar eg segi so: Levi, sá er 
tíundina inntekur, er einnin tíundaður 
fyrir Abraham 


10 þá þegar hann var í lendum 
föðursins, þann tíð Melkísedek gekk 
honum á móti. 


11 Því ef að fullkomnan væri vorðin 
fyrir levítískan kennimannskap (því 
undir þeim hinum sama hefur 
lyðurinn lögmálið meðtekið) hvað 
væri þörf framar meir að segja að þar 
annar kennimaður skyldi koma eftir 
skikkan Melkísedek og eigi eftir 
skipan Arons“? 


12 Því hvar kennimannskapurinn 
umskiptist þar hlýtur einnin lögmálið 
um að skiptast. 

13 Því þar slíkt er af sagt sá er af 
öðru slekti(annarri ætt) út af því sem 


enginn nokkurn tíma altarinu þjónað 
hefur. 


14 Því það er þó opinbert að vor 
Drottinn er kominn frá Júda, til hvers 
slektis(ætt) Moyses hefur ekkert 
talað af kennimannskapnum. 


15 Og so er það enn ljóslegar ef 
annar kennimaður upp kemur eftir 
líking Melkisedek 


16 sá ekki er gjörður eftir lögmáli 
líkamlegs boðorðs heldur ettir krafti 
óendanlegs lífs. 


17 Því hann vitnar: „ Þú ert 
kennimaður að eilífu eftir skikkan 
Melkiísedek.“ 


18 Því þar fyrir aftekst hið fyrra 
lögmálsboðorð, með því það var 
veikt og Ógagnsamt 

19 því lögmálið kunni ekkert 
fullkomið að gjöra, og innleiddist hin 
önnur betri von, fyrir hverja vér 
nálægjunst Guði. 


20 Og það hið mikla er ekki án eiðs. 


21 Því að hinir eru án eiðs 
kennimenn vorðnir en þessi meður 
eiði fyrir þann sem til hans sagði: 
„Drottinn sór og það mun eigi 1ðra 
hann: Þú ert kennimaður(prestur) að 
eilífu eftir skikkan Melkísedek.“ 


22 Svo til mikils betra 
testamentis(sáttmála) tilsagnari er 
Jesús orðinn. 


23 Og hinir eru margir sem 
kennimenn urðu fyrir það að dauðinn 
leyfði þeim eigi að blífa(vera). 

24 En þessi fyrir því hann eilíflega 
blífur hefur hann 
óforgengilegan(óbreytilegan) 
kennimannskap. 

25 Þar fyrir kann hann og einnin að 
hjálpa eilíflega þeim sem fyrir hann 
koma til Guðs og lifir ævnilega og 
biður fyrir þeim. 

26 Því að slíkan biskup sæmdi oss að 
hafa sá sem væri heilagur, saklaus, 
óflekkaður, syndugum fráskilinn og 
hærra en að himinn er, 


21 hverjum daglega e1 þörf gjörist so 
sem að hinum öðrum biskupum í 
fyrstu fyrir sínar eiginlegar syndir að 
fórnfæra, eftir það fyrir fólksins 
syndir. Því það gjörði hann einu 
sinni þá hann sjálfan sig fórnfærði. 
28 Því þá menn sem lögmálið setur 
til presta þeir hafa breyskleik. En 
þetta eiðsins orð það eftir lögmálið 
er sagt setur soninn eilifan og 
fullkominn. 


ð 


1 Það er nú upphæðin þess það vér 
afsegjum: Vér höfum þann biskup 
sem situr til hægri handar í 
tignarstölnum á himnum og heilagra 
auðæfa 


2 og sannarlegrar tjaldbúðar 
handverksmaður er hverja Guð hefur 
uppbyggt og eigi maðurinn. 

3 Því að hver biskup verður tilsettur 
að offra gjafir og fórnir. Fyrir því 
hlýtur þessi einnin nokkuð að hafa 
það hann otfri. 


4 Og ef væri hann nú á jörðu þá væri 
hann nú ei prestur á meðan þar eru 
nokkrir sem eftir lögmálinu gjafir 
offra, 

5 hverjir að þjóna þeirri fyrirmynd 
og skugga himneskra auðæfa so sem 
það guðlega andsvar til Moysen 
sagði þá hann tjaldbúðina fullkomna 
skyldi: „Sjá til“ sagði hann „að þú 
alla hluti gjörir ettir þeirri fyrirmynd 
sem þér er á fjallinu synd.“ 


6 En nú hefur hann æðra embætti 
öðlast so sem hann annars miklu 
æðra testamentis meðalgöngumaður 
er, hvert einnin á æðra fyrirheit 
stendur. 


7 Því ef hitt fyrra hefði 
óstraffanlegt(óaðfinnanlegt) verið þá 
hefði ekkert rúm leitað verið hinu 
öðru. 


ð Því að hann straffar(gagnrýnir) 
það, so segjandi: „Sjáið, þeir dagar 
munu koma, segir Drottinn, það eg 
mun yfir hús Ísraels og yfir hús Júda 
setja nýtt testament, 


9 eigi eftir því testamenti er eg gjörði 
við feður þeirra á þeim degi þá eg 
tók í þeirra hönd í þann tið eg 
útlerdda þá af Egyptalandi. Og með 


því þeir blifu(dvöldu) ekki í minu 
testamenti þá hefi eg þá úr minni líða 
látið, segir Drottinn. 

10 Því að þetta er það testament það 
eg nú mun setja húsi Ísraels eftir 
þessa daga, segir Drottinn: Minn 
anda mun eg gefa í þeirra hugskot og 
í þeirra hjörtu mun eg þau skrifa og 
eg mun þeirra Guð vera og þeir 
skulu mitt fólk vera 


ll og eigi skal nokkur þurfa sinn 
náunga að læra né sinn bróður og 
segja: Viðurkenn þú Drottin. Því að 
þeir skulu mig allir kenna, í frá 
hinum minnsta til hins stærsta. 


12 Því að eg mun líknsamur vera 
þeirra afgjörðum og syndir þeirra og 
ranglæti vil eg ekki í minni leggja.“ 


13 Í því sem hann sagði „hið nýja“ 
gjörði hann það fyrra gamalt. En 
hvað gamalt og aldrað er það er 
nærri sínum ævilokum. 


9 


1 Hið fyrra hafði að sönnu sínar 
réttlætingar, dyrkanir og veraldlegan 
heilagleik. 


2 Því að hinn fremri hlutur 
tjaldbúðarinnar var uppgjörður í 
hverjum að var kertastikan, borðið 
og skoðunarbrauðin, og þessi 
kallaðist hinn heilagi. 


3 En á bak öðru fortjaldinu var 


tjaldbúðin sú sem kallaðist hin allra 
heilagasta, 


4 hver eð hafði reykelsisgullkerið og 
testamentisörkina, alla vega með 
gulli roðna, í hverri var gullfatan 
sem himnabrauðið hafði og vöndinn 
Aarons sem blómgast hafði og 
testamentisspjöldin, 


5 hvar upp yfir voru kerúbím 
dýrðarinnar, yfirskyggjandi 
líknarsætið af hverju nú er ekki neitt 
sérlegt að segja. 


6 Þá þetta var nú so tilbúið gengu 
kennimennirnir iðuglegana í hið 
fremra tjaldbúðarhúsið og afluku þar 
fórnarembættinu. 

7 En í hitt annað inngekk einu sinni á 
árinu allernasta biskupinn, eigi án 
blóðs, hverju hann offraði(fórnaði) 


fyrir sínar eiginlegar og fólksins 
syndir, 

8 þar hinn Heilag1 Andi með merkti 
að vegurinn til heilagleiksins væri þá 
enn e1 opinberaður á meðan hið 
fremra tjaldbúðarhúsið stæði, 


9 hvört að hlaut í þann sama tíma 
fyrir líking að vera, í hverju gjafir og 
fórnfæringar offraðar urðu, hvað þó 
eigi kunni fullkomið að gjöra eftir 
samviskunni þann sem 
suðsþjónustuna framdi, 


10 alleinasta með mat og drykk og 
margvíslegar skíringar og holdsins 
réttlætingar sem allt til tíma 
betranarinnar voru upp á lagðar. 


11 En Kristur er kominn það hann sé 
biskup eftirkomanda auðæfa fyrir 


stærri og algjörðari tjaldbúð þá sem 
ekki er með höndum gjörð, þá sem 
ekki er þeirrar sköpunar, 


12 ekki heldur fyir hafrablóð né 
kálfa- heldur er hann fyrir sitt eigið 
blóð eitt sinn inn genginn í hið 
heilaga og fann eilífa endurlausn. 

13 Því ef uxanna og hafranna blóð 
og askan kvígunnar ádreifð helgar 
hina saurugu til holdsins hreinsunar, 


14 hversu miklu framar mun þá blóð 
Krists, sem sjálfan sig hefur án 
flekkunar fyrir heilagan anda Guði 
offrað, hreinsa vorar samviskur af 
dauðum verkum til að þjóna Guði 
lifanda. 


15 Og þar fyrir er hann einnin 
meðalgöngumaður hins nýja 


testamentis so að fyrir þann dauða 
sem skeður er til frelsunar út af þeim 
yfirtroðningum (þær sem undir hinu 
fyrsta testamentinu voru) so að þeir 
meðtaki eilífa arfleifð fyrirheitsins 
sem kallaðir voru. 


16 Því hvar eð testamentið er þá 
hlytur þar þess dauði að ske sem 
testamentið gjörir. 


17 Því að testamentið verður staðfest 
fyrir dauðann elligar dugir það ekki 
meðan hann nú lfir sem það hefur 
gjört. 

18 Hvar fyrir hið fyrra var eigi án 
blóðs til stiktað(tileinkað . 


19 Því þann tíð Moyses hafði talað 
út af öllum boðorðum lögmálsins 
fyrir öllu fólkinu tók hann kálfa og 


hafra blóð með vatni og purpuraullu 
Og Isopo og stökkti á bókina og allt 
fólkið, 

20 segjandi: „Þetta blóð er þess 
testamentis hvert Guð hefur boðið“ 
21 og líka einnin tjaldbúðina og öll 
verkfæri guðsdyrkunar stökkti hann 
með blóðinu. 


22 Og allir hlutir verða sem helst 
með blóði hreinsaðir eftir lögmálinu. 
Og án blóðsúthellingar sker engin 
fyrirgefning. 

23 So hlaut nú fyrirlíking himneskra 
hluta með slíku hreinsuð að verða. 
En hinir himneskir sjálfir hljóta betri 
fórnir að hfa en eð hinar voru. 


24 Því að Kristur er eigi inn genginn 
í það hið heilaga sem með höndum 
er gjört, hvert að er samlíking hins 
réttferðuga, heldur í himininn sjálfan 
so hann auglysist(birtist) nú fyrir 
Guðs augliti fyrir oss, 

25 ekki það hann fórni líka svo oft 
sem hinir aðrir biskupar þeir á hverju 
ári Inngengu í hið heilaga með 
annarra blóði 

26 (annars hefði hann oftar hlotið að 
líða í frá veraldarupphafi) en nú í 
endalok veraldarinnar birtist hann 
eitt sinn fyrir sína eigi fórnfæring til 
burttöku syndarinnar. 

27 Líka so sem það mönnunum er 
tilskikkað einu sinni að deyja og eftir 
það er dómurinn, 


26 so er Kristur einu sinni 
offraður(fórnaður) til í burt að taka 
syndir margra en Í annað sinn mun 
hann birtast utan synd öllum þeim 
sem hans vænta til sáluhjálpar. 


10 


1 Því að lögmálið hefur skuggann 
eftirkomandi auðæfa, ekki 
líkneskjuna sjálfra auðæfanna. Því 
að hvert ár hlaut að offrast hinar 
sömu offranir og kunni þó eigi þá 
sem offruðu fullkomna að gjöra. 

2 Annars hefði otfrið aflagst hefðu 
þeir öngva samvisku meir hatt 
syndarinnar sem guðsdyrkunarmenn 
voru eitt sinn hreinsaðir. 


3 Heldur sker fyrir það hugleiðing 
syndanna hvert ár. 


4 Því að það er ómögulegt að fyrir 
uxa og hafra blóð syndir í burt að 
taka. 


5 Fyrir því sem hann kemur í 
veröldina segir hann: „Otffran og 
fórnir vildir þú eigi en líkamann 
tilreiddir þú mér. 

6 Brennifórnir og syndottur þóknast 
þér ekki. 

7 Þá sagði eg: Sjá, Að eg kem fyrst í 
bókinni er skrifað af mér það eg 
skuli gjöra, Guð, þinn vilja. 

ð “ En þar fyrir sem hann sagði: 
„Offranir, fórnan, brennifórnir og 
syndoffur vildir þú eigi, þær 
þóknuðust þér ekki“ hverjar eftir 
lögmálinu offraðar verða, 


9 þá sagði hann: „Sjá, eg kem að 
gjöra, Guð, þinn vilja.“ Þar af tekur 
hann hið fyrra so að hann innsetti hið 
annað. 


10 Í hverjum vilja það vér erum 
helgaðir einu sinni skeðnum fyrir 
offran líkama Jesú Krists. 


11 Og hver einn kennimaður er 
tilsettur það hann alla daga 
suðsdýrkan ræki og oftlega 
samháttaðar offranir gjöri, hverjar 
aldrei kunna syndirnar af að taka. 
12 En þessi fórnaði eina fórn fyrir 
syndirnar þá æfinlega dugir, situr nú 
til hægri handar Guðs 

13 og eftirbíður héðan í frá þar til 
hans óvinir verða lagðir til skarar 
hans fóta. 


14 Því að með einnri offran hefur 
hann að eilífu fullkomna gjört þá 
sem helgaðir verða. 


15 En það vitnar oss einnin Heilagur 
Andi eftir því hann áður fyrri sagði: 
16 „Þetta er það testament sem eg 
mun þeim setja eftir þá daga, segir 
Drottinn: Mín lög mun eg gefa í 
þeirra hjörtu og í þeirra hugskotum 
mun eg þau skrifa 

17 og þeirra syndir og ranglætingar 
vil eg ekki meir í minni leggja.“ 

18 Hvar þessi hin sama fyrirgefning 
er, þar er engin offran meiri fyrir 
syndirnar. 


19 Fyrst vér höfum nú, kærir bræður, 
þann tryggleik til inngöngu í hið 
heilaga fyrir blóðið Jesú, 

20 í hverju hann tilreiddi oss nýjan 
og lifandi veg fyrir fortjaldið, það er 
fyrir sitt hold, 

21 hafandi so magtan(voldugan) 
kennimann yfir Guðs húsi, 


22 því látum oss þar að ganga með 
sannarlegu hjarta, algjörsiglerk 
trúarinnar, yfirdreifðir í vorum 
hjörtum og viðskildir vondri 
samvisku og þvegins líkama með 
hreinu vatni, 


23 og látum oss fastlega halda 
viðurkenning vonarinnar og örvænta 
eigi því að hann er tryggur sá henni 
hefur fyrirheitið. 


24 Og það vér stundum oss sjálfa 
innbyrðis með tíðkan kærleiksins og 
góðra verka 


25 og ekki forláta(yfirgefa) vorn 
söfnuð so sem sumra er siður heldur 
að áminna hver annan. Og því miklu 
framar, so miklu sem þér sjáið 
daginn taka að nálægjast. 

26 Þvi ef vér mótþróanlega syndir 
drýgum eftir það vér höfum 
meðtekið kynning sannleiksins þá 
höfum vér öngva offran þaðan í frá 
fyrir syndirnar 

27 heldur hræðilegt ettirbíð dómsins 
og eldsins aga sem mótstandara 
svelgja mun. 


26 Því hver hann brytur Moyes 
lögmál sá hlýtur að deyja utan 


nokkra miskunnsemd fyrir tveggja 
eður þriggja vitnan. 


29 Hversu miklu meiri píslir meini 
þér sá muni verðskulda sem son 
Guðs með fótum treður og 
testamentisblóðið saurugt reiknar 
fyrir hvert að hann er helgaður og 
svívirðir so náðarinnar anda? 


30 Því að vér vitum þann sem segir: 
„Mín er hefndin, eg mun aftur 
gjalda, segir Drottinn.“ Og enn 
annað sinn: „Drottinn mun dæma sitt 
fólk.“ 


31 Hryggilegt er að falla í hendur 
lhtanda Guðs. 

32 Leggið í minni þá hinu fyrri daga 
á hverjum þér uppbirtust þolandi 


einnin nokkurn deild sjálfir mikið 
áhlaup píslanna 


33 fyrir svívirðan og hörmungar og 
að bysnum gjörðir og í sumri deild 
lagsmenn verið þeirra sem so hefur 
gengið. 

34 Því að þér hafið sampíinst minum 
böndum og ræning yðvara auðæfa 
með fagnaði umliðið, vitandi yður að 
hafa með sjálfum yður aðra betri og 
blífanlegri(varanlega) fasta eign á 
himnum. 


35 Látið ekki yðvart traust í burt 
sleppa, hvert að mikið verðkaup 
hefur. 


36 En þolinmæði er yður nauðsynleg 
so að þér gjörið Guðs vilja og 
meðtakið fyrirheitið. 


37 „Því að innan skamms mun koma 
sá eð koma skal og mun eigi seinka. 


38 En réttlátur mun af trúnni lifa. En 
sá sig í hlé dregur á þeim mun sála 
min hafa öngvan þóknan.“ 

39 En vér erum ekki af þeim sem sig 
í hlé draga og fyrirdæmdir verða 
heldur þeir sem trúa og sálunni 
bjarga. 

11 


1 En trúan er Öruggt traust þeirra 
hluta sem vér vonum og efum eigi 
hvað vér sjáum ekki. 

2 Fyrir hana fengu þeir hinir gömlu 
vitnisburðinn. 

3 Fyrir trúna undirstöndum(skiljum) 
vér heiminn gjörðan vera með Guðs 


orði og það hvað synilegt er út af 
hinu ósýnilega orðið. 

4 Fyrir trúna hefur Abel Guði meiri 
offran gjört en Kain, fyrir hverja 
hann hefur vitnisburðinn fengið það 
hann réttlátur sé, þá Guð gaf vitnan 
af hans gjöfum. Og um þá sömu talar 
hann enn þótt hann sé látinn. 


5 Fyrir trúna varð Enok burt numinn 
að hann sæi eigi dauðann og varð 
eigi fundinn af því það Guð tók hann 
á burt. Því áður fyrri en hann var í 
burt numinn hefur hann 
vitnisburðinn haft það hann 
þóknaðist Guði. 


6 En án trúarinnar er ómögulegt 
Guði að þóknast. Því hver hann vill 
koma til Guðs sá hlytur að trúa það 


að hann sé og það hann muni 
endurgjaldar1 verða þeirra sem hans 
leita. 


7 Fyrir trúna hefur Nói vegsamað 
Guð og örkina fyrirbúið til 
hjálpræðis sínu húsi þá hann meðtók 
guðlegan bífalning(fyrirskipun) um 
það hvað eigi var skeð, fyrir hvert 
hann veröldina fordæmdi og er 
erfingi vorðinn þess réttlætis sem 
fyrir trúna kemur. 


ð Fyrir trúna varð Abraham hlyðinn 
þá hann kallaður varð út að ganga á 
þá jörð sem hann erfa skyldi. Og 
hann gekk út og vissi eigi hvert út 
hann mundi koma. 

9 Fyrir trúna er hann framandi verinn 
á fyrirheitsjörðunni so sem á 


annarlegri og búið í tjaldbúð með 
Ísaak og Jakob, með erfingjum sama 
fyrirheitsins. 


10 Því að hann vonaði upp á þá 
borgina sem grundvöllinn hafði, 
hverrar uppbyggingarsmiður og 
skapari er Guð. 

11 Fyrir trúna meðtók hin óbyrja 
Sara kraft það hún varð frjófsöm og 
fæddi fram yfir tíma hennar aldurs. 
Því að hún hélt hann trúfastan sem 
henni hafði það til sagt. 


12 Fyrir hvað að margir eru 
upprunnir af einum, þó að dáins 
líkama væri, líka sem stjörnur himins 
Og so sem sandur við sjávarströnd, 
hvað óteljanlegt er. 


13 Þessir allir eru í trúnni undir lok 
líðnir og hafa ekki fyrirheitið 
meðtekið heldur það af fjarska til séð 
og hafa þar á treyst og sér nægja 
látið og viðurkennt það þeir væri á 
jörðu gestir og framandi. 


14 Því að þeir sem þetta segja þeir 
gefa til að skilja það þeir annarrar 
föðurleifðar leiti. 


15 Og að sönnu, ef þeir hefðu meint 
hana af hverri þeir voru útfarnir 
hefði þeir nógan tíma til aftur að 
snúa. 

16 En nú girntust þeir aðra betri, það 
er himneska. Fyrir því óvirðist ekki 
Guð að nefnast þeirra Guð því að 
hann hefur þeim borg fyrirbúið. 


17 Fyrir trúna fórnfærði Abraham 
Ísaak þá hann varð freistaður og 
fram gaf hinn eingetna, 


18 þann sem hann hafði þó í 
fyrirheitinu meðtekið, út af hverjum 
eð sagt var: „Í Ísaak skal þér þitt 
sæði kallað verða“, 

19 íhugandi það Guð kynni af dauða 
up að vekja, fyrir hvað hann einnin 
aftur fékk hann til fyrirlíkingar. 


20 Fyrir trúna blessaði Ísaak af því 
hvað eftirkomandi var Jakob og 
Esau. 

21 Fyrir trúna blessaði Jakob þá 
hann deyði báða sonu Jósefs og 
gjörði lotning því fremsta á hans 
ríkissprota. 


22 Fyrir trúna talaði Jósef út af 
söngu Ísraelssona þá hann deyði og 
bífalning gjörði um sín bein. 


23 Fyrir trúna varð Moyses þá hann 
var fæddur í þrjá mánuði falin af 
sínum foreldrum fyrir því þau sáu 
það hann var ásætlegt barn og 
hræddunst ekki kóngsins 
bífalning(fyrirskipan). 

24 Fyrir trúna afneitaði Moyses þá 
hann gjörðist stór sig að vera 
dótturson pharaonis 

25 og kjöri miklu heldur meður fólki 
Guðs ómak að þola en að hafa 
stundlegt eftirlæti syndarinnar 

26 og hélt vanvirðing Krists fyrir 
stærra ríkdóm en fésjóðu egypskra 
því að hann leit á verðlaunin. 


27 Fyrir trúna forlét(yfirgaf) hann 
Egyptaland og óttaðist ekki kóngsins 
grimmd. Því að hann hélt sig að 
þeim hvern hann sá ekki, líka so sem 
að hann sæi hann. 


26 Fyrir trúna hélt hann páskana og 
blóðsúthellingina upp á það að eigi 
snyrti þá sá sem frumburðina drap. 
29 Fyrir trúna gengu þeir í gegnum 
Hafið rauða svo sem um þurrlendi, 
hvers einnin hinir egypsku freistuðu 
og drekktust. 

30 Fyrir trúna niðurhrundu 
múrveggir Jéríkó þá er þeir höfðu í 
sjö daga um kring hana gengið. 

31 Fyrir trúna varð Rahab, sú 
hórkona, ei fortöpuð meður 


vantrúuðum þá hún meðtók þá 
njósnarmenn vinsamlega. 


32 Og hvað skal eg meir segja? 
Tíminn verður mér of stuttur nær eg 
skylda framþylja af Gideon, Barak, 
Samson, Jephtahe, Davíð og Samúel 
og spámönnunum, 

33 hverjir eð hafa fyrir trúna 
kóngaríki yfirunnið, réttlætið verkað, 
fyrirheitið öðlast, 
leónamunnana(ljóns munna) 
tilbyrgt(stoppað), 

34 eldsins magn útslökkt, sverðsins 
eggjar umflýð, kröftugir vorðnir úr 
breyskleikanum, öflgir gjörst í 
stríðinu, annarlegra herbúðum 
umvelt. 


35 Kvinnurnar hafa sína framliðna af 
upprisunni aftur fengið. En hinir 
aðrir eru lemstraðir og gabbaðir og 
hafa öngva frelsan meðtekið so að 
þeir öðluðust hina betri upprisuna. 


36 Sumir hafa háðung og húðstrokur 
liðið, þar ofan á bönd og fjötranir. 


37 Þeir eru steinum gryttir, 
skammhöggnir, í gegnumstungnir, 
fyrir sverði vegnir. Þeir eð um hafa 
farið í sauðafeldum og geitskinnum, 
með eymdum, með harmkvælum, 
með ómaki, 


368 hverra heimurinn var eig1 
verðugur, hafa og villir gengið á 
eyðimörkum, á fjöllum, um 
fylsni(gjótur) og hella jarðarinnar. 


39 Þessir allir fengu vitnisburðinn 
fyrir trúna og hafa ekki meðtekið 
fyrirheitið 

40 fyrir því það Guð hefur eitthvað 
betra áður til forna um oss 
fyrirhugað so að þeir fyrir utan oss 
yrði ekki fullkomnir gjörðir. 

12 

1 Fyrir því, á meðan vér höfum 
einnin slíka gnægð vottanna um 
kring oss þá látum oss afleggja 
syndirnar þær oss jafnan viðloða og 
þyngja og hlaupum fyrir þolinmæði 
til þeirrar orustu sem oss er 
tilskikkuð. 

2 Og álitum Jesú þess uppbyrjara og 
fullkomnara trúarinnar, hver eð þann 
tíð hann hefði vel mátt hafa fögnuð 


þoldi hann krossinn og virti 
forsmánina einkis og setti sig til 
hægri hliðar upp á Guðs stól. 


3 Minnist á þann sem þvílíkt 
mótmæli í gegn sér af syndurunum 
þoldi so að þér letjist ekki né veilist í 
hugskotunum. 

4 Því að þér hafið enn ekki allt til 
blóðsins viðstaðið í stríðinu mót 
syndinni 

5 og hafið þegar gleymt þess 
huggunar sem til yðar segir so sem 
til barnanna: „Son minn, virð eigi 
lítils tyftan(ögun) Drottins og 
örvilnast ekki þótt þú verðir af 
honum 

straffaður( gagnrýndur, átalaður) 


6 því að hvern eð Drottinn elskar 
þann agar hann en hvern þann son 
sem hann að sér tekur þann strýkir 
hann.“ 

7 Ef þér tyftunina þolið þá mun Guð 
tjá sig yður sem sonum. Því hver 
sonur er sá þann er faðirinn tyftar 
e1g1? 

ö En ef að þér eruð án tyftanar, 
hverrar hinir allir eru hluttakarar 
vorðnir, þá eru þér hjábörn en ekki 
synir. 

9 Nú með því einnin vér höfum haft 
vora líkamlega feður til 
tyftunarmanna og þá hræðst, 
skyldum vér þá ekki miklu meir 
undirgefnir vera hinum andlega 
Föður so að vér liíðum? 


10 Og hinir hafa sennilega fáeina 
daga oss agað eftir sínum geðþótta 
en þessi til nytsemdar so að vér 
öðlunst hans helgan. 


11 En öll tyftan nær hún áliggur þá 
þykir oss hún engin gleði heldur 
hryggð vera. En eftir á mun hún gefa 
friðsamlegan ávöxt réttlætisins þeim 
sem þar fyrir iðkaðir eru. 


12 Fyrir því upphefjið aftur tregar 
hendur og hin þreyttu kné 


13 og gjörið réttan gang með yðrum 
fótum svo að enginn afvega skeiki 
líka sem sá er haltrar heldur miklu 
framar verði heilbrigður. 

14 Eftirfylgið friðinum við hvern 
mann og helguninni, án hverrar það 
enginn mun Drottin sjá. 


15 Sjáið og so til það enginn forsómi 
Guðs náð so að það enginn beiskirót 
Í staðinn uppspretti og hindran gjöri 
og það margir fyrir þá hinu sömu 
saurugir verði. 

16 Og að þar sé enginn 
frillulifismaður eður óguðrækinn 
sem Esaú, sá sem að fyrir matar sakir 
seldi sinn frumburð. 

17 Fyrir því þá vitið að hann þar eftir 
á, þá hann blessanina erfa vildi, er 
hann útskúfaður. Því að hann fann 
ekkert rúm iðranarinnar þótt hann 
hennar með grátandi tárum leitaði. 

18 Því að þér eruð eigi gengnir til 
þess fjalls sem áþreifanlegt er og 
með eldi brennur né til þoku eða 
myrkurs, til hreggviðris, 


19 tillúðraþyts og til raddar orðanna 
og þeir hverjir hana heyrðu 
undantöldust það eigi yrði til þeirra 
orðið talað 

20 því að þeir kunnu eigi að þola 
hvað þar var sagt. Og ef skógdyr 
snart fjallið þá skyldi það steinum 
grýtast eða með skeyti í hel skotið 
verða. 

21 Og so ógurleg var sú syn það 
Moyses sagði: „Eg em óttasleginn og 
skelf.“ 

22 Heldur eru þér gengnir til fjallsins 
Síon og til borgar Guðs lifanda, til 
himneskrar Jerúsalem og til margra 
þúsundir englaflokka 


23 og til samkundu hins frumgetna, 
hver á himnum uppskrifaður er, og 


til Guðs allra dómara og til andanna 
algjörfilegra(algjörlegra) réttlátra 
24 og til meðalgangara hins nyja 
testamentis Jesú og til blóðsins 
yfirdreifingar það betra hefur að 
segja en Abels. 

25 Sjáið til að þér undanteljist ekki 
þeim sem við yður talar. Því ef hinir 
eru e1 umflýðir sem honum 
undantöldust þá hann á jörðu talaði, 
miklu miður þá vér ef vér 
undanteljunst(snúum frá) þeim sem 
af himnum talar, 


26 hvers rödd, þann tíma jörðina 
bifaði. En nú heitir hann fyrir og 
segir: „Enn eitt sinn mun eg hræra ei 
alleinasta jörðina heldur einnin 
himnana.“ 


27 En það hann segir „eitt sinn“ 
merk að það hið hræranlega skal 
umskiptilegt verða líka sem annað 
smíði so að það hvað óhræranlegt er 
stöðugt blífi(vari). 


28 Hvar fyrir á meðan vér meðtökum 
óhræranlegt ríki þá höfum vér náðina 
fyrir hverja vér skulum Guði þjóna 
honum til þóknunar með hræðslu og 
siðsemi. 


29 Því að vor Guð er eyðandi eldur. 
13 


1 Verið stöðugir í bróðurlegum 
kærleika 


2 og gestrisni forgleymið ekki því að 
fyrir hana hafa nokkrir (þeim 
óvitandi) englunum herbergi veitt. 


3 Hugleiðið bandingjana líka sem 
aðrir sambandingjar og þá sem 
mótgöngu líða svo sem að þér séuð 
einnin límir þess sama líkama. 


4 Hjúskapurinn skal heiðarlegur 
haldinn vera hjá öllum og 
hjónabandssængin óflekkuð. En 
frillulífismenn og hórunarmenn mun 
Guð dæma. 

5 Framferðið sé án ágirni og látið 
yður það nægja sem í nánd er því að 
hann hefur sagt: „Ég vil eigi yfirgefa 
þig né frá fara.“ 

6 So að vér megum traustlega segja: 
„Drottinn er minn hjálpari, eg mun 
eigi Óttast hvað maðurinn mun mér 
gjöra.“ 


7 Þenkið á yðra lærifeður þeir eð 
Guðs orð hafa sagt yður hverra 
ævilokum þá að hyggið og 
eftirfylgið þeirra trú. 

ð Jesús Kristur, gær og í dag og 
einnin sjálfur hinn sami að eilífu. 

9 Látið því eigi afleiða yður með 
margvíslegum og framandi 
lærdómum. Því að það er ágætlegt so 
að hjartað sé staðfast hvað helst að 
sker fyrir náðina, eigi fyrir fæðsluna, 
10 hvar út af öngva nytsemd hafa 
þeir sem þar með vilja Guði þjóna. 
Vér höfum það altari hvar af þeir 
sem tjaldbúðina rækja hafa ekkert 
vald til af að eta. 


11 Því hverra dyra blóð sem 
innborðið verður af æðsta 


kennimanninum í hið heilaga fyrir 
syndirnar þeirra sömu hræ verða 
uppbrennd utan herbúðanna. 


12 Fyrir því hefur einnin Jesús upp á 
það hann helgaði það fólk fyrir sitt 
eigið blóð utan borgarhliðs liðið. 


13 Því látum oss útganga til hans af 
herbúðum og bera hans vanvirðing. 


14 Því að vér höfum öngvan 
blífanlegan(varanlegan) stað heldur 
leitum vér hins tilkomanda. 


15 Því látum oss nú offra fyrir hann 
lofsins offur Guði alla tíma, það er 
ávöxt varanna, sem viðurkenna hans 
nafn. 


16 Gott að gjöra og með að skipta þá 
forgleymið ekki því að slíkt offur 
þóknast Guði vel. 

17 Hlyðið yðrum lærurum og fylgið 
þeim því að þeir vaka yfir yðrum 
sálum líka sem þeir eð reikningskap 
þar fyrir gefa skulu so að þeir gjöri 
það með gleði og eigi með 
andvarpan það það er yður 
ógagnsamlegt. 

18 Biðjið fyrir oss. Vort traust er það 
að vér höfum góða samvisku og 
kostgæfum oss til góða umgengni að 
hafa hjá öllum. 

19 En eg meir en beiði yður þar til 
þvilíkt að gjöra upp á það eg kæmust 
hið allra fyrsta aftur til yðar. 


20 En Guð friðarins, sá sem út hefur 
leitt í frá dauðum hinn mikla hirðir 
sauðanna, fyrir blóðið hins eilífa 
testamentis, vorn Drottin Jesús 
Kristur, 


21 hann gjöri yður skikkanlega í öllu 
góðu verki til að gjöra hans vilja og 
efli það með yður hvað fyrir honum 
þakknæmt er fyrir Jesú Krist, 
hverjum að sé dýrð um aldur og að 
eilífu. Amen. 

22 Eg beiði yður, kærir bræður, 
haldið mér það áminningarorð til 
sóða þvi að eg hefi fátt eitt skrifað 
yður. 

23 Vitið það bróðir vor Tímóteus er 
laus aftur með hverjum, ef hann 
skjótlega kemur, mun eg sjá yður. 


24 Heilsið öllum yðar lærurum og 
öllum heilögum. Yður heilsa 
bræðurnir af Vallandi(Ítalíu). 

25 Náðin sé með yður öllum. A M E 
N. 


Skrifaður ur Vallandi með Timotheo 


S. Jakobs pistill 
1 


1 Jakob, þjón Guðs og Drottins Jesú 
Krists Þeim tólf kynkvislum sem 
sundurdreifðar eru segist kærleg 
heilsan. 


2 Bræður mínir, reiknið það fyrir 
allan fögnuð nær þér í margvíslegar 
freistanir í hrasið 


3 og vitið það yðar trú, ef hún er rétt, 
þá verkar hún þolinmæði 


4 en þolinmæðin mun staðföst blífa 
allt til enda svo að þér séuð 
fullkomnir og algjörðir og í öngu 
brest hafið. 


5 Og ef einhver yðar þarft við 
visdóms biðji hann af Guði sá er 
nóglega gefur hverjum manni og 
útdrepur(útilokar) það öngum, svo 
og einnin mun honum það gefast. 

6 En hann biðji í trúnni og efi ekki. 
Því að sá sem efablandinn er hann er 
líka sem sjávarbylgja sú er af vindi 
verður drifin og uppvægð. 


7 Þvílíkur maður þennki ekki það 
hann muni af Guði nokkuð öðlast 


ð því efablandinn maður er 
óstöðugur í öllum sínum vegum. 


9 En sá bróðir sem sig lækkar hann 
hrósast í sinni upphafning 


10 og hann sem ríkur er hann hrósast 
í sinni lítillæting. Því að líka so sem 


blómstur grassins mun hann 
forganga (hverfa). 


11 Sólin uppgengur með hita, þá 
skrælist grasið og blómstrið fellur og 
þess fagra álit fordjarfast. Líka so 
mun auðigur í ríkidæmi sínu 


uppþorna. 


12 Sæll er sá móður sem freistingina 
þolinmóðlega líður. Því þar með 
hann verður reyndur mun hann 
öðlast lífsins kórónu hverri Guð 
hefur fyrirheitið þeim sem hann 
elska. 


13 Enginn segi nær hann freistast 
það hann af Guði freisaður verði. Því 
að Guð er enginn freistari til hins 
vonda og einskis freistar hann 


14 heldur freistast hver einn nær 
hann tilteygist af sinni eiginni girnd 
og lokkaður verður. 


15 Og síðan það girndin hefur getið 
fæðir hún syndina en nær syndin er 
fullkomnuð fæðir hún dauðann. 


16 Villist eigi, kærir bræður. 


17 Öll góð gjöf og öll fullkomin gjöf 
kemur að ofan frá föðurnum ljóssins 

í hjá hverjum er engin umskipting né 
byting ljóssins og myrkursins. 


18 Hann hefur oss getið eftir sinni 
vild fyrir sannlerksins orð upp á það 
vér værum frumburðir hans skepnu. 


19 Fyrir því, kærir bræður, sé hver 
maður fljótur að heyra en tregur að 
tala og til reiði tregur. 


20 Því að mannsins reiði gjörir það 
eig1 hvað fyrir Guði réttferðugt er. 


21 Þar fyrir afleggið allan óhreinleik 
og illsku og meðtakið orðið með 
hógvær það í yður er rótsett hvað er 
kann yðar sálir hjálplegar að gjöra. 


22 Verið og einnin gjörendur orðsins 
en eigi alleinasta tilheyrendur hvar 
þér sjálfa yður með á tálar dragið. 


23 Því ef einhver er orðsins tilheyrari 
og enginn gjörari sá er líkur þeim 
manni sem sína líkamlega ásjónu í 
spegli skoðar. 


24 Því eftir það hann hefur skoðað 
sig og Jafnfljótt sem hann gengur 
burt þaðan þá gleymir hann hvernin 
hans yfirlitur var. 


25 En hver í gegnumskoðar hið 
algjörða lögmál frelsisins og 
staðnæmist þar inni og er enginn 
forgleymanlegur heyrari heldur 
gjÖrnINngsIns gjÖrari sá sami mun 
hjálplegur vera í sínu verki. 

26 En ef einhver á meðal yðar lætur 
sér þykja það hann þjóni Guði og 
temur eigi sína tungu heldur forvillir 
sitt hjarta, þess guðrækni er hégómi. 


21 En skær og óflekkuð guðrækni 
hjá Guði er hún sem vitjar ekkna og 
föðurlausra í þeirra hörmungum og 
sig Óflekkaðan af heiminum 
varðveitir. 


2 

1 Bræður mínir, þér skuluð eigi 
meina það trúan á Jesú Krist vorn 
Drottin dyrðarinnar líði 
manngreinarál1t. 


2 Því þó að inngangi í yðra 
samkundu maður berandi gullbaug 
og í kostulegum klæðum en þar 
kæmi og einnin einn fátækur í ljótum 
klæðnaði 

3 og þér sæuð á þann sem dyrlegan 
klæðnað bæri, segðuð til hans: „Sit 
þú hér í góðu sessi“ og til hins 
fátæka segðuð: „Statt þú þarna eða 
set þig hér á skör fóta minna“ 


4 þá úrskurðið þér ekki rétt með 
sjálfum yður heldur verði þér 
dómarar vondra hugrenninga. 


5 Heyrið til, bræður mínir elskulegir. 
Hefur Guð ekki útvalið fátæka 
þessarar veraldar þá í trúnni ríkir eru 
og erfingjar ríkisins hverju hann 
hefur fyrirheitið þeim sem hann 
elska? 


6 En þér hafið vanheiðrað hina 
fátæku. Eru hinir ríku eigi þeir sem 
með yfirgangi niðurþrykkja yður og 
þeir eð framdraga yður fyrir 
dómstóla? 


7 Hæða þeir ekki það hið góða nafn 
sem þér eruð af kallaðir? 


ð Og ef þér fullkomnið það 
konunglega lögmál eftir 
Ritningunum það elska skulir þú 
náunga þinn so sem sjálfan þig þá 
gjöri þér vel. 

9 En et þér hafið manngreinarálit þá 
drygi þér synd og verðið ávitaðir af 
lögmálinu so sem yfirtroðslumenn. 
(lögbrjótar) 

10 Því þótt að einhver héldi allt 


lögmálið og brotlegur verður í einu 
þá er sá þegar alls þess sekur. 


11 Því að hann sem sagt hefur: „Eigi 
skalt þú hór drygja“ sá hefur einnin 

sagt: „Eigi skalt þú í hel slá.“ Þótt að 
þú drýgir nú engi hór en í hel slær þá 


ertu yfirtroðslumaður hins 
lögmálsins. 


12 Líka so talið og so gjörið sem að 
þeir eð fyrir lögmál frelsisins 
dæmdir verða. 


13 En þar mun ómiskunnsamur 
dómur yfir þann ganga sem öngva 
miskunnsemi hefur gjörða og 
miskunnin hún hrósar sér í móti 
dóminum. 


14 Hvað stoðar það, kærir bræður, 
þótt einhver segi hann hafi trúna og 
hefur eigi verkin? Getur trúan gjört 
hann hjálplegan? 


15 En ef nokkur bróðir eða systur 
væri nakin og þörf hefði daglegrar 
næringar 


16 og þó einhver yðar segi til þeirra: 
„Farið í friði, gjörið yður heitt og 
mettið yður“ en gefi þeim ekki hvað 
líkamans nauðþurft er, hvað hjálpaði 
þeim það? 


17 So og líka trúan nær eð hún hefur 
engin verk þá er hún dauð í sjálfri 
sér. 


18 En þar mætti einhver segja: „Þú 
hefur trúna og eg hefi verkin.“ Syn 
þú mér trú þína út af verkum þínum 
og eg mun sýna þér mína trú af 
minum verkum. 

19 Þú trúir að einn sé Guð. Það 
gjörir þú vel. Djöflarnir trúa einnin 
og eru þó óttaslegnir. 


20 En viltu vita, þú hégómamaður, 
það trúan án verkanna sé dauð. 


21 Er eigi Abraham faðir vor af 
verkunum réttlátur orðinn þá hann 
offraði syni sínum Ísaak yfir altarið? 


22 Þar sér þú það trúan hefur 
samverkað hans gjörðum og út af 
verkunum er trúan fullkomleg orðin. 


23 Og Ritningin er uppfylld sem að 
segir: „Abraham trúði Guði og það 
er honum talið til réttlætis“ og er 
Guðs vin kallaður. 


24 So sjái þér nú það maðurinn er af 
verkunum réttlátur og eigi alleinasta 
út af trúnni. 


25 So og einnin portkonan Rahab. Er 
hún ekki af verkunum réttlát orðin þá 


hún meðtók sendiboðana og lét þá 
um annan veg fara? 


26 Því að líka sem líkaminn er án 
andans dauður so er og einnin trúan 
án verkanna dauð. 


3 


1 Hirðið eigi, bræður mínir, fleiri 
lærimeistarar að vera en vitið það vér 
munum þess meiri dóm fá. 


2 Því að allir vér brjótum 
margfaldlega. En hver hann verður 
eigi brotlegur í einu orði sá er 
alsjörður maður og kann öllum 
líkamanum í taumi að halda. 


3 Sjáið, það vér beislum hestana so 
að þeir hlyði oss og snúum öllum 
þeirra líkama. 


4 Sjáið skipin: Þó að þau séu stór og 
verða af megnum vindi rekin þá 
verður þeim þó vent af litlu stýri 
hvert út sem sá vill er styrir. 


5 So er einnin tungan lítill límur og 
uppbyrjar þó stóra hluti. Sjáið 
hvernin so lítill eldur hversu mikinn 
skóg kann hann upp að tendra! 


6 Tungan er einnin eldur, veröld full 
ranglætis. So er tungan meðal vorra 
líma, flekkar allan líkamann og 
uppkveikir alla vora syslan nær hún 
af helvískum upptendruð er. 


7 Því að allar náttúrur dyra, fugla og 
orma og sjóskrímslanna verða 
tamdar og eru tamdir af mannlegri 
náttúru. 


ð En tunguna getur enginn manna 
tamið, hið óspakláta 1llt, fullt 
dauðlegs eiturs. 


9 Meður henni dyrkum vér Guð 
föður og með henni formælum vér 
mönnunum eftir Guðs mynd 
gjörðum. 


10 Af hinum sama munni 
framgengur blessan og bölvan. Það 
skal eigi so vera, kærir bræður. 


11 Útvellir nokkuð brunnurinn af 
samri upprás sætu og beisku vatni? 


12 Getur nokkur, bræður mínir, 
fikjutré viðsmjör eður vínviður fikjur 
borið? Líka so kann ekki hinn sami 
brunnur salt vatn og sætt að gefa. 


13 Hver hann er vitur og forsóttur á 
meðal yðar hann auðsýni með góðri 
umgengni sín verk í hógværð og 
hyggindum. 


14 En ef hafi þér beiska öfund og 
hatur í yðrum hjörtum so hrósið yður 
ekki og ljúgið ekki í gegn 
sannleikanum. 

15 Því að það er ekki sú viska sem 
að ofan kemur heldur jarðleg, 
líkamleg og djöfulleg. 

16 Því hvar öfund og hatur er þar er 
óstaðfesti og allir hlutir illir. 


17 En sú viska sem að ofan kemur er 
fyrst hreinlif, þarnæst friðsöm, 
hóglát, málhlyðin, góðu samlunduð, 


full miskunnsemda og góðs ávaxtar 
og Óágreiningarsöm, án smjaðurs. 


18 En réttlætisins ávöxtur verður 
þeim í friði sáður sem friðinn halda. 


4 


1 Hvaðan koma stríð og baráttur á 
meðal yðar? Koma þær eigi af yðar 
girndum sem stríða í yðörum limum? 


2 Þér eruð ágjarnir og auðlist þar 
með ekkert. Þér hatið og öfundið og 
vinnið þar með ekkert. Þér sláist og 
berjist og hafið ekki því þér biðjið 
ekki. 

3 Þér biðjið og öðlist ekki af því þér 
biðjið vondslega svo að þér sóið því 
í yðru bílifi (munaðarlif). 


4 Þér hórunarmenn og 
hördómskonur, viti þér ekki það 
veraldarinnar vinfengi er Guðs 
óvinskapur? Hver veraldarvinur vill 
vera sá mun Guðs óvin verða. 

5 Eða meini þér það Ritningin segi 
til ónytis: „Andann þann sem í yður 
byggir hann lystir í gegn öfundinni 


6 og gefur náðina meiri.“ Þar fyrir 
segir hann: „Guð mótstendur 
dramblátum en lítillátum gefur hann 
náð.“ 

7 Því verið Guði undirgefnir. Standið 
í mót djöflinum, so flyr hann frá 
yður. 

ð Nálægið yður að Guði, so nálægir 
hann sig til yðar. Hreinsið yðar 


hendur, þér syndugir, og hreinferðug 
gjörið yðar hjörtu, þér efunarsamir. 
Q Verið vesallegir, sýtið(grátið) og 
harmið, því yðar hlátur skal 
umsnúast í grát og yðar gleði í 
hryggð. 

10 Lækkið yður fyrir Guði, þá mun 
hann upphefja yður. 


11 Bakbitið ekki hver annan, kærir 
bræður, því hver hann bakmælir 
bróður sínum og dæmir um hann sá 
bakmælir lögmálinu og dæmir um 
lögmálið. En dæmir þú um lögmálið 
þá ert þú ekki gjörningsmaður 
lögmálsins heldur dómar. 

12 Því einn er sá lögmálsgjafari og 
dómari sem að frelsa kann og 


fordæma. En hver ert þú sem um 
náunga þinn dæmir“? 

13 Sjáið nú til, þér sem segið: „Í dag 
elligar á morgun munum vér ganga í 
þessa eður þá borg og viljum þar árið 
um dveljast og kaupstað fremja og 
ávinning gjöra.“ 

14 Þér sem þó eigi vitið hvað á 
morgun ske mun. Því hvað er yðart 
líf? Ryk er það sem litla stund varir 
en síðan hjaðnar það. 


15 Þar fyrir skulu þér segja: „Ef að 
vér lífum og ef Guð vill þá viljum 
vér þetta eður það gjöra.“ 

16 En nú hrósi þér yður í yðvari 
drambsemi. Öll svoddan metnan er 
vond. 


17 Því að hann sem kann nokkuð 
gott að gjöra og gjörir það ekki, þeim 
er það synd. 

5 

1 Nú vel, þér auðigir, ýlið og æpið 
yfir yðar vesöldum þeim yfir yður 
skulu koma. 


2 Yðvar ríkidæmi eru úlnuð og klæði 
yðar eru mölétin, 


3 gull yðart og silfur er forryðgað og 
þeirra ryð mun yður til vitnisburðar 
vera og mun tæra yðru holdi sem 
eldur. Þér hafið yður sjóðum safnað 
á siðustu dögum. 


4 Sjáið, að launin verkmannanna 
þeirra sem yðar akurlönd hafa upp 
yrkt og hvað þér hafið þá um svikið 


þau hrópa og það þeirra hróp er 
komið til eyrna Drottins Sebaót. 


5 Þér hafið kræsilega lifað á jörðu og 
yðar lostasemdir drýgt og kappalið 
yðar hjörtu svo sem til slátrunardass. 


6 Hinn réttláta hafi þér fordæmt og í 
hel slegið og hann hefur eigi 
mótstaðið yður. 


7 Fyrir því verið þolinmóðir, kærir 
bræður, allt upp á tilkomu Drottins. 
Sjáið, það akurkallinn væntir 
ásætlegs ávaxtar jarðarinnar, það 
þolinmóðlega umlíðandi þar til hann 
fær morgunregn og kveldskúra. 


8 Veri þér einnin þolinmóðir og 
styrkið yðar hjörtu því að tilkoma 
Drottins er í nánd. 


9 Mótblásið ekki hver annan, kærir 
bræður, svo að þér fordæmist eigi. 
Sjáið, að dómarinn er fyrir dyrum. 


10 Takið, mínir kærir bræður, til 
eftirdæmis mótgöngunnar og 
þolinmæðinnar spámennina þeir til 
yðar hafa talað í nafni Drottins. 


11 Sjáið, vér prisum þá sem liðið 
hafa. Þolinmæði Jobs hafi þér heyrt 
og ending Drottins hafi þér séð því 
að Drottinn er miskunnsamur og 
líknar. 


12 En fram um alla hluti, bræður 
minir, þá sverjið hverki við himin né 
við jörð né nokkurn annan eið. En 
yðar orð sé já það já er og nei það 


nel er so að þér fallið ekki í hræsni. 
(Matteus 5:37) 


13 Hryggist nokkur meðal yðar, sá 
biðji. En hver í góðu geði er, sá syngi 
sálma. 


14 En hvert sjúkur er, sá kalli til sín 
öldungana safnaðarins og láti biðja 
yfir sér og sig viðsmjöri smyrja í 
nafni Drottins 


15 og bænin trúarinnar mun frelsa 
hinn sjúka og Drottinn mun viðrétta 
hann og þó hann hafi syndir gjört 
munu þær hönum fyrirgefast. 


16 Játi hver öðrum sínar syndir og 
biðjið hver fyrir öðrum það þér 
heilbrigðir verðið. Því að iðugleg 
réttferðugs bæn má mikið. 


17 Elías var maður líka svo sem vér 
og hann bað bænar að það skyldi eigi 
rigna og það rigndi ei yfir jörðina í 
þrjú ár og sex mánaði. (Fyrri 
Konungsbók/ Í Kings 17:1) 


18 Í annað sinn bað hann aftur og 
himinninn gaf regn og jörðin bar 

sinn ávöxt. (Fyrri Konungsbók/ Í 
Kings 18:41-45) 


19 Kærir bræður, ef að nokkur meðal 
yðar villist frá sannleikanum og 
umsnýr hönum 


20 einhvör sá skal vita það að hver er 
syndaranum umsnyýr í frá villu hans 
vegar hefur frelsað önd frá dauða og 
mun niðri byrgja fjöldann syndanna. 


Fyrri S. Péturs pistill 


1 


1 Pétur, postuli Jesú Krists, þeim 
útvöldum útlendingum og í 
sundurtvístruðum í Ponto, Galatia, 
Capadocia, Asia, Bythinia, 

2 ettir Guðs föðurs fyrirhyggju fyrir 
huggun andans til hlyðni og til 
ádreifningar blóðsins Jesú Kristi: 
Náð og friður margfaldist yður. 


3 Blessaður sé Guð og faðir vors 
Drottins Jesú Kristi, sá oss hefur eftir 
sinni mikilli miskunnsemd 
endurgetið til lifandi vonar fyrir 
upprisu Jesú Kristi frá dauðum, 


4 til ófallvaltrar, óflekkaðrar og 
óumskiptilegrar arfleifðar sem 
varðveitist á himnum yður, 


5 þér sem af Guðs magt (valdi) fyrir 
trúna varðveittir verðið til 
sáluhjálpar þeirrar sem tilreidd er 
það hún opinber verði á síðustu 
tímum, 

6 í hverri þér munuð gleðjast, þér 
sem nú litla stund (hvað að byrjar) 
hryggvir eruð í margvíslegum 
freistingum 

7 upp á það að yðvar trú réttileg og 
dyrmætari fundin yrði (en það hið 
forgengilega gull sem í eldi reynt 
verður) til lofs, dyrðar og heiðurs 
nær eð nú Jesús Kristur mun 
opinberast, 


ð þann þér sáuð ekki og þó elskið og 
nú á hann trúið þó að þér sjáið hann 
eigi. So munu þér og einnin gleðjast 
með óumræðanlegri og 
dyrðarsamlegri gleði 


9 og endalok yðvar trúar þar af 
berandi sem er hjálpræði yðvara 
sálna. 


10 Eftir hverri sáluhjálp hafa leitað 
og grennslast spámennirnir sem upp 
á yður af þeirri tilkomandi náð hafa 
fyrirspáð. 

11 Og rannsakið á hverjum eður 
hvílikum tíma andinn Kristi, sé sem 
þeim var, tilteiknandi og áður 
fyrirfram hefur kunngjört þær 
píslanir sem að í Kristi eru og 
eftirkomandi dýrð, 


12 hverjum það opinberað er. Því að 
eigi hafa þeir sjálfum sér heldur oss 
þar inni þjónað hvað yður er nú 
kunngjört fyrir þá sem yður hafa 
guðsspjöllin boðað fyrir heilagan 
anda af himnum sendan, á hvern 
einnin englarnir fysast að horfa. 


13 Þar fyrir gyrðið yðar 
hugskotslendar. Verið sparneytnir og 
setjið algjörlega yðra von upp á þá 
náð sem yður er boðuð fyrir 
opinberan Jesú Kristi, 


14 svo sem hlyðugum börnum. Og 
hagið yður ekki líka sem áður fyrri 
þá þér í heimsku yðvar ettir 
girndunum lifðuð 


15 heldur eftir þem sem yður hefur 
kallað og heilagur er. So veri þér og 
einnin heilagir í öllu yðar dagfari 

16 því að skrifað er: „Vera skulu þér 
heilagir því eg em heilagur.“ 
(Levicticus 19:2) 

17 Og með því þér ákallið þann 
föðurinn sem án manngreinarálits 
dæmir, eftir hvers sem eins verknaði, 
því hagi yðru dagfari so lengi sem 
þér gangið með óttablendni 

18 og vitið að þér eruð eigi með 
forgengilegu (hverfulu) gulli eður 
silfri endurleystir í frá yðru 
hégómaathæfi eftir feðranna 
uppsetningi (venjum) 


19 heldur með dyrmætu blóði Krists, 
so sem hins óflekkaða og saklausa 
lambs, 


20 hver fyrirhugaður er fyrir 
veraldarinnar grundvallan en 
opinberaður á síðustum tímum yðar 
vegna, 

21 þér sem fyrir hann trúið á Guð, 
hver eð hann upp vakti af dauðum og 
honum dyrðinga gaf upp á það að 
yðvar trú og von væri á Guð. 

22 Og gjörið yðrar sálir 
hreinferðugar í hlýðni sannleiksins 
fyrir andann til flekklauss bróðurlegs 
kærleika án smjaðranar. Og yður 
innbyrðis glóandi elskið af hreinu 
hjarta 


23 so sem þeir hverjir endurbornir 
eru, eig1 af forgengilegu (ófullkomnu 
sem getur spillst) heldur út af 
óforgengilegu (fullkomnu sem ekki 
er hægt að spilla) sæði, sem er út af 
orði Guðs lifanda það ævinlega 
blífur. 


24 „Því að allt hold er sem gras og 
öll dýrð mannsins so sem blómstur 
grassins. Grasið er uppþornað og 
þess blómstur er af fallið. 


25 En orð Drottins blífur (endist) að 
eilífu.“ En þetta er það orð hvert á 
meðal yðar kunngjört er. 

2 

1 Því leggið nú af alla illsku og allt 
svikræði og smjaður og öfund og alla 
bakmælgi 


2 og girnist þeirrar skynsamlegrar og 
hreinnrar mjólkur, svo sem nýfædd 
börn, upp á það að þér þróist fyrir þá 
sömu. 

3 Ef þér hafið annars smakkað hvað 
Drottinn er ljúfur, 


4 til hvers þér eruð komnir, so sem 
til lifanda steins, hver af mönnum er 
burtkastaður en hjá Guði er útvalinn 
og dýrmætur. 

5 Og að þér einnin uppbyggið yður 
sem lifandi steina til andlegs hús og 
til heilags prestdæmis til að offra 
(fórna) andlegar otfranir (fórnir) þær 
Guði þakknæmar eru fyrir Jesús 
Krist. 


6 Þar fyrir inniheldur svo Ritningin: 
„Sjálð, eg legg í Sion útvaldan 


dyrmætan hyrningarstein. Og hver á 
hann trúir sá skal ekki að hneykslan 
verða.“ 


7 Yður, þér sem trúið, er hann 
dyrmætur en hinum vantrúuðum er 
hann sá steinn sem uppbyggendur í 
burt fleygðu og að höfði hyrningar er 
vorðinn 

ð og að ásteytingarsteini og 
hneykslunarhellu, þeim sem reka sig 
á orðið og þar eigi á trúa, hvar þeir 
eru uppsettir. 

9 En þér eruð það útvalda slekti og 
konunglegur kennimannskapur, hin 
heilaga þjóð, fólk eigindómsins, so 
að þér skuluð kunngjöra dyggðir 
hans sem yður hefur kallað af 
myrkrunum til síns dásamlega ljóss. 


10 Þér sem forðum daga ekkert fólk 
voruð en nú eruð Guðs fólk og 
hverjir forðum ekki í náðinni voruð 
en nú í náðinni eruð. 

11 Kærir bræður, eg beiði yður líka 
sem framandi og vegfarendur að þér 
haldið yður af holdlegum girndum 
hverjar í gegn sálunni stríða. 


12 Og hafið góða umgengni meðal 
heiðinna þjóða so að þeir sem um 
yður á bak tala svo sem af 
illgjörðurum sjái yðar góðverk og 
dyrki Guð á vitjunardegi. 

13 Verið undirgefnir allri mannlegri 
tilskikkan fyrir herrans sakir, sé það 


konunginum so sem hinum ypparsta 
(æðsta) 


14 og landstjórnaranum so sem af 
honum skikkuðum til hefndar yfir 
illvirkjana og góðum til lofs. 


15 Því að það er vilji Guðs að þér 
með velgjörningi niðurþaggið 
óviturleik heimskra manna 

16 so sem frelsingjar og ekki so sem 
hefðu þér frelsið 1llskunni til 
yfirhylmingar heldur so sem Guðs 
þjónustumenn. 

17 Gjörið virðing hverjum manni. 
Bræðurna elskið. Óttist Guð. 
Konunginn heiðrið. 


18 Þér þjónustumenn, verið 
herrunum undirgefnir með allri 
óttasemi, eigi alleinasta góðum og 
spakferðugum heldur einnin 
hrekkvísum. 


19 Því það er náð ef nokkur fyrir 
samviskunnar sakir til Guðs þolir hið 
illa og líður hið órétta. 


20 Því hver hrósan er það ef þér fyrir 
misgjörða sakir slög (högg) líðið? En 
nær þér umlíðið og þolið fyrir 
velgjörða sakir, það er náð hjá Guði. 
21 Því þar til eru þér kallaðir með 
því að Kristur hefur einnin sjálfur 
liðið fyrir oss og oss til eftirdæmis 
látið að þér skylduð so ettirfylgja 
hans fótsporum 

22 „hver öngva synd gjörði, e1g1 
heldur nein flærð (svik) er fundin í 
hans munni,“ 


23 sá ekki formælti í gegn þá honum 
varð formælt, eigi ógnandi þá hann 


leið, en hann ofurgaf það honum sem 
rétt dæmir. 


24 Sá er sjálfur hefur vorar syndir 
offrað á sinum líkama upp á trénu so 
að vér í frá syndunum deyddir 
lííðum réttlætinu, fyrir hvers benjar 
(sára) vér erum heilbrigðir orðnir. 


25 Því að þér voruð so sem 
villuráfandi sauðir en nú eru þér 
umvendir til hirðirs og biskups 
yðvara sálna. 


3 


1 Líka einnin skulu konunar vera 
undirgefnar sínum mönnum svo að 
einnin þeir sem ekki trúa á orðið 
verði fyrir konunnar umgengni utan 
orð yfirunnir 


2 nær eð þeir sjá yðart hreinlift 
siðferði í óttasemi. 


3 Hver skartsemi eigi skal vera hin 
ytri meður hárfléttan og gulli 
umhengjanda eður klæðaburði 


4 heldur sé sá huldi maður hjartans 
óspjallaður með hógværum og 
kyrrlátum anda. Það er dýrmætt fyrir 
Guðs augliti. 


5 Því að so hafa forðum heilagar 
konur prytt sig, þær sem á Guð 
vonuðu og undirgefnar voru sínum 
eiginmönnum. 


6 Líka sem að Sara var Abraham 
hlyðug og kallaði hann herra, hverra 
dætur þér eruð vorðnar ef þér 
velgjörið og eruð eigi so staðlitlar. 


7 Líka einnin þér mennirnir, búið við 
þær meður skynsemi og gefið því 
kvenlega breyskvara kerinu sína 
heiðran so sem einnin samerfingjum 
náðarinnar lífsins so að yðart 
bænahald verði eigi hindrað. 


ö En að ályktan þá verið allir 
einhugaðir, samþolugir, bróðurlegir, 
miskunnsamir, ljúfir. 

9 Endurgjaldið ekki 1llt með illu, 
engin skammarorð fyrir 
skammaryrði heldur þar í gegn 
blessið. Og vitið að þér eruð þar til 
kallaðir það þér blessunina að erfð 
eignist. 

10 „Því hver hann vill lífa og sjá 
sóða daga sá stilli sína tungu af 


vondu og sínar varir að þær eig1 
flærð (sviksemi) tali. 

11 Hann hneigi sig í frá illu og gjöri 
hið góða, leiti friðarins og honum 
eftirfylgi. 

12 Því að augu Drottins eru yfir 
réttlátum og hans eyru til þeirra 
bæna en auglit Drottins er yfir þeim 
sem illa gjöra.“ 

13 Hver er sá yður geti grandað ef 
þér eftirfylgið hinu góða? 

14 Og þótt að þér líðið fyrir 
réttlætisins sakir þá eru þér þó sælir. 
Hræðist eigi þeirra Ógnan og skelfist 
ekki. 

15 En helgið Guð Drottin í yðar 
hjörtum. Verið jafnlega reiðubúnir 


andsvar að gefa hverjum manni þeim 
sem skjals krefja af þeirri von sem í 
yður er og það þó með hógværi og 
óttablendni, 


16 hafandi góða samvisku, so að þeir 
hverjir af yður á bak tala so sem af 
illgjörðurum til skammar verði það 
þeir hafa lasta yðra góða umgengni í 
Kristi. 

17 Því það er betra, fyrst það er 
Guðs vilji, að þér heldur fyrir 
velgjörðina sakir líðið en fyrir 
vondra verka sakir. 

18 Af því að Kristur hefur og eitt 
sinn fyrir vorar syndir liðið, hinn 
réttláti fyrir rangláta, upp á það hann 
fórnfærði oss Guði og er deyddur 


eftir holdinu en lifandi gjörður eftir 
andanum. 


19 Í því hinu sama er hann einnin í 
burt genginn og hefur þeim 
öndunum prédikað sem í 
herfjötrunum voru, 


20 hverjir forðum daga eigi trúðu, 
þann tíð Guð eitt sinn eftirbeið og 
Þolinmæði hafði á dögum Nóa nær 
örkin smíðaðist, í hverri fáir, það er 
átta sálir, hjálpuðust fyrir vatnið, 

21 hvert að nú einnin oss hjálplega 
gjörir í skirninni, hver fyrir hitt er 
tilmynduð, ei að holdsins saurlerki 
afleggist heldur trúlofan góðrar 
samvisku hjá Guði fyrir upprisu Jesú 
Kristi, 


22 sá sem að er í himininn uppfarinn 
til Guðs hægri handar og englarnir 
og hinir voldugu og kraftarnir eru 
honum undirgefnir. 


4 


1 Með því það Kristur hefur nú fyrir 
oss liðið í holdinu þá brynjið yður 
einnin með því sama hugarfari. Því 
hver á holdinu líður sá firrist frá 
syndinni 

2 so að hann þaðan í frá, hvað 
eftirfaranda ævi er í holdinu, lifi eigi 
girndum mannsins heldur vilja Guðs. 


3 Því að það nægir að vér höfum 
þeim umliðna tíma lifdaganna 
uppsvarblað eftir heiðinglegum vilja 
þá vér gengum í lausung, 
lostasemdum, drykkjuskap, ofáti og 


ofdrykkjum og í herfilegum 
skúrgoðadyrkunum. 


4 Hvað eð þá undrar það þér eigi 
meður þeim hlaupið í þeirri samri 
saurlifnaðarhneisu og guðlastið, (þá 
undrar að þú viljir ekki lengur sama 
saurlifnaðinn og guðlastið og þeir) 


5 hverjir reikninskap skulu gjalda 
honum sem reiðubúinn er að dæma 
l1tendur og dauða. 


6 Því að fyrir það er einnin hinum 
dauðum evangelium (Guðspjallið ) 
kunngjört upp á það þeir dæmdir 
verði eftir mönnunum á holdinu en í 
andanum lifi Guði. 

7 Því að endir allra hluta tekur að 
nálgast. Fyrir því verið sparneytnir 
og árvakrir til bænanna. 


5 En umfram alla hluti hafið 
innbyrðis glóandi kærleik því að 
kærleikurinn hylur fjölda syndanna. 
9 Verið gestrisnir innbyrðis án 
möglunar. 


10 Og þjóni hver öðrum, hver einn 
með þeirri gjöf sem hann hefur 
öðlast, so sem góðir forstjórnarmenn 
margvíslegrar Guðs náðar. 


11 Ef nokkur talar, tali hann það so 
sem Guðs orð. Og ef þjónar nokkur, 
hann þjóni eftir þeirri orku sem Guð 
gefur. So að í öllum hlutum verði 
Guð dýrkaður fyrir Jesús Krist, 
hverjum sé dyrð og vald um aldir og 
að eilífu. Amen. 


12 Hinir kærustu, eigi skulu þér láta 
þann bruna undra yður hver yður 


hendir nær þér freistaðir verðið so 
sem að henti yður nokkuð fáheyrt 


13 heldur gleðpið yður það þér með 
Kristi líðið, upp á það þér einnin á 
opinberunartíma hans dýrðar mættuð 
gleðjast og fagna. 


14 Sælir eru þér ef þér vanvirtir 
verðið yfir nafni Kristi því að andinn 
sá sem að er andi Guðs og 
dyrðarinnar hvilist yfir yður. Hjá 
hinum verður hann lastaður en í hjá 
yður vegsamaður. 


15 En enginn yðar líði svo sem 
manndrápari, þjófur eða illvirki eða 
þann sem í annarlegt embætti fellur. 


16 En ef hann líður so sem annar 
kristinn þá skammist hann sín eigi en 
dyrki Guð í slíku tilfelli. 


17 Af því að tími er það dómurinn 
tiltaki á Guðs húsi. En ef fyrst á oss, 
hver mun þá endir verða þeirra sem 
Guðs evangelio ekki trúa? 


18 „Og ef hinn réttláti frelsast varla 
hvar mun þá hin ómildi og syndugi 
birtast?“ 

19 Þar fyrir skulu þeir sem líða (eftir 
Guðs vilja) honum sínar sálir á 
hendur fela, svo sem trúlyndum 
skapara, í góðum verkum. 


S) 


1 Öldungana sem á meðal yðar eru 
áminni eg, samöldungur og vottur 
píslanna sem eru í Kristi og 
hluttakari dýrðarinnar sem opinberuð 
skal verða: 


2 Alið þá hjörð Kristi sem yður er á 
hendi falin og gætið hennar, eigi 
nauðugir heldur sjálviljugir, eigi fyrir 
slæmslegs ávinnings sakir heldur af 
góðum vilja, 

3 eigi so sem þeir eð yfir mönnunum 
drottna heldur verðið fyrirmynd 
hjarðarinnar. 


4 So munu þér, nær hinn æðsti hirðir 
mun birtast, ófallvalta kórónu 
dýrðarinnar meðtaka. 

5 Líka einnin þér, hverjir ungir eruð, 
verið öldungunum undirgefnir. Allir 
saman verið innbyrðis undirgefnir og 
hafið lítillætið fastlega innvafið. Því 
að Guð mótstendur dramblátum 
(stendur gegn þeim stoltu) en 
lítillátum gefur hann náð. 


6 Fyrir því lítillætið yður undir 
volduga Guðs hönd svo að hann 
upphefji yður á vitjunartíma. 

7 Allri yðar áhyggju varpið á hann 
því að hann ber umhygsu fyrir yður. 
ð Verið sparneytnir (alsgáðir) og 
vakið því að yðar mótstandari, 
djöfullinn, gengur um kring sem 
grenjandi león, eftirleitandi þeim 
hann svelgi, 

9 hverjum þér örugglega í 
mótstandið í trúnni. Og vitið það 
yðrir bræður þeir sem í heiminum 
eru hafa þá sömu ánauð. 


10 En sá Guð allrar náðar sem oss 
hefur kallað til sinnar eilífrar dýrðar í 
Kristi Jesú, hann sami mun yður, þér 


sem um litla stund líðið, fullgjöra, 
tilreiða, styrkja, efla og staðtesta. 


11 Þeim hinum sama sé dýrð og 
veldi um aldur og að eilífu. Amen. 


12 Fyrir Silvanum, yðar trúan kæran 
bróður (að þvi eg meina), hefi eg 
fátteina skrifað yður til til 
áminningar og til vottunar að þetta er 
hin sanna Guðs náð þar þér inni 
standið. 


13 Yður heilsa þeir sem samt yður 
útvaldir eru í Babilonia og minn 
sonur Markús. 


14 Heilsið yður innbyrðis með 
heilögum kærleikskossi. Friður sé 
með öllum yður sem að eru í Kristi 
Jesú. Amen. 


Annar S. Péturs pistill 


1 

1 Símon Petrus, þjón og postuli Jesú 
Kristi, Þeim sem meður oss þá sömu 
dyrmætu trú hafa hlotið í réttlætinu 
því sem að Guð gefur og lausnarinn 
Jesús Krist: 


2 Náð og friður áaukist yður fyrir 
kynning Guðs og Jesú Kristi vors 
Drottins. 


3 Af því oss eru allsháttaðar hans 
guðlegir kraftar veittir (hverjir til 
lífernis og guðlegs athæfis henta) 


4 fyrir viðurkenning þess sem oss 
hefur kallað fyrir sína dýrð og 
dyggð, fyrir hverja hið dýrmætasta 


og hið allra stærsta fyrirheit er oss 
veitt so að þér fyrir það sama 
hluttakarar yrðuð guðlegrar náttúru 
ef þér flyið forgengilegar(spillandi 
girndir veraldarinnar. 


5 Því hafið þar alla kappsmuni á og 
auðsýnið í yðari trú dyggðina og í 
dyggðinni vitsmunina 


6 og í vitsmununum hófsemina og í 
hófseminni þolinmæðina og í 
Þolinmæðinni guðræknina 


7 og í guðrækninni bróðurlegan 
kærleika og í bróðurlegum kærleika 
almennilegan kærleika. 


8 Því ef þetta er gnóglegt hjá yður þá 
mun það ekki yður iðjulausa né 


óávaxtarsama vera láta í 
viðurkenningu Drottins Jesú Kristi. 


9 En hann sem þetta hefur ekki, sá er 
blindur og forgleymir hreinsun sinna 
fyrri synda. 


10 Öllu heldur verið duglegir við að 
gjöra köllun yðar og útvalning 
fullvissa. Ef þér gjörið svo munuð 
þér aldrei falla. 


11 Fyrir það mun yður veitast 
ríkulegur aðgangur að hinu eilífa ríki 
Drottins vors og frelsara Jesú Krists. 


12 Fyrir því vil eg eigi afláta að 
áminna yður jafnlega um þetta þó að 
þér vitið það og eruð styrkvir í 
nálægum sannleika. 


13 Því að eg held það réttilegast so 
lengi sem að eg em í þessu hreysi að 
uppvekja og á að minna yður. 


14 Því eg veit það eg hlyt snarlega 
mitt hreysi af að leggja af því eð vor 
Drottinn Jesús Kristur hefur mér 
opinberað. 


15 En eg vil kapps um kosta það þér 
Jafnan (eftir mína útför) hefðuð slíkt 
til minnis að halda. 


16 Því að eigi höfum vér þeim 
dæmafróðum frásögum ettirfylgt þá 
vér gjörðum yður kunnan kraft og 
hingaðkomu vors Drottins Jesú 
Krists heldur höfum vér sjálfir séð 
hans dýrð þann tið 


17 hann af Guði föður meðtók dyrð 
og heiðran fyrir raustina sem til hans 
skeði í mikilli dýrð, þess háttar: 
„Þessi er minn elskulegi sonur á 
hverjum eg hefi þóknan.“ 


18 Og þessa raust heyrðu vér af 
himnum verða þá er vér vorum með 
honum upp á fjallinu helga. 


19 Vér höfum öflugt spádómsorð og 
þér gjörið vel þér hafið þar gát á svo 
sem að því ljósi þar lýsir í myrkvum 
stað þar til dagurinn birtir og 
morgunstjarnan upprennur í yðrum 
hjörtum. 

20 Og það skulu þér fyrst vita að 
enginn spádómur í Ritningunni sker 
að eiginlegri útleggingu. 


21 Því að þar hefur eigi nokkurn 
tíma neinn spádómur eftir mannsins 
vilja framfluttur verið heldur af 
heilögum anda tilknúðir hafa þeir 
Guðs heilagir menn talað. 


2 


1 En þar voru falsspámenn meðal 
fólksins. So munu og einnin meðal 
yðar verða lygisamir lærendur sem 
Jafnframt innleiða munu 
háskasamlegar tvidrægnir og afneita 
Drottni þeim sem þá hefur 
endurkeypt og munu yfir sjálfa sig 
leiða snöggva glatan. 


2 Og margir munu ettirfylgja þeirra 
glatan, fyrir hverja 


sannleriksvegurinn mun lastaður 
verða. 


3 Og fyrir ágirnd upploginna orða 
munu þeir á yður græða, hverra 
dómsáfelli þegar fyrir löngu mun 
eigi þrotna og þeirra fyrirdæming 
sefur eigi. 


4 Því ef Guð hefur eigi þyrmt 
englunum þeim sem syndguðust 
heldur hefur steypt þeim meður 
hlekkjum myrkranna til helvitis og 
ofurgefið það þeir til dómsins 
varðveittust 


5 og hefur eigi þyrmt hinni fornu 
veröld heldur varðveitti Nóa, þann 
réttlætisprédikara, sjálfan áttunda, og 


innleidi so flóðið yfir veröld hinna 
ómildra(óguðlegu) 


6 og hefur borgirnar Sodome og 
Gomorre að ösku gjört, umturnað og 
fordæmt, setjandi þar með þeim 
ómildum eftirdæmi sem seinna meir 
koma mundu 


7 og frelsaði hinn réttláta Lot, 
hverjum sá skammsamlegur lyður 
alla meinsemd gjörði 


ð því að meður þeirra saurljótu 
líferni (með því hann var réttlátur og 
byggði á meðal þeirra so að hann 
hlaut að sjá það og heyra) þá kvöldu 
þeir daglegana réttláta sálu meður 
þeirra ranglátum verkum. 


9 Drottinn kann þá guðhræddu úr 
freistninni að frelsa en hina ranglátu 
að varðveita til kvalanna á dag 
dómsins. 


10 En einna mest þá sem holdinu 
eftirfylgja og saurugum girndum og 
herradóminn forsmá, eru driftugir, 
sérgóðir, e1 ægjandi tignarvaldið að 
lasta (þeir óttast ekki að lasta 
tignvarvaldið) 


11 sem þó englarnir, þeir eð meira 
mátt og kraft hafa eigi borið geta 
þann löstunardóm í gegn sér af 
Drottni. 


12 En þeir eru líka sem skynlaus 
kvikindi hver af náttúru eru þar til 
alin það þau veidd og slátruð verði. 


Þeir lasta það hvað þeir ekkert af vita 
og munu svo fyrirfarast í sínu 
fordjarfanlegu athæfi. 


13 Og ranglætisins verðlaun þar af 
hljóta. Þeir halda fyrir sælgæti 
daglegar kræsingar, þeir eru óþverri 
og flekkanir, bramla af yðar ölmösu í 
sínum afvegum og rússíera út af 
yðru, 


14 hafa augun full hórdóma og að 
syndgast kunna þeir ekki að linna og 
einna að sér staðlitlar sálir, hafa 
segnumsmogið hjarta af ágirni, 
bölvanarsynir, 


15 yfirgefandi réttan veg og fara 
villir, eftirfylgja vegi Balaam sonar 


Bósor, hver að elskaði verðlaun 
ranglætisins, 


16 en hann hafði straffan sinnar 
yfirtroðningar sem var að það hið 
mállausa klyfbærilega dýr talaði 
mannlegri raust og aftraði so 
spámannsins fávisku. 


17 Þeir eru brunnar án vats og ský af 
vindi drifin, hverjum að varðveitist 
myrkvanna þoka að eilifu. 


18 Því að þeir tala drambsöm orð 
hégiljunnar og teyga fyrir 
munaðsemi til holdlegra girnda, þá 
hina sem réttilega umflyðir voru og 
nú vegarvillir ganga 


19 og heita þeim frelsi sem þeir eru 
þó sjálfir fortöpunarinnar þrælar. Því 


af hverjum sem nokkur er yfirunninn 
þess þjón er hann orðinn. 


20 Þvi fyrst þeir eru umflyðir 
saurindi veraldarinnar fyrir 
viðurkenning Drottins og lausnarans 
Jesú Kristi en verða síðan í hið sama 
vafðir og yfirunnir þá er hjá þem 
það síðara orðið verra hinu fyrra. 


21 Því að betra væri þeim það að 
þeir hefðu ekki þekkt réttlætisins 
götu en það þeir þekki hana og 
umvendi sér í frá því heilaga boðorði 
sem þeim er gefið. 


22 Sannlega hendir þá það hvað í 
sönnum orðskviði plagar að segjast 
að: „Hundurinn er aftur horfinn til 
sinnar spýju“ (Orðskviðir 26:11) og: 


„Þvegið svín veltir sér aftur í sömu 
saur.“ 


3 


1 Þessi er sá annar pistill sem eg 
skrifa yður, hinir kærustu, í hverjum 
eg upphvet og áminni yðvart skært 
hugskot 


2 so að þér hugleiðið þau orð sem 
yður áður fyrirfram eru sögð af 
heilögum spámönnum og af vorum 
boðskap, vér sem erum postular 
Drottins og lausnarans. 


3 Og í fyrstu þá vitið það á síðustu 
dögum munu koma spottarar hverir 
eftir þeirra eiginlegum girndum 
munu ganga 


4 og segja: „Hvar er fyrirheit hans 
tilkomu? Því þaðan í frá feðurnir 
sofnuðu blífa allir hlutir so sem af 
upphafi sköpunarinnar verið er.“ 


5 Því viljandi látast þeir eigi vita það 
að himnarnir einnin voru forðum tíð, 


6 þar með að jörðin af vatninu og í 
vatninu stóðst fyrir Guðs orð. 


7 Þó varð sem áður veröldin í þann 
tið fyrir hans orð spöruð so það þau 
eldinum varðveitt verði á dag 
dómsins og fyrirdæmingar óguðlegra 
manna. 


8 En eitt sé óhulið fyrir yður, hinir 
kærustu, það einn dagur fyrir Drottni 
er sem þúsund ára og þúsund ár so 
sem einn dagur. 


9 Drottinn seinkar eigi því hann 
fyrirhét so sem það sumir halda 
heldur hefur hann þolinmæði við oss 
og vill eigi það nokkur fortapist 
heldur það hver maður komi til 
lðrunnar. 


10 En dagur Drottins mun koma sem 
þjófur um nótt, á hverjum himnarnir 
munu forganga meður stórbrestum 
en höfuðskepnunar af hita bráðna og 
Jörðin og þau verk sem þar eru inni 
munu upp brenna. 


11 Með því að allt þetta skal nú 
forganga hvílíkum byrjar yður þá að 
vera, með heilögu athæfi og 
mildiverkum? 


12 So að þér eftir bíðið og skundið 
að þeirri tilkomu þess Drottins 
dagsins á hverjum himinninn af eldi 
forgengur og höfuðskepnunar af hita 
bráðna. 


13 En vér væntum nyýts himins og 
nýrrar jarðar eftir hans fyrirheiti, í 
hverjum að réttlætið byggir. 


14 Fyrir því, mínir kærustu, með því 
þér skuluð þessa vænta þá kostgæfið 
það þér fyrir honum óflekkaðir og 
óstraffanlegir(án ásakana, saklausir) í 
friðinum fundnir verðið. 


15 Og þolinmæði vors Drottins 
haldið fyrir yðra sáluhjálp sem yður 
einnin vor elskulegur bróðir Páll, 


eftir þeirri speki eð honum er gefin, 
skrifað hefur, 


16 so sem að hann í öllum bréfum 
þar um ræðir, í hverjum að eru sumir 
hlutir þungir að skilja, hverju hinir 
ófróðu og skaðlausu rangsnúa so 
sem einnin Öðrum Ritningum til 
þeirra eiginlegrar fyrirdæmingar. 


17 En þér, mínir elskulegir, á meðan 
þér fyrirfram vitið þá vaktið yður 
það þér ekki fyrir villu óguðlegra 
manna fráleiddir verðið og af fallið í 
frá yörum eiginlegum staðleik. 


18 En vaxið í náðinni og 
viðurkenningu vors Drottins og 
lausnarans Jesú Kristi. Þeim sama sé 
dýrð, nú og að eilífu. Am en. 


Hinn fyrsti S. Johannis pistill 


1 


1 Það er var af upphafi, hvað vér 
heyrðum, hvað vér sáum vorum 
augum og hvað vér skoðuðum og 
vorar hendur á tóku af orði lífsins 

2 (og lífið auðbirtist og vér sáum og 
vottum og boðum yður lífið það 
ævinlegt er, hvert að var hjá 
föðurnum og birtist oss), 


3 hvað vér sáum og heyrðum, það 
boðum vér yður so að þér hefðuð 
samfélag meður oss og vort samfélag 
sé meður föðurnum og meður hans 
syni Jesú Kristi. 


4 Og þetta skrifum vér yður upp á 
það yðvar fögnuður sé fullkomlegur. 


5 Og þessi er boðskapurinn hvern 
vér heyrðum af honum og boðum 
yður: Það Guð er ljós og engin 
myrkur eru í honum. 

6 Ef að vér segjum það vér höfum 
samfélag með honum og göngum í 
myrkrinu, þá ljúgum vér og gjörum 
ekki sannleik. 

7 En ef vér göngum í ljósinu líka 
sem hann sjálfur í ljósinu er þá 
höfum vér samfélag innbyrðis. Og 
blóð Jesú Krists, hans sonar, hreinsar 
oss af allri synd. 


ð Ef að vér segum: Vér höfum öngva 
synd, þá villum vér sjálfa oss og 
sannleikurinn er ekki í oss. 


9 En ef vér viðurkennum vorar 
syndir þá er hann trúr og réttlátur so 
að hann fyrirgefur oss vorar syndir 
og hreinsar oss af öllu ranglæti. 


10 Ef vér segjum að eigi syndgum 
vér þá gjörum vér hann að ljúgara og 
hans orð eru þá ekki í oss. 

2 


1 Mín sonakorn, þetta skrifa eg yður 
so að þér syndgið eigi. Og ef einhver 
misgjörir þá höfum vér árnaðarmann 
(málsvara) hjá föðurnum, Jesús Krist 
þann réttláta, 


2 og hann sami er forlíkun 
(frróþæging) fyrir vorar syndir. En 
e1g1 einasta fyrir vorar heldur einnin 
fyrir allrar veraldarinnar. 


3 Og þar af vitum vér það vér 
kennum hann ef að vér varðveitum 
hans boðorð. 


4 Hver eð segir sig kenna hann og 
heldur ekki hans boðorð, sá er ljúgari 
og í þvílíkum er ekki sannleikurinn. 


5 En hver hans orð varðveitir, í þeim 
er sannarlega Guðs kærleik 
fullkomlegur. Þar af þekkjum vér 
það vér í honum erum. 


6 Hver hann segir sig í honum vera, 
sá skal og ganga líka sem hann hefur 
gengið. 

7 Kærir bræður, eg skrifa yður ekki 
nýtt boðorð heldur gamalt boðorð 
það þér hafið frá upphafi haft. Það 
gamla boðorð er það orð hvört þér 
hafið heyrt frá upphafi. 


ð Og enn aftur skrifa eg yður nytt 
boðorð það sannarlegt er hjá honum 
og hjá yður. Því að myrkurin eru 
forgengin (liðin hjá) og hið sanna 
ljósið skín nú. 

9 Hver hann segir sig í ljósinu vera 
og hatar sinn bróður, sá er enn allt 
hér til í myrkrunum. 


10 Hver sinn bróður elskar hann 
blífur(dvelur) í ljósinu og í hjá 
honum er engin hneykslan. 

11 En hver sinn bróður hatar sá er í 
myrkrinu og ráfar í myrkrinu og veit 
eigi hvert hann gengur því að 
myrkurin hafa hans augu forblindað. 
12 Sonakorn min, eg skrifa yður það 
að yður verði syndirnar fyrirgefnar 
fyrir hans nafn. 


13 Eg skrifa yður, feðrunum, því að 
þér kennið þann sem af upphafi er. 
Eg skrifa yður æskumönnum því að 
þér hafið þann hrekkvísa yfirunnið. 
Eg skrifa yður, smábörnunum, því að 
þér kennið föðurinn. 


14 Eg skrif yður, feðrunum, það þé 
þekkið hann sem af upphafi er. Eg 
skrifaði yður, æskumönnum, að þér 
styrkvir séuð og það Guðs orð blífur 
hjá yður og hafið þann hrekkvísa 
hyfirunnið (sigrað, yfirstigið). 

15 Eigi skulu þér heiminn elska né 
neitt það í honum er. Ef nokkur 
elskar heiminn, í honum er ekki 
kærleiki föðursins. 


16 Því allt það í heiminum er, sem að 
er fysn holdsins og girnd augnanna 


og drambsamt líferni (stolt af lífinu í 
þessum heimi), það er ekki af 
föðurnum heldur af heiminum. 


17 Og heimurinn forgengur (líður 
hjá) og hans girnd en hver að Guðs 
vilja gjörir sá blífur (dvelur) að 
eilífu. 

18 Sonakorn, það er hin síðasta 
stund og sem þér hafið heyrt það 
Antakristur (Andkristur) kemur. Og 
nú eru margir Antakristar orðnir. 
Hvar af vér vitum að það er hin 
síðasta stund. 


19 Þeir eru af oss útgengnir en þeir 
voru ekki með oss. Því ef væri þeir 
út af oss þá hefðu þeir hjá oss blifið. 
En upp á það þeir augljósir verði það 
þeir eru eigi allir af oss. 


20 Og þér hafið smurningina af þeim 
sem heilagur er og kennið allt. 


21 Eg skrifaði yður eig1 so sem það 
vissi þér eigi sannleikinn heldur viti 
þér hann og vitið það engin lygi út af 
sannleikanum kemur. 

22 Hver er ljúgarinn utan sá sem 
neitar það að Jesús sé Kristur? Það er 
sá Antakristur sem föðurinn og 
soninn neitar. 


23 Og hver syninum afneitar hann 
hefur og ekki föðurinn. En hver 
soninn játar hefur föðurinn einnin. 


24 Hvað þér hafið nú heyrt af 
upphafi það blífi hjá yður. Ef það 
blífur hjá yður hvað þér af upphafi 
hafið heyrt þá munu þér hjá syninum 
og föðurnum blífa. 


25 Og þetta er fyrirheitið hvert hann 
hefur oss veitt, sem er eilíft lif. 


26 Þetta hefi eg skrifað yður af þeim 
hverjir yður afvegaleiða. 


271 Og smurningin sem þér af honum 
hafið meðtekið blífur hjá yður og 
þurfið e1 að neinn læri yður heldur so 
sem sú smurning lærir yður alla hluti 
þá er það sannindi og engin lygi. Og 
sem hún hefur yður lært þá blifið hjá 
þeirri sömu. 

28 Og nú, sonakorn mín, blífið í 
honum upp á það nær hann mun 
opinberast að vér höfum öruggt 
traust og verðum eigi fyrir honum að 
hneykslan í hans tilkomu. 


29 Fyrst þér vitið hann er réttvis þá 
vitið einnin það hver réttvísina gjörir 
sá er af honum fæddur. 

3 


1 Sjáið hvilíkan kærleika það 
faðirinn hefur oss auðsynt að vér 
skulum Guðs börn kallast. Fyrir því 
þekkir yður heimurin ekki því að 
hann kennir hann eigi. 


2 Mínir kærustu, vér erum nú Guðs 
börn og það er enn e1 opinberað hvað 
vér verða munum. En vér vitum þá 
það birtast mun það vér munum 
honum líkri verða því vér munum 
hann sjá so sem að hann er. 


3 Og hver einn er þvilika von hefur 
til hans, sá hreinsar sig líka sem að 
hann er hreinn. 


4 Hver synd gjörir sá gjörir rangt og 
syndin er hið ranga. 

5 Og þér vitið það hann birtist upp á 
það hann vorar syndir burt tæki og 
engin synd er í honum. 


6 Hver í honum blífur sá syndgar 
ekki. Hver hann syndgast sá hefur 
hann eigi séð né þekkt. 


7 Sonakorn, látið öngvan villa yður. 
Hver réttvisina gjörir sá er réttvis 
líka sem hann er réttvís. 


ð Hver syndina gjörir sá er af 
djöflinum því að djöfullinn 
syndgaðist að upphafi. Þar fyrir 
birtist Guðs son að hann niðurbrjóti 
djöfulsins verk. 


9 Hver af Guði er fæddur sá gjörir 
eig1 synd því að hans sáð blífur í 
honum og hann getur ei syndgast því 
að hann er af Guði fæddur. 


10 Þar af eru augljós Guðs börn og 
djöfulsins börn. Hver hann er eigi 
réttvis sá er ekki af Guði og hver eigi 
elskar sinn bróður. 


11 Því að það er sá boðskapur hvern 
þér hafið heyrt frá upphafi það vér 
skulum elska oss innbyrðis. 


12 Ekki sem Kain sá af hinum vonda 
var og í hel sló sinn bróður. Og fyrir 
hvað í hel sló hann hann“ Því hans 
verk voru vond og hans bróðurs 
réttileg. 

13 Undrist ekki, bræður mínir, þótt 
heimurinn hati yður. 


14 Vér vitum það vér úr dauðanum 
erum komnir til lífsins því að vér 

elskum bræðurna. Hver hann elskar 
eigi bræðurna sá blífur í dauðanum. 


15 Hver sinn bróður hatar sá er 
manndrápari og þér vitið það 
manndrápari hefur eigi eilíft líf í sér 
blífanda. 


16 Af því þekkjum vér hans kærleika 
að hann hefur sett sitt líf út fyrir oss. 
Og vér skulum einnin setja lífið út 
fyrir bræðurna. 


17 En nær að einhver hefur þessarar 
veraldar auðæfi og sér sinn bróður 
nauð líða og lykur sitt hjarta til fyrir 
honum, hvernin blífur Guðs kærleik 
hjá honum? 


18 Mín sonakorn, elskum eigi með 
orði og tungu heldur með verki og 
sannleika. 


19 Þar af þekkjum vér það vér erum 
af sannleikanum og kunnum að haga 
vorum hjörtum fyrir hans augliti so: 


20 Þó að vort hjarta fordæmi oss að 
Guð er meiri voru hjarta og þekkir 
alla hluti. 


21 Þér ástsamlegir, ef vort hjarta 
fordæmir oss eigi þá höfum vér 
traustleik til Guðs. 


22 Og hvað vér biðjum það munum 
vér af honum öðlast því að vér 
seymum hans boðorð og gjörum 
hvað fyrir honum þægilegt er. 


23 Og þetta er hans boðorð það vér 
trúum á nafn hans sonar Jesú Krists 
og elskum hver annan so sem það 
han gaf oss boðorðið. 


24 Og hver hann varðveitir hans 
boðorð sá blífur í honum og hann í 
honum. Og þar af vitum vér það 
hann blífur(dvelur) í oss út af þeim 
anda hvern hann hefur gefið oss. 

4 

1 Þér ástsamlegir, trúið eigi hverjum 
sem einum anda heldur reynið 
andana, hvert þeir eru af Guði. Því 
að þar eru margir falsspámenn í 
veröldina útgengnir. 

2 Þar af skulu þér Guðs anda kenna: 
Hver andi sem viðurkennir það Jesús 


Kristur sé í holdgan kominn, sá er af 
Guði. 


3 Og hver andi sem eigi viðurkennir 
það Jesús Kristur sé í holdgan 
kominn, sá er ekki af Guði. Og það 
er sá andi þess Antakrists af hverjum 
þér hafið heyrt það hann mundi 
koma og er nú þegar í heiminum. 


4 Sonakorn, þér eruð af Guði og 
hafið hina yfirunnið. Því að sá í yður 
er hann er hinum meiri sem í 
heiminum er. 


5 Þeir eru af heiminum, fyrir því tala 
þeir út af heiminum og heimurinn 
heyrir þá. 

6 Vér erum af Guði og hver hann 
viðurkennir Guð sá heyrir oss. Hver 
hann er eig1 af Guði sá heyrir oss 


ekki. Þar af kennum vér andann 
sannleiksins og andann villudómsins. 


7 Þér ástsamlegir, elskum oss 
innbyrðis. Því að kærleikurinn er af 
Guði og hver hann elskar sá er af 
Guði fæddur og kennir (þekkir) Guð. 


s Hver hann elskar ekki sá kennir 
eigi Guð. Því að Guð er 
kærleikurinn. 


9 Í því auðbirtist kærleiki Guðs viður 
oss það Guð sendi sinn eingetinn son 
í heiminn að vér skyldum fyrir hann 
fa. 


10 Þar inni er kærleikurinn. Eigi það 
vér elskuðum Guð heldur það hann 
elskaði oss og sendi sinn son til 
forlikunar (friðþægingar) fyrir vorar 
syndir. 


11 Þér ástsamlegir, fyrst það Guð 
hefur oss so elskað þá skulu vér 
einnin elska oss innbyrðis. 


12 Enginn hefur Guð nökkru sinni 
sénan. Ef að vér elskum oss 
innbyrðis þá blífur Guð í oss og hans 
kærleiki er fullkomlegur í oss. 


13 Þar af þekkjum vér það vér 
blífum í honum og hann í oss því að 
hann hefur gefið oss af sinum anda. 


14 Og vér sáum og vitnum það 
faðirinn hefur sent soninn til 
heimsins lausnara. 


15 Hver nú viðurkennir það Jesús er 
Guðs sonur í þeim blífur Guð og 
hann í Guði. 


16 Og vér höfum þekkt og trúað 
þeim kærleika sem Guð hefur til 
vor.Guð er kærleik og hver í 
kærleikanum blífur sá blífur í Guði 
og Guð í honum. 


17 Í því er kærleikurinn 
fullkomlegur hjá oss að vér höfum 
traustleik á degi dómsins. Því að líka 
sem hann er so erum vér einnin í 
þessum heimi. 


18 Hræðsla er eigi í kærlerikanum 
heldur útdriífur fullkomlegur kærleik 
hræðsluna það hræðslan hefur kvöl. 
En hver hann hræðist sá er ekki 
fullkomlegur í kærlerikanum. 


19 Látum oss hann elska því að hann 
hefur elskað oss fyrri. 


20 Ef einhver segir: Eg elska Guð, 
og hatar sinn bróður, sá er ljúgari. 
Því hver hann elskar ekki sinn 
bróður hvern hann sér, hvernin getur 
sá Guð elskað þann er hann sér eig1? 


21 Og þetta boðorð höfum vér af 
Guði það hver hann elskar Guð hann 
elski og einnin sinn bróður. 


S) 


1 Hver hann trúir það Jesús sé 
Kristur sá er af Guði fæddur. Og 
hver er elskar þann sem hann hefur 
getið sá elskar og einnin þann sem af 
honum er fæddur. 


2 Þar af þekkjum vér það vér Guðs 
börn elskum nær vér elskum Guð og 
höldum hans boðorð. 


3 Því að það er kærleiki til Guðs það 
vér varðveitum hans boðorð og hans 
boðorð eru eigi þung. 


4 Því allt hvað af Guði er fætt það 
yfirvinnur heiminn. Og vor trúa er 
yfirvinningin hver veröldina hefur 
yfirunnið. 


5 En hver er hann sem veröldina 
yfirvinnur utan alleinasta sá er trúir 
það Jesús sé Guðs sonur“ 


6 Þessi er hann sá sem kemur með 
vatni og blóði, Jesús Kristur. Eigi 
með vatni alleinasta heldur með 
vatni og blóði. Og andinn er sá sem 
vitnar það andinn er sannleikinn. 


7 Því að þrir eru sem vitnisburðinn 
gefa á himni: Faðirinn, sonurinn og 
heilagur andi, og þeir þrír eru eitt. 


ð Og þrir eru sem vitnisburðinn gefa 
á jörðu: Andinn, vatnið og blóðið og 
þau þrjú eru eitt. 

9 Ef vér meðtökum mannanna 
vitnisburð þá er þó Guðs 
vitnisburður meiri. Því að Guðs 
vitnisburður er sá það hann hefur 
vitnað af sínum syni. 


10 Hver hann trúir á Guðs son sá 
hefur þennan vitnisburð í sér. Hver 
hann trúir ekki Guði sá gjörir hann 
að ljúgara því að hann trúir ekki 
vitnisburðinum þeim Guð vitnar af 
sínum syni. 

11 Og þetta er vitnisburðurinn það 
Guð hefur gefið oss eilitt líf og þetta 
líf er í hans syni. 


12 Hver Guðs son hefur sá hefur 
lífið, hver hann hefur eigi Guðs son 
sá hefur og eigi lífið. 


13 Þetta skrifaði eg yður, þér sem 
trúið á nafn Guðs sonar, so að þér 
vitið það þér hafið eilíft líf og það 
þér trúið á nafn Guðs sonar. 


14 Því að það er sá traustleiki sem 
vér höfum til hans, sá: ef vér biðjum 
nokkurs eftir sínum vilja þá heyrir 
hann oss. 


15 Og fyrst vér vitum það hann 
heyrir oss hvað vér biðjum þá vitum 
vér það vér þær bænir höfum hverjar 
vér höfum beðið af honum. 


16 Ef nokkur sér sinn bróður 
syndgast einhverri synd, eigi til 
dauða, sá má biðja og mun hann gefa 


þeim lífið sem syndgaði ekki til 
dauða. Þar er (það er) synd til dauða. 
Eg segi ekki að nokkur þar fyrir 
biði. 

17 Allt ranglæti er synd og þar er 
(það er til) synd ekki til dauða. 


18 Vér vitum það hver af Guði er 
fæddur sá syndgar ekki heldur sá af 
Guði er fæddur hann varðveitir sig 
og hinn vondi mun eigi snerta hann. 


19 Vér vitum það vér erum af Guði 
og það allur heimurinn er skikkaður í 
vondu. 


20 En vér vitum það Guðs sonur er 
kominn og hefur gefið oss það sinni 
að vér kennum þann sem sannarlegur 
er og erum í hinum sannarlega, hans 


syni Jesú Kristi. Þessi er sannur Guð 
og eilift lif. 

21 Sonakorn, varðveitið yður frá 
skúrgoðum. 


AMEN. 


Hinn annar S. Johannis pistill 


1 

1 Hinn eldri þeirri útvaldri frú og 
hennar börnum hver eg elska í 
sannleika. Og eigi einasta eg heldur 
einnin allir þeir sem viðurkennt hafa 
sannleikinn 


2 fyrir sannleikans sakir sem í oss 
blífur(dvelur) og í hjá oss mun vera 
að eilifu. 

3 Náð, miskunn, friður, af Guði 
föður og af Drottni Jesú Kristi syni 
föðursins í sannleika og kærleika sé 
með yður. 


4 Næsta glaður em eg það eg hefi 
fundið meðal þinna barna þá í 


sannleiknum ganga svo sem það vér 
höfum boðorðið af föðurnum 
meðtekið. 

5 Og nú bið eg þig, frúa, eigi sem 
skrifi eg þér nytt boðorð heldur það 
hvað vér höfum haft frá upphafi, að 
vér elskum oss innbyrðis. 


6 Og það er kærleikurinn að vér 
söngum eftir hans boðorði. Þetta er 
það boðorð sem þér hafið heyrt af 
upphafi upp á það þér gangið þar 
inni. 

7 Því að margir villumenn eru 
útfarnir í heiminn sem ekki 
viðurkenna Jesús Krist í holdgan 
kominn vera. Þessi er sá villumaður 
og Antakristur. 


8 Sjáið yður fyrir að þér glatið ekki 
því hvað þér hafið verkað heldur so 
að þér meðtakið full verðlaun. 


9 Hver hann skrikar og blífur ekki í 
lærdómi Krists sá hefur öngvan Guð. 
Hver eð blífur í lærdóminum sá 
hefur bæði föðurinn og soninn. 


10 Ef einhver kemur til yðar og með 
sér flytur eigi þennan lærdóm þann 
hýsið eigi og heilsið honum ekki. 

11 Því hver honum heilsar sá gjörir 
sig hluttakara hans vondra verka. 


12 Eg hefi margt að skrifa yður en eg 
vil eigi með bóktelli og bleki heldur 
vona eg að koma til yðar og 
munnlega við yður að tala upp á það 
vor fögnuður fullkomlegur sé. 


13 Þér heilsa börn systur þinnar 
hinnar útvöldu. 


AMEN. 


Hinn þriðji S. Johannis pistill 


1 


1 Sá eldri Gajo hinum elskulega 
hvern eg elska í sannleika. 


2 Minn elskuleg, eg æski í öllum 
greinum það að þér vel vegni og 
heilbrigður sért so sem það nær þinni 
sálu vel vegnar. 


3 Eg gladdist nærsta þá bræðurnir 
komu og gáfu vitnisburð af þínum 
sannleika hvernin þú gengur í 
sannleiknum. 

4 Eg hefi eigi nokkurn fögnuð meiri 
en þann það eg heyri það min börn 
ganga í sannleikanum. 


5 Minn ástsamlegi, þú gjörir trúlega 
hvað þú gjörir við bræðurna og 
gestina, 


6 hverjir af þinum kærleika hafa 
vitnisburð gefið fyrir söfnuðinum. 
Og það hefur þú velgjört að þú hefur 
þá fyrir Guði verðulega á veg leitt. 


7 Því fyrir hans nafns sakir eru þeir 
útfarnir og hafa af heiðingjum ekkert 
tekið. 


ð Því skulu vér þess háttar meðtaka 
upp á það vér séum samverkendur 
sannleiksins. 

9 Eg skrifaði safnaðinum en 
Díótretes sá meðal þeirra vill mikils 
metinn vera meðtekur oss eigi. 


10 Fyrir því nær eg kem vil eg 
áminna hann sinna verka er hann 
gjörir og þvættir með vondum orðum 
Í gegn oss og lætur sér ekki nægja 
það hann meðtekur eigi sjálfur 
bræðurna og fyrirbyður þeim sem 
það vilja gjöra og útrekur þá af 
söfnuðinum. 

11 Minn kærasti, eftirfylg e1 hinu 
vonda heldur því hinu góða. Hver 
gott gjörir hann er af Guði. Hver illa 
gjörir sá sér eig1 Guð. 

12 Demetríus hann hefur góðan 
vitnisburð af hverjum manni og af 
sannleiknum sjálfum og vér berum 
einnin vitni og þér vitið það vor 
vitnisburður er sannur. 


13 Eg hefða vel margt að skrifa en 
eg vilda eigi með bleki og penna til 
þin skrifa. 

14 En eg vænti það eg muni snarlega 
sjá þig og mun þá munnur við munn 
mæla. Friður sé með þér. Þér heilsa 
vinirnir. Heilsa þú vinunum með 
nafni. 


Pistillinn hins heilaga Jude 


1 


Júdas, þjón Jesú Krists en bróðir 
Jacobi þeim kölluðum sem helgaðir 
eru í Guði föður og varðveittir í Jesú 
Kristi: 

2 Miskunnsemi, friður og kærleik 
Guðs margfaldist yður. 


3 Hinir kærustu, með þvi eg hafða 
allan setning á yður að skrifa út af 
almennilegu voru hjálpræði virtist 
mér nauðsýnilegt með skrifi að 
áminna það þér yfir þeirri trú stríðið 
sem hinum heilögu er eitt sinn 
ofurgefin. 


4 Því að þar eru nokkrir menn þeir 
jafnframt inn hafa læðst, út af 
hverjum forðum tið skrifað er til 
þessa dómsáfellis. Þeir eru Ómildir 
og umvenda náð Guðs vors í 
munaðlifi og afneita Guði og vorn 
Drottni Jesú Kristi þeim einka 
drottnara. 


5 En eg vil undirvísa yður að þér eitt 
sinn vitið það Drottinn þann tíð hann 
frelsaði fólkið af Egyptalandi að í 
annað sinn glataði (eyddi) hann þeim 
sem ekki trúðu. 


6 Líka einnin englana hverjir ekki 
seymdu þeirra höfðingjadóm heldur 
forlétu sitt heimili hefur hann 
varðveitt til dóms þess hins mikla 


dags undir ævinlegum böndum 
myrkursins. 


7 So sem einnin Sódóma og 
Gómorra og umliggjandi borgir er 
með sama hætti og þær úthórast 
höfðu og eftir öðru holdi gengnar eru 
og settar eru til eftirdæmis og þola 
kvöl eilifs elds. 


ö Slíkt hið sama eru einnin þessi 
draumfífl hverjir holdið saurga en 
herrastéttina forsmá og tignina hæða. 


9 En Mikael, sá höfuðengill, þá hann 
við djöfulinn þráttaði og við hann 
talaði um líkama Moysi dirfðist hann 
ekki dómsatkvæði háðungarinnar á 
að fella heldur sagði hann: „Drottinn 
straffi þig.“ 


10 En þessir lasta þar þeir ekkert af 
vita. En hvað þeir af náttúru so sem 
önnur skynlaus dýr vita þa spilla þeir 
sjálfir þar inni. 

11 Vei þeim, því að þeir ganga veg 
Kains og falla í villudóm Balaams 
fyrir ávinnings sakir og fyrirfarast í 
mótmöglan Chore! 

12 Þeir eru óþekktir, bramlandi sín af 
yðar ölmösu án ótta, fæðandi sig 
sjálfa. Þeir eru vatslaus sky sem af 
vindi um verða drifin. Þeir eru 
haustviður visinn, ófrjósöm tré, 
tvisvar dauðir og upprættir, 

13 grimmar sjávarbylgjur útlöðrandi 
sínar eiginlegar vansemdir, villar 
stjörnur hverjum að varðveitt er 
þokan myrkranna að eilífu. 


14 En Enok, hinn sjöundi frá Adam, 
hefur einnin af þessum spáð og sagt: 
„Sjáið, Drottinn kemur með mörg 
þúsund heilagra 


15 dóm að halda yfir öllum og að 
strafta alla þá sem óguðlegir eru af 
öllum gjörðum sem þeir óguðlegir 
drygðu og af öllu hörðu sem 
óguðlegir hafa í mót honum talað. 


16 Þeir eru möglendur og átölusamir, 
eftir sínum girndum gangandi og 
þeirra munnur talar hrokyrði og þeir 
dást að manngreinarálitinu fyrir 
gagnsemdar sakir. 

17 En þér elskulegir, verið minnugir 
þeirra orða sem hér áður fyrri sögð 
hafa verið af postulum Drottins vors 
Jesú Kristi 


18 það þeir sögðu yður að á síðustu 
tímum munu spottarar koma hverjir 
eftir sínum girndum ganga munu í 
óguðlegu líferni. 


19 Þeir eru hverjir tvidrægni gjöra, 
hverjir líkamlegir eru, þeir öngvan 
anda hafa. 

20 En þér ástsamlegir, uppbyggið 
yður yfir yðra allra herilögustu trú 
fyrir heilagan anda og biðjið 

21 og varðveitið yður í Guðs kær- 
leika. Og væntið þeirrar miskunnar 


Drottins vors Jesú Krists til eilifs 
lífs. 


22 Og haldið þennan mismun það 
þér sambarmið yður þessum (hafið 
samúð með sumum til hjálpar) 


23 en þá aðra fyrir hræðlu sakir 
hjálplega gjörið og rykkið þeim úr 
bálinu og að hatri hafið þann 
flekkaða holdsins kyrtil. 


24 En þeim sem yður kann að 
varðveita utan vansa og að skikka 
fyrir augliti sinnar dýrðar óflekkaða 
meður fögnuði, 


25 þeim Guði sem alleina er vitur, 
vorum lausnara, sé dyrð og miklan 
og vald og magt, nú og um allar aldir 
að eilífu. Amen. 


Opinberun S. Johannis 
um Drottin Jesú Krist 
1 


1 Þetta er opinberan Jesú Krists 
hverja Guð gaf honum til að 
kunngjöra sínum þjónum hvað ske 
skal snarlega og tilteiknað og sent 
hefur fyrir sinn engil til sins þénara 
Jóhannes, 


2 hver vitnað hefur Guðs orð og 
vitnisburðinn af Jesú Kristi, hvað 
helst hann hefur séð. 


3 Sæll er sá sem les og sá sem heyrir 
orðið spádómsins og varðveitir hvað 
í honum skrifað er því að tíminn er 
nálægur. 


4 Jóhannes þeim sjö samkundum 
sem í Ásia eru: Náð sé með yður og 
friður af þeim sem er og þeim sem 
var og þeim sem koma mun og af 
þeim sjö öndum sem eru fyrir hans 
stóli 

S og af Jesú Kristi, sá sem er trúr 
vottur og frumgetningur framliðinna 
og höfðingi jarðarinnar konunga. 
Hver oss hefur elskað og þvegið af 
syndunum í sínu blóði 


6 og hefur gjört oss til konunga og 
kennimanna fyrir Guði og sínum 
föður. Þeim hinum sama sé dyrð vald 
um aldir alda að eilífu. Amen. 


7 Sjáið, hann kemur með skýinu og 
öll augu munu hann sjá og þeir eð 


hann stungið hafa og allar kynkvíslir 
jarðarinnar munu kveina. Já, amen. 

8 Eg em A(Alpha) og Ö(Omega), 
upphaf og endir, segir Drottinn, sá 
sem er og sá sem var og sá sem 
koma mun, hinn almáttugi. 


9 Eg Jóhannes, yðar bróðir og 
hluttakari í hörmunginni og ríkinu og 
þolinmæði Jesú Krists, var í eynni 
Patmos fyrir Guðs orðs sakir og 
vitnisburðar Jesú Krists. 


10 Eg var í anda á Drottins degi og 
heyrði á bak mér aftur raust mikla 
sem lúðurs, 

11 so segjandi: Eg em A og Ö, 
fyrstur og síðastur. Og hvað þú sér 
það skrifa í bók og send það til 
samkundanna í Asia: Til Epheso og 


til Smyrnem, til Pergamum og til 
Thyatiras, til Sarden og til 
Philadelphiam og til Laodiceam. 


12 Og eg snera mér við það eg lita 
þá raust sem við mig talaði. Og sem 
eg snera mér við sá eg sjö ljósastikur 
gulllegar 

13 og milli gulllegra stjakanna þann 
líkur var mannsins syni. Sá var 
klæddur síðri slyppu og spenntur um 
bringuna gulllegum linda. 


14 En hans höfuð og hár voru hvit, 
sem hvít ull og líka sem snjár, og 
hans augu sem eldsins logi 

15 og hans fætur sem það látún er 


glóar í afli og hans rödd sem niður 
mikilla vatna 


16 og hafði sjö stjörnur í sinni hægri 
hendi og út af hans munni gekk 
hvasst tvieggjað sverð og hans andlit 
lysti sem skínanda sól. 


17 Og sem eg sá hann féll eg til fóta 
hans so sem dauður. Og hann lagði 
sína hægri hönd yfir mig og sagði til 
min: „Hræðstu ekki. Eg em fyrstur 
og síðastur og lifandi. 


18 Eg var dauður og sjá, að eg em 
lítandi um aldir að eilífu og hefi 
lykla helvitanna og dauðans. 


19 Skrifa hvað þú séð hefur og hvað 
þar er og hvað þar eftir á ske skal, 


20 leyndardóm þeirra sjö stjarna sem 
þú hefur séð í minni hægri hendi og 
þær sjö gulllegar stikur. Þessar sjö 
stjörnur eru englar sjö samkundna og 


þær sjö ljósastikur sem þú hefur séð 
eru sjö samkundur. 
2 


1 Og englinum samkundunnar til 
Epheso skrifa þú: Þetta segir sá sem 
heldur sjö stjörnum í sinni hægri 
hendi, sá sem gengur mitt á milli sjö 
gulllegra ljósastikna: 

2 Eg veit þín verk og þitt erfiði og 
þína þolinmæði og það þú kannt ekki 
hina vondu að umlíða og freistaðir 
þeirra sem sig segja postula vera og 
eru þó eigi og þú fannt þá ljúgara, 

3 og leiðst það og þolinmæði hefur 
og þú þoldir fyrir mins nafns sakir 
og þreyttist ekki. 


4 En það hefi eg á móti þér það þú 
hinn fyrsta kærleik forlést. (yfirgafst 
þína fyrstu ást) 

5 Minnst á hvar þú ert af fallinn og 
gjör 1ðran og gjör hin fyrru verkin. 
En ef ekki man eg þér snarlega koma 
og þinni ljósastiku í burt hrinda úr 
sínum stað, utan þú gjörir 1ðran. 

6 En það hefur þú að þú hatar verk 
þeirra Nicolaitarum hver eg og 
einnin hata. 


7 Hver eyru hefur að heyra, hann 
heyri hvað andinn segir safnaðinum. 
Hver hann yfirvinnur þeim mun eg 
gefa að eta af lífsins tré það í Guðs 
paradis er. 


8 Og þeim engli til samkundunnar 
Smyrnen skrifa þú: Þetta segir hinn 


fyrsti og síðasti, sá dauður var og 
lífir: 


9 Eg veit þín verk og þína hörmung 
og fátækt (en þú ert auðigur) og 
lastan þeirra sem segja sig Gyðinga 
vera og eru ekki heldur eru þeir 
Satans söfnuður. 


10 Hræðstu ekkert þeirra hvað þú 
líða mnt. Sjá, djöfullinn mun nokkra 
af yður í dýflissu fleygja upp á það 
þér freistaðir verðið og þér munuð 
hörmung hafa í tíu daga. Vert trúr allt 
til dauðans, so mun eg gefa þér 
kórónu lifsins. 

11 Hver eyru hefur sá heyri hvað 
andinn segir samkundunum. Hver 
helst yfirvinnur þeim skal ekkert 


mein ske af þeim öðrum(seinni) 
dauða. 


12 Og þeim engli samkundunnar til 
Pergamo skrifa þú: Þetta segir sá 
sem hefur hið hvassa tvieggjaða 
sverðið: 

13 Eg veit hvað þú gjörir og hvar þú 
byr, hvar helst að er andskotans sæti, 
og þú heldur mitt nafn og afneitaðir 
e1g1 mína trú. Og á minum dögum er 
Antipas, minn trúr vottur, hjá yður í 
hel sleginn hvar eð Satan byggir. 

14 En eg hefi fátt eina á móti þér það 
þú þar sjálfur hefur þá sem lærdóm 
Balaam halda, sá sem kenndi Balak 
að senda hneyksli fyrir sonu lsraelis 
til að eta af því sem skúrgoðum 
offraðist og hóranir að drýgja. 


15 Líka so einnin hefur þú þá sem 
halda kenningar Nicolaitarum, hvað 
er eg hata. 


16 Gjör iðrun! En ef ekki, þá mun eg 
þér snarlega koma og stríða viður þá 
með sverði mins munns. 


17 Hver eyru hefur sá heyri hvað 
andinn segir samkundunum. Hver 
hann yfirvinnur þeim mun eg gefa að 
eta af því fólginu(falda) manna og eg 
vil gefa honum góðan vitnisburð og 
með vitnisburðinum nýtt nafn skrifað 
það enginn kennir utan sá það 
meðtekur. 


18 Og þeim engli til samkundunnar 
Thyatira skrifa þú: Þetta segir sonur 
Guðs, sá augu hefur sem eldsloga og 
hans fætur sem glóanda látún: 


19 Eg veit þín verk og þinn kærleika 
og þína þjónustu og trú og þina 
þolinmæði og það hin síðari verkin 
munu hinum fyrrum fleiri. 


20 En fátt nokkuð hefi eg á móti þér 
það þú leyfir þeirri kvinnu Jesabel, 
sem segir sig spákonu vera, að læra 
og Villa mína þjóna hóranir að drýgja 
og skúrgoðafórnir að eta. 

21 Og eg hefi henni tíma gefið það 
hún skyldi iðran gjöra fyrir hennar 
hóranir og hún gjörir Öngva iðran. 
22 Sjá, eg fleygi henni í rekkju og 
þeim hverjir með henni hórdóm 
drygt hafa í hinar mestu hörmungar 
nema hún gjöri yfirbót(iðrun) fyrir 
sín verk. 


23 Og hennar börn mun eg dauða 
deyða og allar samkundurnar skulu 
viðurkenna það eg em nyrnanna og 
hjartanna rannsakari og eg mun gefa 
sérhverjum yðar sem einum eftir 
sínum verkum. 


24 En yður segi eg og hinum öðrum 
sem eru til Thyatira, þeir þennan 
lærdóm eigi hafa og hverjir ekki 
viðurkennt hafa dypt andskotans 
(sem að þeir segja) og öngvan annan 
þunga mun eg á yður senda. 

25 Þó hvað þér hafið, það haldið þar 
til að eg kem. 

26 Og hver yfirvinnur og varðveitir 
min verk allt til enda þeim mun eg 
vald gefa yfir þjóðum 


27 og han skal stjórna þeim meður 
Járnsprota og so sem leirgjörarans 
ker skal hann í sundurmola þá, líka 
sem eg af mínum föður meðtekið 
hefi. 


28 Og morgunstjörnuna mun eg gefa 
honum. 


29 Hver eyru hefur sá heyri hvað 
andinn segir samkundunum. 


3 


1 Og þeim engli samkundunnar til 
Sarden skrifa þú: Þetta segir sá sem 
hefur sjö anda Guðs og stjörnurnar 
sjö: Eg veit þín verk því að þú hefur 
það nafn að þú lifir og ert dauður. 


2 Vert vakandi og styrk hið annað 
hvað deyja vill því þín verk hefi eg 
ei fullkomleg fundið fyrir Guði. 


3 Því legg í minni hvað þú hefur 
meðtekið og heyrt og varðveit það 
og gjör iðran. Því ef þú munt eigi 
vaka þá mun eg yfir þig koma sem 
þjófur og eigi munt þú vita á hverri 
stundu er eg mun koma yfir þig. 

4 Þú hefur fáein nöfn til Sarden er 
eigi hafa saurgað sín klæði og þeir 
munu meður mér ganga í hvítum 
klæðum því að þeir eru þess 
verðugir. 


5 Hver yfirvinnur sá skal meður 
hvítum klæðum klæddur verða og 
e1g1 mun eg hans nafn útplana(afmá) 
af lífsbókinni. Og eg mun játa hans 


nafn fyrir mínum föður og fyrir hans 
englum. 


6 Hver eyru hefur sá heyri hvað 
andinn segir samkundunum. 


7 Og þeim engli samkundunnar í 
Philadelphia skrifa þú: Þetta segir 
hinn heilagi og sannarlegi, sá sem 
hefur lykilinn Davíðs, hver eð 
upplætur og enginn innibyrgir, sá er 
innibyrgir og enginn upplætur: 

8 Eg veit þín verk. Sjá, eg lét fyrir 
þér opnar dyr og enginn fær þær 
aftur látið. Því þú hefur nokkurn 
lítinn kraft og hefur varðveitt mitt 
orð og hefur ekki mitt nafn afneitað. 
9 Sjá, eg mun gefa út af Satans 
safnaði, þá sem segja sig Gyðinga 
vera og eru ekki heldur ljúga, sjá, eg 


mun þeim gjöra það þeir skulu koma 
og tilbiðja fyrir þínum fótum og 
viðurkenna það eg hefi þig elskað. 
10 Með því þú hefur varðveitt orð 
minnar þolinmæði mun eg einnin 
varðveita þig frá freistingartíma sem 
koma mun yfir alla heimsins kringlu 
til að freista þeirra sem á jörðu 
byggja. 

11 Sjá, eg kem snarlega. Halt hvað 
þú hefur so það enginn taki þína 
kórónu. 

12 Hver yfirvinnur þann mun eg 
gjöra að stólpa í musteri Guðs mins 
og hann skal eigi meir úti ganga og 
yfir honum mun eg skrifa nafn Guðs 
míns og nafn hinnar nyju Jerúsalem 
sem er borg mins Guðs sú af 


himnum ofan kemur frá minum Guði 
og mitt hið nyja nafn. 

13 Hver eyru hefur hann heyri hvað 
andinn segir samkundunum. 


14 Og þeim engli samkundunnar til 
Laodicea skrifa þú: Þetta segir 
Amen, trúr og sannarlegur vottur, 
hver að upphaf er skepnunnar Guðs: 
15 Eg veit þín verk það þú ert hverki 
kaldur né heitur. Eg kjöra(vildi) þú 
værir annað hvort heitur eða kaldur. 
16 En með því þú ert volgur og 
hvorki kaldur né heitur mun eg 
útskyrpa þér af minum munni. 

17 Því að þú segir: Eg em ríkur og 
auðigur nóg og þarf einskis og veist 


ekki það þú ert vesall, aumur og 
volaður, blindur og fatlaus. 

18 Eg ræð þér að þú kaupir gull af 
mér það í eldi er reynt so þú auðigur 
verðir og þú íklæðist hvítum klæðum 
svo að ekki uppbirtist vanvirðing 
þinnar fatleysi og smyr þín augu 
meður augnasmyrslum so að þú sjáir. 
19 Hverja eg elska þá strafta(átala) 
eg og tyfta(aga). Því vert kostgæfinn 
Og gjör iðran. 

20 Sjá, eg stend fyrir dyrum og 
klappar upp á (banka). Ef nokkur 
heyrir mína rödd og upplykur 
dyrunum, til hans mun eg Innganga 
og kveldverð með honum snæða og 
hann meður mér. 


21 Hver yfirvinnur honum mun eg 
gefa meður mér að sitja á minum 
stóli líka sem eg yfirunnið hefi og 
setið með mínum föður á hans stól. 


22 Hver eyru hefur sá heyri hvað 
andinn segir samkundunum.“ 

4 

1 Eftir það sá eg og sjá, að dyr 
upplukust á himni og hin fyrsta 
röddin hverja eg hafði heyrt við mig 
tala sem annars lúðurs, hún sagði: 
„Far þú upp hingað og mun eg sýna 
þér hvað hér eftir skal ske.“ 

2 Og jafnsnart var eg í anda og sjá, 
að stóll var settur á himnum og á 
stólnum sat nokkur. 


3 Og sá sem þar sat hann var líka 
álits sem steinninn jaspis og sardis. 
Og regnbogi var kringum stólinn líka 
álits sem smaragður. 

4 Og umhverfis stólinn voru fjórir og 
tuttugu stólar og á þeim stólum sátu 
fjórir og tuttugu öldungar, skryddir 
hvítum skrúða og báru á sinum 
höfðum gulllegar kórónur. 


5 Og af stólnum útgengu eldingar, 
reiðarþrumur og raddir. Sjö 
eldslampar brunnu fyrir stólnum, 
hverjir að eru sjö andar Guðs. 


6 Og fyrir stólnum var glersjór líka 
sem christallus(kristall). Og mitt í 
stólnum og kringum stólinn fjögur 
dyr full augna á bak og í fyrir. 


7 Og hið fyrsta dyrið var líkt 
león1(ljón) og hið annað líkt kálfi og 
hið þriðja dyrið hafði ásján sem 
maður og hið fjórða var líkt 
fljúganda erni. 

8 Og hvert þeirra fjögra dýranna 
hafði sex vængi og utan um kring og 
innan full augna og höfðu eigi hvild 
dag og nótt, segjandi: „Heilagur, 
heilagur, heilagur er Guð Drottinn 
almáttugur, sá sem var og sá sem er 
og sá sem koma mun.“ 

9 Og þá dýrin gáfu dýrð og heiðran 
og þakkir þeim er á stólnum sat, sá 
er lifir um aldir að eilifu, 

10 þá féllu fram fjórir og tuttugu 
öldungar fyrir þann sem á stólnum 
sat og tilbáðu þann sem lifir um 


aldur og að eilífu og snöruðu sinum 
kórónum fram fyrir stólinn og sögðu: 


11 „Þú Drottinn, ert verðugur að 
meðtaka dýrð og heiðran og kraft því 
að þú hefur alla hluti skapað og fyrir 
þinn vilja urðu þeir og eru skapaðir.“ 
5 

1 Og eg sá í hægri hendi þess sem á 
stólnum sat bók skrifaða innan og 
utan, innsiglaða með sjö innsiglum. 


2 Og eg sá sterkan engil prédika með 
mikilli raust: „Hver er verðugur 
þessari bók upp að lúka og hennar 
innsigli upp að brjóta?“ 

3 Og enginn, hverki á himnum né á 
Jörðu né undir jörðu, kunni þeirri 
bók upp að lúka né þar í að sjá. 


4 Og eg æpta(grét) ógurlega að 
enginn fannst þar verðugur þeirri 
bók upp að lúka og að lesa né þar í 
að sjá. 

5 Og einn af öldungunum segir til 
min: „Grát ekki. Sjá, það 
leónið(ljónið) sem er af slekti(kyni) 
Júda, rót Davíðs, hefur yfirunnið að 
það opni bókina og uppbrjóti hennar 
sjö innsigli.“ 

6 Og eg gáði að og sjá, í miðið 
stólsins og þeirra fjögra dýra og mitt 
á milli öldunganna þá stóð lamb, líka 
sem væri það drepið, og hafði sjö 
horn og sjö augu, hver að eru sjö 
andar Guðs útsendir um öl lönd. 

7 Og það kom og tók bókina úr 
hægri hendi þess sem á stólnum sat. 


8 Og þá er það tók bókina þá féllu 
fram þau fjögur dyrin og fjórir og 
tuttugu öldungarnir fyrir lambinu og 
hver einn hafði hörpu og gullker full 
reykelsis hver að eru bænir heilagra 
9 og sungu nýjan lofsöng og sögðu: 
„ÞÚ ert verðugur að meðtaka bókina 
og upp að brjóta hennar innsigli því 
að þú ert slátraður og endurleystir 
oss með þínu blóði út af 
allsháttuðum kynkvíslum og tungum, 
fólki og þjóðum 

10 og hefur oss gjört Guði til 
konunga og kennimanna. Og vér 
munum ríkja á jörðu.“ 

11 Og eg sá og heyrði rödd margra 
engla umhverfis stólinn og um dýrin 


og um kring öldunganna. Og þeir 
voru að tölu mörg þúsund þúsunda 


12 og sögðu hárri raust: „Verðugt er 
lambið það slátrað er að meðtaka 
kraft og rikdóm og visku og styrk, 
dyrð, heiður og blessanir.“ 


13 Og allar skepnur þær á himnum 
eru og á jörðu og undir jörðu og í 
sjónum og allt hvað í þem er heyrða 
eg segja til hans sem á stólnum sat 
og til lambsins: „Lof, heiður og dýrð 
og vald um aldir og að eilífu.“ 

14 Og þau fjögur dýrin sögðu: 
„Amen.“ Og þeir fjórir og tuttugu 
öldungar féllu fram og tilbáðu þann 
sem lifir um aldir alda að eilífu. 


6 


1 Og eg sá það að lambið opnaði eitt 
af innsiglunum. Og eg heyrði eitt af 
þeim fjórum dyrunum segja líka sem 
með reiðarþrumu skryð: „Kom og 
sjá.“ 

2 Og eg gætta að og sjá, að hvítur 
hestur og sá þar upp á sat hafði boga 
og honum varð gefin kóróna og hann 
fór út að yfirvinna og sigra. 


3 Og þá það opnaði hið annað 
innsigli heyrða eg hið annað dýrið 
segja: „Kom og gæt að.“ 

4 Og þar gekk út annar hestur. Sá var 
rauður og þeim sem þar sat á varð 
gefið friðinn í burtu að taka af jörðu 


so að þeir dræpist niður innbyrðis. 
Og honum varð gefið stórt sverð. 

5 Og er það opnaði hið þriðja 
innsiglið heyrða eg hið þriðja dyrið 
segja: „Kom og sjá.“ Og eg gætta að 
og sjá, að brúnn hestur og sá þar sat 
á hafði met(vog) í sinni hendi. 

6 Og eg heyrða meðal þeirra fjögra 
dyra röddina segja: „Mælir hveitis 
um einn pening og þrir mælir byggs 
um einn pening og víni og 
viðsmjöri(olíu) gjör öngvan skaða.“ 
7 Og þá það opnaði hið fjórða 
innsiglið heyrða eg rödd hins fjórða 
dýrsins, segandi: „Kom og sjá.“ 

0 Og eg sá að bleikur(hvitur,fölur) 
hestur og sá þar á sat. Þess nafn hét 
„Dauði“ og helvíti honum 


eftirfylgdi. Og honum varð 
magt(vald) gefin til að deyða í 
fjórum áttum jarðar meður sverði og 
hungri og meður drápi af dýrum 
Jarðar. 

9 Og þá það opnaði hið fimmta 
innsiglið leit eg undir altarinu sálir 
þeirra sem líflátnir eru fyrir Guðs 
orðs sakir og fyrir vitnisburðarins 
sakir sem þeir höfðu. 


10 Og þær kölluðu hárri röddu og 
sögðu: „Drottinn, þú hinn heilagi og 
sannarlegi, hversu lengi þá dæmir þú 
og hefnir ekki vors blóðs á þeim sem 
á jörðu búa?“ 

11 Og þeim sérhverjum einum varð 
gefið hvitt klæði og til þeirra varð 
sagt að þeir hvíldist enn um nokkra 


stund þangað til að það uppfylldist 
að þeirra samþjónar og bræður kæmi 
þar og til hverjir einnin líflátnir 
skyldu verða líka sem þeir. 

12 Og eg sá að það opnaði sjötta 
innsiglið og sjá, þá gjörðist mikill 
jarðskjálfti og sólin varð svört sem 
hærusekkur og tunglið sem blóð 


13 og stjörnur himins hrundu á 
Jörðina líka sem annað fíkjutré nær 
það hristist af vindi miklum af 
fleygir sínum fíkjum. 

14 Og himinninn undan lét sem sú 
bók er saman verður vafin. Og öll 
fjöll og eyjar hrærðust úr sínum 
stöðum. 


15 Og jarðarinnar konungar og 
höfðingjar og ríkismenn og foringjar 


og magtarmenn(valdamenn) og allir 
þrælar og frelsingjar skyldu sér í 
holum og hellum fjallanna og sögðu 
til hellanna og fjallanna: 


16 „Fallið yfir oss og hyljið oss fyrir 
augliti þess sem á stólnum situr og 
fyrir reiði lambsins! 


17 Því að hinn mikli dagur hans reiði 
er kominn. Hver fær staðið“ 

f, 

1 Og ettir það sá eg fjóra engla 
standa á fjórum hornum jarðarinnar 
og þeir héldu inni fjórum vindum 
Jarðarinnar so að enginn vindur blés 
á Jörðina né á sjóinn né á nokkurt. 

2 Og eg sá annan engil uppstiga út af 
uppgöngu sólarinnar. Sá hafði teikn 


lítanda Guðs og kallaði hárri röddu 
til hinna fjögra englanna hverjum 
gefið er að granda jörðunni og 
sjónum 

3 og sagði: „Grandið ekki jörðunni, 
e1g1 sjónum né trjánum, so lengi það 
vér teiknum(innsiglum) þjóna Guðs 
vors í þeirra ennum!“ 

4 Og eg heyrði tölu þeirra sem 
teiknaðir(1innsiglaðir) urðu: Hundrað 
fjórar og fjörutígir þúsundir sem 
teiknaðir voru af öllum kynkvíslum 
Ísraelssona. 

5 Af kyni Júda tólf þúsundir 
teiknaðir. Af kyni Rúben tólf þúsund 
teiknaðir. Af kyni Gað tólf þúsund 
teiknaðir. 


6 Af kyni Aser tólf þúsund teiknaði. 
Af kyni Neftalím tólf þúsund 
teiknaðir. Af kyni Manasse tólf 
þúsund teiknaðir. 


T Af kyni Símeon tólf þúsund 
teiknaðir. Af kyni Levi tólf þúsund 
teiknaðir. Af kyni Ísaskar tólf þúsund 
teiknaði. 


ð Af kyni Sabúlon tólf þúsund 
teiknaðir. Af kyni Jósef tólf þúsund 
teiknaðir. Af kyni Benjamín tólf 
þúsund teiknaði. 

9 Og ettir það leit eg og sjá, að skari 
mikill, hvern enginn gat talið, af 
öllum þjóðum og fólki og 
tungumálum standa frammi fyrir 
stólnum og frammi fyrir lambinu og 


umskryddir hvítum skrúða og 
pálmaviður í þeirra höndum 


10 og kölluðu hárri röddu og sögðu: 
„Heilsa sé þeim sem á stólnum situr, 
vorum Guði og lambinu. 


11 Og allir englar stóðu umhverfis 
stólinn og kringum öldungana og um 
kring þau fjögur dýrin og féllu fyrir 
stólnum fram á þeirra ásjónur og 
tilbáðu Guð 


12 og sögðu: „Amen. Lof og dyrð og 
speki og þakkir og heiður og kraftur 
og styrkleiki sé vorum Guði um aldir 
og að eilífu. Amen.“ 


13 Og einn af öldungunum 
andsvaraði og sagði til min: „Hverjir 
eru þessir sem umskryddir eru 


hvítum skrúða og hvaðan eru þeir 
komnir?“ 


14 Og eg sagða til hans: „Herra, þú 
veist það.“ Og hann sagði til mín: 
„Þessir eru þeir sem komnir eru úr 
miklum harmkvælum og sinn skrúða 
þvegið hafa og hvitfágað í blóði 
lambsins. 

15 Af því eru þeir frammi fyrir stóli 
Guðs og þjóna honum dag og nótt í 
hans musteri. Og sá upp á stólnum 
situr mun búa yfir þeim. 


16 Eigi mun þá hér eftir hungra né 
þyrsta og eigi mun yfir þá falla 
sólarinnar né nokkurs konar hiti 

17 því að lambið mitt á stólnum mun 
stjórna þeim og leiða þá til hfandi 


vatnsbrunna og Guð mun af þvó 
allan grát af þeirra augum.“ 


8 

1 Og þá það opnaði hið sjöunda 
innsiglið gjörðist kyrrlerki mikill á 
himnum nær um hálfa stund. 

2 Og eg sá sjö engla. Þeir gengu fyrir 
Guð og þeim urðu sjö básúnur 
gefnar. 


3 Og annar engill kom og stóð við 
altarið og hafði gulllegt reykelsisker 
og honum varð mikið reykelsi gefið 
það hann gæfi til bæna allra heilagra 
upp á altarið fyrir stólnum 


4 og undir bænum heilagra sté 


reykurinn af reykelsinu úr hendi 
engilsins fram fyrir Guð. 


5 Og engillinn tók reykelsiskerið og 
fyllti það með eldi af altarinu og 
hellti því á jörðina. Og þá urðu 
raddir og reiðarþrumur og eldingar 
og jarðskjálftar. 


6 Og þeir sjö englar sem höfðu þær 
sjö básúnur tilbjuggu sig að básúna. 
7 Og hinn fyrsti básúnaði og þá 
gjörðist hagl og eldur með blóði 
blandaður og féll á jörðina og 
þriðjungur trjánna brann og allt 
græna grasið brann. 


ð Og hinn annar engill básúnaði og 
þá fór líka sem bjarg mikið eldi 
brennanda í sjóinn og þriðjungur 
sjávarins gjörðist blóð 


9 og þriðjungur lifandi skepna drapst 
og þriðjungur skepnanna fyrirfórst. 
og þriðjungur skipanna fórst. 

10 Og hinn þriðji engill básúnaði og 
þar féll stór stjarna af himni og hún 
logaði sem kveikur og féll yfir 
þriðjung vatnanna og yfir 
vatsbrunnana 


11 og nafn stjörnunnar hét Remma 
því að þriðjungur snerist í remmu og 
margir menn dóu af vötnunum því að 
þau voru so römm(beisk) orðin. 

12 Og hinn fjórði engill básúnaði og 
þriðjungur sólarinnar varð sleginn og 
þriðjungur tunglsins og þriðjungur 
stjarnanna so það þriðjungur þeirra 
varð myrkvaður og þriðjungur 


dagsins lýsti ekki, líka einnin 
næturinnar. 

13 Og eg sá einn engil fljúga mitt í 
gegnum himininn og segja með hárri 
raust: „ Vei, vei, vei þeim sem á jörðu 
búa fram yfir aðrar raddir básúnsins, 
þeirra þriggja engla sem enn skyldu 
básúna!“ 

9 


1 Og hinn fimmti engill básúnaði og 
eg sá stjörnu eina falla af himni á 
Jörðina og honum varð gefinn lykill 
til pytts undirdjúpsins. 

2 Og hann lauk upp pytti 
undirdjúpsins og þar gekk upp 
reykur so sem mikils ofns og sólin 
varð myrk og veðrið af reyknum 
pyttsins. 


3 Og út af þeim reyk komu 
engisprettur á jörðina og þeim varð 
magt gefin líka sem að 
flugormar(sporðdrekar) magt( vald) 
hafa á jörðu. 


4 Og þar varð til þeirra sagt það þær 
skyldu eigi granda grasi jarðar né 
nokkurs háttar korni eður nokkurs 
konar viði, utan einasta þeim 
mönnum sem eigi hafa 
teiknið(innisigli Guðs) í ennum 
sinum. 

5 Og þeim varð það gefið að þær 
aflífuðu þá eigi heldur það að þær 
kveldu þá í fimm mánuðu. Og þeirra 
kvöl var so sem 
flugormakvöl(sporðdreki) nær þeir 
slá manninn. 


6 Og á þeim sömum dögum munu 
mennirnir dauðans leita og egi finna. 
Þeir munu girnast að deyja og 
dauðinn mun frá þeim flýja. 


7 Og þær engisprettur eru líkar þeim 
hestum sem til bardaga eru búnir. Og 
á þeirra höfðum sem kórónur gulli 
líkar og þeirra andlit sem 
mannsandlit 


8 og höfðu lokka sem konuhár og 
tennur þeirra voru sem 
leónatennur(ljónstennur) 


9 og höfðu brynjur so sem 
járnbrynjur og þytur þeirra vængja 
so sem buldran vagna, þeirra margra 
hesta sem í bardögum hlaupa, 


10 og höfðu hala líka sem flugormar 
og þar voru broddar á þeirra hölum 


og þeirra magt var að granda 
mönnum í fimm mánuði. 

11 Og höfðu yfir sér kóng, engilinn 
undirdjúpsins, hvers nafn er á 
ebresku Abbadón en á grísku 
Apollíon. 


12 Eitt vei er umliðið, sjá, þar koma 
enn nú tvö vei eftir þetta. 

13 Og hinn sjötti engill básúnaði og 
eg heyrða eina rödd út af fjórum 
hornum gyllinialtarisins fyrir Guði. 
14 Hún sagði til hins sjötta engilsins 
sem básúnið hafði: „Leys þú upp þá 
fjóra engla sem búnir eru við hið 
mikla vatnið Euphrates.“ 


15 Og þeir fjórri englar urðu lausir, 
hverjir reiðubúnir voru á stundu, á 


degi og á mánuði og á ári að þeir í 
hel slægi þriðjung mannanna. 

16 Og tala þess riðanda hers var tvö 
hundruð þúsund þúsunda og eg 
heyrða þeirra tölu. 


17 Og sem eg sá hestana í sýn og þá 
sem þar upp á sátu það þeir höfðu 
glóandi og gular og brennisteinslegar 
brynjur. Og höfuðin hestanna voru 
svo sem leónahöfuð og út af þeirra 
munni gekk eldur, reykur og 
brennisteinn. 


18 Af þessu þrennu er í hel sleginn 
þriðjungur mannanna, af eldinum og 
reyknum og brennisteininum er út af 
þeirra munni gekk. 


19 Því að þeirra magt var í þeirra 
munni. Og þeirra halar voru 


höggormum líkir og höfðu höfuðin 
og meður þeim sömum gjörðu þeir 
skaðann. 

20 Og þar voru enn menn afgangs, 
þeir sem eigi urðu í hel slegnir af 
þessum plágum, hverjir ekki 
yfirbót(iðrun) gjörðu af verkum 
sinna handa so að þeir eigi tilbæðu 
djöfulinn og gulls og silfurs og eirs 
og steina og trés afguði sem hverki 
sjá né heyra né ganga 

21 kunna, hverjir einnin Ööngva 
yfirbót gjörðu af sínum 
manndrápum, fjölkynngi, 
frillulifnaði og stuldi. 


10 


1 Og eg sá annan engil af himnum 
ofan koma. Hann var sky 
umklæddur og regnbogi á hans höfði 
og hans andlit var sem sól og hans 
fætur líka sem eldsstólpar. 


2 Og hann hafði í sinni hendi litla 
bók opna. Og hann setti sinn hægra 
fót á sjóinn og hinn vinstra á jörðina 
3 og hann kallaði hárri rödd, líka 
sem það león grenjar. Og þá hann 
kallaði töluðu sjö reiðarþrumur sínar 
raustir. 

4 Og þá þær sjö reiðarþrumur höfðu 
talað sínar raustir vilda eg hafa 
skrifað þær. Þá heyrða eg rödd af 
himni segja til mín: „Merk þú hvað 


þær sjö reiðarþrumur hafa talað og 
skrifa það ekki.“ 


5 Og engillinn, hvern eg sá standa á 
sjónum og á jörðunni, hóf upp sína 
hönd til himins 

6 og svór við þann lifanda um aldir 
að eilífu, hver himininn hefur skapað 
og hvað þar inni er og jörðina og 
hvað þar inni er og sjóinn og hvað 
þar inni er, það héðan í frá engin tið 
meir vera skal 

7 heldur á dögum raddar þess 
sjöunda engils, nær hann mun 
básúna, þá skal fullkomnaður verða 
leyndur dómur Guðs, so sem 
kunngjörði hann sinum þjónum og 
spámönnum. 


ð Og eg heyrða rödd af himni enn 
aftur við mig tala og segja: „Gakk 
héðan, tak þann opna bækling af 
hendi engilsins sem á sjónum og á 
jörðunni stendur.“ 

9 Og eg gekk burt til engilsins og 
sagða: „Gef mér bæklinginn. Og 
hann sagði til mín: „lak hann í burt 
og svelg hann og mun hann reyna 
þinn kvið en í þínum munni mun 
hann sætur vera sem hunang.“ 


10 Og eg tók bæklinginn af hendi 
engilsins og svelgdi hann. Og hann 
var sætur í minum munni sem 
hunang. Og þá eg hafða svelgt hann 
beiskvaðist kviður minn og hann 
sagði til mín: 


11 „Þú verður enn og aftur að spá 
framfyrir heiðnum þjóðum, fólki og 
tungumálum og mörgum 
konungum.“ 


11 


1 Og mér varð gefinn reyrleggur, 
líka sem stafur, og sagði: „Statt upp 
og mæl musteri Guðs og altarið og 
þá sem þar inni tilbiðja. 

2 En þann hinn innsta kór 
musterisins kasta þú út og mæl hann 
eigi því að hann er heiðingjum 
gefinn og hina heilögu borg munu 
þeir fótum troða tvo og fjörutígi 
mánuði. 

3 Og eg mun gefa minum tveimur 
vottum og þeir skulu spá þúsund tvö 


hundruð og sextígu daga, klæddir 
sekkjum. 


4 Þessi eru tvö viðsmjörstré(ólifutré) 
og tveir ljósastjakar, standandi fyrir 
augliti Guðs jarðarinnar. 

5 Og ef nokkur vill þeim granda þá 
gengur eldur út af þeirra munni og 
svelgir óvini þeirra og ef nokkur vill 
þeim granda sá hlýtur so líflátinn að 
verða. 


6 Þessir hafa magt(vald) himininn 
aftur að lúka að það rigni ekki á 
dögum þeirra spásagna. Og þeir hafa 
magt yfir vatninu til að umsnúa því í 
blóð og að slá jörðina með 
allsháttaðri plágu so oft sem þeir 
vilja. 


7 Og nær þeir hafa sinn vitnisburð 
endað þá mun dyrið það út af 
undirdjúpinu upp stígur halda strið 
við þá og mun yfirvinna þá og í hel 
slá. 

8 Og þeirra líkamir munu hggja á 
strætum hinnar miklu borgar, hver eð 
andlega kallast Sódóma og Egyptus, 
þar vor Drottinn er krossfestur. 


9 Og þeirra líkami munu nokkrir af 
þjóðunum og kynslóðunum og 
tungumálunum sjá í þrjá daga og 
einn hálfan og munu ekki þeirra 
líkami leggja láta í leiði framliðinna. 
10 Og þeir er á jörðu búa munu 
gleðja sig yfir þeim og kátir verða og 
gjöfum sendast innbyrðis því að 


þessir tveir spámenn kvöldu þá sem 
á jörðu búa.“ 

11 Og ettir þrjá daga og einn hálfan 
fór í þá lífsins andi af Guði og þeir 
stóðu á sína fætur og mikill ótti féll 
yfir þá sem þá sáu. 

12 Og þeir heyrðu rödd mikla af 
himni segja til þeirra: „Stígið upp 
hingað!“ Og þeir stigu upp í 
himininn í skýinu og þeirra óvinir 
sáu þá. 

13 Og á þeirri samri stundu varð 
mikill jarðskjálfti og þriðjungur 
borgarinnar hrapaði og þar urðu í 
jarðskjálftanum í hel slegnir sjö 
þúsund mannanöfn. Og hinir aðrir 
hræddust og gáfu dyrð Guði 
himinsins. 


14 Það annað vei er umliðið, sjá, hið 
þriðja vei kemur snart. 

15 Og hinn sjöundi engill básúnaði 
og þar gjörðust miklar raddir á 
himnum. Þær sögðu: „Ríkin þessarar 
veraldar eru vorðin vors Drottins og 
hans Krists og hann mun ríkja um 
aldir og að eilífu.“ 

16 Og þeir fjórir og tuttugu öldungar 
sem sitja fyrir Guðs augliti á sínum 
stólum féllu fram á sínar ásjónur, 
tilbáðu Guð 

17 og sögðu: „Vér þökkum þér, 
Drottinn Guð almáttugur, sá þú ert 
og sá þú vart og sá þú tilkomandi ert, 
því að þú hefur meðtekið þinn mikla 
kraft og ríkir. 


18 Og hinar heiðnu þjóðir eru reiðar 
vorðnar og þín reiði er komin og tími 
framliðinna það þeir dæmist og laun 
að gefa þínum þjónum, spámönnum 
og heilögum og þeim er þitt nafn 
óttast, smáum og stórum, og að glata 
þeim sem jörðunni glatað hafa.“ 

19 Og musteri Guðs varð upplokið á 
himni og hans 
testamentsörk(sáttmálsörk) sást í 
hans musteri. Og þar urðu eldingar 
og raddir og reiðarþrumur og 
jarðskjálftar og hagl mikið. 

12 

1 Og þar birtist teikn mikið á himni: 
Kona sólunni umskrydd og tunglið 
undir hennar fótum og á hennar 
höfði kóróna af tólf stjörnum. 


2 Og hún var þunguð, kallaði og 
varð jóðsjúk og hafði miklar 
fæðingarhriðir. 

3 Og þar birtist enn annað teikn á 
himni og sjá, að mikill dreki rauður, 
sá hafði sjö höfuð og tíu horn og á 
hans höfði sjö kórónur. 

4 Og hans hali dró þriðjung 
stjarnanna og fleygði þeim á jörð. 
Og drekinn sté fram fyrir konuna þá 
sem fæða skyldi svo að nær hún 
hefði fætt að hann æti hennar barn. 


5 Og hún fæddi son, eitt sveinbarn, 
sá er stjórna skyldi öllum þjóðum 
meður Járnvendi. Og hennar barni 
varð kippt til Guðs til hans hásætis. 


6 Og konan flyði á eyðimörk hvar 
hún hafði fyrirbúinn stað af Guði og 


hún fæddist þar þúsund tvö hundruð 
og sextigi daga. 

7 Og þar gjörðist stríð mikið á himni. 
Míkael og hans englar börðust við 
drekann. Drekinn barðist 


ð og hans englar og yfirunnu ekki. 
Þeirra staður varð einnin eigi meir 
fundinn á himni. 

9 Og sá mikli dreki og hinn gamli 
högsormur, sá sem að heitir djöfull 
og andskoti, sá er blekkir og svíkur 
servalla veröldina, varð 
útsnaraður(fleygt, hent) á jörðina og 
hans englar urðu og einnin 
útsnaraðir. 

10 Og eg heyrði rödd mikla á himni 
segjandi: „Nú er heilsa og kraftur og 
ríki og máttur vors Guðs orðinn hans 


Krists með því hann er útsnaraður 
sem þá ásakaði dag og nótt fyrir 
Guði. 

11 Og þeir hafa hann yfirunnið fyrir 
lambsins blóð og fyrir orðið þeirra 
vitnisburðar og þeir hafa e1 elskað 
sitt líf allt til dauðans. 

12 Þar fyrir gleðyist, þér himnar og 
þér sem þar inni byggið! Vei þeim á 
jörðu búa og á sjónum, því að 
djöfullinn stígur ofan til yðar, 
hafandi reiði mikla, og veit það hann 
hefur stuttan tíma. 

13 Og sem drekinn sá það hann var 
útsnaraður á jörðina ofsótti hann þá 
konu sem sveininn hafði fætt. 


14 Og konunni urðu tveir vængir 
gefnir líka sem mikillar arnar svo 


það hún flygi á eyðimörk í sinn stað 
þar hún nærðist um einn tíma og um 
tvo tima og um hálfan tíma frá 
augsýn drekans. 


15 Og drekinn gusaði eftir konunni 
Úr sínum munni vatni, líka sem 
vatnsflóði, svo að hún drekktist í 
flóðinu. 

16 En jörðin hjálpaði konunni og 
upplauk sinn munn og svelgdi flóðið 
er drekinn gusaði úr sínum munni. 


17 Og drekinn reiddist konunni og 
gekk burt að berjast við þá sem eftir 
voru af hennar sæði, þeir eð Guðs 
boðorð varðveita og hafa vitnisburð 
Jesú Krists. 


13 

1 Og eg stóð á sjávarsandi og eg sá 
dyr uppstiga úr sjónum. Það hafði 
sjö höfuð og tíu horn og á sínum 
hornum sjö kórónur og á þess 
höfðum nöfn háðungarinnar. 

2 Og það dyr sem eg sá var líkt 
pardelo(pardus) og þess fætur sem 
björnafætur og þess kraftur sem 
leónakraftur. Og drekinn gaf því sinn 
kraft og sinn stól og mikla magt. 


3 Og eg sá eitt af þess höfðum svo 
sem væri það sært til dauða og þess 
banvæna sár varð heilt. Og öll 
veraldarkringlan undraðist það dyrið 


4 og tilbáðu drekann þann sem 
dýrinu gaf magtina og tilbáðu það 


dyr og sögðu: „Hver er dýrinu líkur 
og hver kann að stríða við það?“ 


5 Og því varð gefinn munnur til að 
tala mikla hluti og háðungar og þvi 
varð máttur gefinn til að höndla í tvo 
og fjörutígi mánaði. 

6 Og það upplauk sínum munni til að 
hæða í móti Guði og að lasta hans 
nafn og hans tjaldbúð og þá á 
himnum byggja. 


7 Og því varð gefið að stríða við 
heilaga og yfirvinna þá. Og því varð 
gefin magt yfir allar kynkvíslir og 
tungumál og þjóðir. 

ð Og allir sem á jörðu byggja tilbáðu 
það, hverra nöfn eigi eru skrifuð á 
lífsbókinni lambsins, hvert líflátið er 
af upphafi veraldar. 


9 Hefur nokkur eyru, sá heyri. 


10 Ef einhver í herleiðing leiðir sá 
man í herleiðingu ganga. Ef nokkur í 
hel slær með sverði, sá hlýtur með 
verði í hel sleginn að verða. Hér er 
þolinmæði og trú heilagra. 

11 Og eg sá annað dyr uppstiga af 
jörðunni. Það hafði tvö horn líka sem 
lamb og talaði svo sem drekinn. 


12 Og það gjörir alla magt hins fyrra 
dýrsins í þess augliti. Og það gjörði 
að jörðin og þeir sem þar á búa 
tilbáðu það fyrra dyrið, hvers 
banvænt sár heilt var orðið. 

13 Og það gjörir stór tákn svo að það 
gjörir einnin eld af himni að falla í 
mannanna augsýn 


14 og blekkir þá sem á jörðu búa 
fyrir sakir þeirra teikna sem því eru 
gefin til að gjöra í augliti dýrsins, 
segjandi þeim á jörðu byggja að þeir 
gjöri mynd dýrinu því sem undina af 
sverðinu hafði og lifnaði. 

15 Og því varð gefið að það gæfi 
myndinni dýrsins anda svo það 
myndin dýrsins talaði. Og það gjörði 
að hver sem helst eigi tilbað mynd 
dýrsins sá varð í hel 
sleginn(drepinn). 

16 Og það gjörir alla, smá og stóra, 
ríka og fátæka, frelsingja og þræla, 
að meðtaka það auðkenningarteikn í 
sína hægri hönd elligar í sín enni 


17 svo það enginn fær að selja eður 
að kaupa utan hann hafði það 


auðkenningarmerki eður nafn 
dyrsins eður tölu þess nafns. 


18 Hér er speki. Hver skilning hefur 
sá samanreikni tölu dýrsins því að 
það er mannsins tala og þess tala er 
sex hundruð sex og sextigi. 


14 


1 Eg sá og lamb standa á fjallinu 
Sion og með því hundrað og fjórar 
og fjörutígu þúsundir. Þeir höfðu 
nöfn föður síns skrifuð í sínum 
ennum. 


2 Og eg heyrða rödd af himni svo 
sem mikils vatnsfalls og svo sem 
rödd mikillar reiðarprumu og röddin 
sem eg heyrði var sem hörpuslagara 
þeir eð slá sinar hörpu. 


3 Og sungu svo sem nyja lofsöngva 
fyrir stólnum og fyrir þeim fjórum 
dyrunum og fyrir öldungunum og 
enginn gat þann lofsöng numið utan 
einasta þeir hundrað og fjórir og 
fjörutígir þúsundir sem keyptir eru af 
Jörðunni. 

4 Þessir eru og þeir hverjir eig1 
flekkaðir eru meður konum því að 
þeir eru meyjar og fylgja lambinu 
eftir hvert það gengur. Þessir eru og 
keyptir út af mönnum Guði til 
frumburða og lambinu 

5 og í þeirra munni er engin lygi 
fundin því að þeir eru utan flekkan 
frammi fyrir stóli Guðs. 

6 Og eg sá annan engil fljúga um 
miðjan himininn. Sá hafði ævinlegt 


evangelrum til að kunngjöra þeim 
sem á jörðu sitja og byggja og allum 
þjóðum og kynþáttum og tungumáli 
og fólki 

7 og sagði með hárri röddu: „Óttist 
Guð og gefið honum dyrðina því að 
kominn er tími hans dóms og 
tilbiðjið þann sem gjört hefur himin 
og Jörð og sjóin og vatnsbrunnana.“ 
ð Og annar engill eftirfylgdi. Sá 
sagði: „Fallin er hún, fallin er hún, 
Babylon hin mikla borg því að hún 
hefur með víni síns saurlífis 
drykkjað allar þjóðir.“ 

9 Og hinn þriðji engill fylgdi honum 
eftir og sagði með hárri raust: „Ef 
nokkur tilbiður dýrið og þess mynd 


og meðtekur það auðkenningarmerki 
Í sitt enni eður á sína hönd, 


10 sá man drekka af víni reiðinnar 
Guðs sem innbyrlað og skært er í 
bikar hans bræði og mun kvaldur 
verða í eldi og brennisteini í augliti 
heilagra engla og fyrir augliti 
lambsins. 

11 Og reykur þeirra písla man 
uppstíga um aldir og að eilifu og þeir 
hafa eigi neina hvíld dag og nótt sem 
dyrið hafa tilbeðið og þess mynd og 
ef nokkur hefur þess 
auðkenningarmerki meðtekið. 


12 Hér er þolinmæði heilagra, hér 
eru þeir sem varðveita boðorðin og 
trúna á Jesú.“ 


13 Og eg heyrða rödd af himni til 
mín segja: „Skrifa: Sælir eru þeir 
framliðnu sem í Drottni deyja í frá 
þessu. Já, andinn segir: Þeir hvílast 
af sínu erfiði því að þeirra verk 
fylgja þeim eftir.“ 

14 Og eg leit og sjá, að hvítt sky og á 
skyinu sitja þann líkur var mannsins 
syni. Sá hafði gullkórónu á sinu 
höfði og í sinni hendi hvassan sigð. 
15 Og annar engill gekk út af 
musterinu. Sá kallaði með hárri raust 
til þess sem á skýinu sat: „Slá til með 
sigð þínum og sker upp því 
kornskerutíminn er kominn af því að 
haustyrkjan jarðarinnar er þornuð. 


16 Og sá er á skyinu sat hjó til með 
sínum sigði á Jörðina og jörðin var 
haustunnin(upp skorinn). 

17 Ög annar engill gekk út af 
musterinu á himni. Sá hafði einnin 
hvassan sigð. 


18 Og annar engill gekk út af 
altarinu. Sá hafði magt yfir eldinum 
og hrópaði með miklu kalli til hans 
sem hvassan sigðinn hafði og sagði: 
„Högg til með þínum hvassa sigð og 
snið af vínviðarkvistu jarðarinnar 
það þeirra ber eru fullvaxin.“ 

19 Og engillinn hjó til með sínum 
hvassa sigð á jörðina og sneið af 
vinkvistu jarðarinnar og snaraði 
þeim í hina miklu víinþrúgu Guðs 
reiði. 


200g vinþrúgan varð utan borgar 
fergð og blóðið gekk út af þrúgunni 
allt til beisltauma hestanna, um 
þúsund og sex hundruð renniskeiða. 


15 


1 Og eg sá annað teikn á himni, það 
var mikið og undarlegt: Sjö englar 
höfðu sjö 1nar síðustu plágur það 
með þeim sömum er fullkomnuð 
reiði Guðs. 

2 Og eg sá so sem glersjó eldi 
mengaðan og þá sem sigrað höfðu 
dyrið og þess mynd og þess teikn og 
tölu þess nafns það þeir stóðu á 
glersjónum og höfðu hörpur Guðs 

3 og sungu lofsöng Móses, Guðs 


þénustumanns, og lofsöng lambsins, 
segjandi: „Mikil og undarleg eru þin 


verk, Drottinn Guð almáttigur, 
réttvísir og sannarlegir eru þínir 
vegir, þú konungur heilagra. 

4 Hver skyldi eigi hræðast, Drottinn, 
og mikla þitt nafn? Það þú ert einn 
heilagur. Af því munu allar þjóðir 
koma og tilbiðja fyrir þér því þínir 
dómar eru opinberir orðnir.“ 

5 Og eftir það sá eg og sjá, að 
upplokið varð musteri 
vitnisburðarins tjaldbúðar á himni 
6 og út af musterinu gengu þeir sjö 
englar sem þær sjö plágur höfðu, 
klæddir hreinu skínanda líni og 
gyrtir um brjóstið gulllindum. 

7 Og eitt af fjórum dyrunum gaf 
þeim sjö englunum sjö gullskálir 


fullar Guðs reiði, þess er lifir um 
aldur og að eilífu. 


ð Og musterið varð fullt af reyk af 
vegsemd Guðs og hans krafti. Og 
enginn kunni að ganga í musterið þar 
til það þær sjö plágur þeirra sjö engla 
fullkomnaðar urðu. 

16 


1 Og eg heyrða rödd mikla segja til 
þeirra sjö englanna: „Farið burt og 
úthellið þeim skálum Guðs reiði á 
Jörðina.“ 

2 Og hinn fyrsti gekk burt og hellti 
út sinni skál á jörðina. og þar urðu 1ll 
kaun og skaðsöm á mönnum þeim eð 
auðkenningarmerki dyrsins höfðu og 
þeir sem þess mynd tilbáðu. 


3 Og sá annar engill hellti út sinni 
skálu í sjóinn og hann varð blóð líka 
sem annars dauðingja og öll lifandi 
sál deyði í sjónum. 

4 Og hinn þriðji engill hellti út sinni 
skálu í vötnin og í vatsbrunnana og 
þau urðu blóð. 

5 Og eg heyrða þann engil segja: „Þú 
Drottinn, sá sem ert og sá sem vart, 
þú ert réttlátur og heilagur það þú 
dæmdir þetta. 

6 Því að þeir úthelltu blóði heilagra 
og spámannanna og blóð hefur þú 
gefið þeim að drekka því þess eru 
þeir verðugir.“ 


7 Og eg heyrða annan engil af 
altarinu segja: „Já, Drottinn 


almáttugur, sannir og réttvísir eru 
þínir dómar.“ 

ð Og hinn fjórði engill hellti út sinni 
skálu í sólina og honum varð gefið af 
hita að kvelja mennina með eldi. 


9 Og mönnunum varð heitt af 
miklum ofurhita og löstuðu nafn 
Drottins, sá er magt(vald) hefur yfir 
þessar plágur, og gjörðu öngva 
yfirbót(iðrun) svo þeir gætu honum 
enga dyrð. 

10 Og hinn fimmti engill hellti út 
sinni skálu yfir sæti dyrsins og þess 
ríki varð formyrkvað. Og af sorg í 
sundurbitu þeir sínar tungur 

11 og löstuðu Guð á himni af sorgum 


og af sínum kaunum og gjörðu 
öngva yfirbót fyrir sín verk. 


12 Og hinn sjötti engill hellti út sinni 
skálu í það mikla vatnið Kuphrates 
og vatnið þurrkaðist svo að tilreiddur 
yrði vegur konunganna út af 
uppgöngu sólarinnar. 


(Hér er verið að tala um Konunga í 
austri sem tilbiðja sólina, 
sólardyrkun er líka þekkt sem 
Lúsifer dyrkun þ.e.a.s þessir 
konungar dýrka djöfulinn. ) 


13 Og eg sá út af munni drekans og 
út af munni dyrsins og út af munni 
þess falska spámanns ganga þrjá 
órheina anda, líka froskum. 

14 Og það eru andar djöfulsins. Þeir 
gjöra teikn og ganga út til konunga 
jarðarinnar og um alla heimskringlu 


að samansafna þeim til orustu upp á 
þann mikla dag Guðs almáttugs. 


15 „Sjá, eg kem sem þjófur. Sæll er 
sá sem vakir og varðveitir sín klæði 
svo að hann gangi eigi nakinn so að 
e1 sjáist hans ósómi.“ 

16 Og hann samansafnaði þeim í 
þann stað sem kallast á Hebresku 
Harmageddón. 

17 Og sá sjöundi engill hellti út sinni 
skálu í veðrið. Og þar gekk út rödd 
af himni úr stólnum sem sagði: „Það 
er skeð.“ 

18 Og þar urðu raddir og 
reiðarþrumur og eldingar og þar varð 
mikill jarðskjálfti, hvílíkur að aldrei 
varð upp frá því að menn hafa á 


jörðu verið, þvílíkur jarðskjálfti so 
mikill. 

19 Og út af þeirri hinni miklu borg 
urðu þrjár deildir og borgir heiðinna 
þjóða hröpuðu. Og hin mikla 
Babylon varð hugleidd fyrir Guði 
henni að gefa kaleik vinsins hans 
grimmdarreiði. 

20 Og allar eyjar flýðu og engin fjöll 
urðu fundin. 

21 Og hagl stórt sem pund féll af 
himni á fólkið og mennirnir löstuðu 
Guð fyir sakir plágu haglsins því að 
þess plága var næsta mikil. 

17 


1 Þar kom og einn af sjö englunum 
sem höfðu sjö skálirnar, talaði við 


mig og sagði til mín: „Kom, eg man 
sýna þér dóm hinnar miklu hórkonu 
sem á mörgum vötnum situr 


2 meður hverri hóranir drýgt hafa 
konungar jarðarinnar og þeir sem á 
jörðu búa eru drukknir orðnir af 
hennar hórunarvíni.“ 


3 Og hann flutti mig í anda á 
eyðimörk. Og eg sá þá konu sitja á 
fagurrauðu dýri, fullu af nöfnum 
háðungarinnar, hafandi sjö höfuð og 
tíu horn. 


4 Og konan var klædd purpura og 
pelli rauðu og umprýdd gulli og 
gimsteinum og perlum og hún hélt á 
gullbikar í hendi sér, sem fullur var 
af svívirðu og óþrifnaðar hennar 
hördóms. 


5 Og í hennar enni skrifuð nöfn 
leyndardómsins: HIN MIKLA 
BABYÝLÓN, MÓÐIR 
FRILLULIFNAÐANNA OG 
ALLRAR SVÍVIRÐU Á JÖRÐU. 


6 Og eg sá þá konu drukkna af blóði 
heilagra og af blóði píslarvotta Jesú. 
Og eg undraðist mjög þá eg sá hana. 
7 Og engillinn sagði til min: „Hvar 
fyrir undrast þú? Eg man segja þér 
leyndan dóm konunnar og dýrsins 
þess sem hana ber og hefur sjö höfuð 
og tíu horn. 


ð Það dyr sem þú hefur séð það var 
Og er eig1 og mun upp aftur koma af 
undirdjúpinu og mun svo fara í 
fyrrrdæmingina. Og þeir sem á jörðu 
búa, hverra nöfn eigi eru skrifuð á 


lítsbókinni í frá upphafi veraldar, 
munu undrast nær þeir sjá dýrið það 
er var og eigi er, hvert þó er. 

9 Og hér er það hugskot hvert speki 
hefur. Þau sjö höfuðin eru sjö fjöll á 
hverjum konan situr og það eru sjö 
konungar. 


10 Fimm eru fallnir og einn er enn 
og sá annar er ei enn kominn og nær 
hann kemur hlytur hann stuttan tíma 
að blífa. 


11 Og það dyrið sem var og er eigi 
það er sá inn áttandi og er út af þeim 
sjö og fer í fordæmingina. 

12 Og þau tíu horn þú hefur séð það 
eru tíu konungar þeir eð ríkið enn 
eigi meðtóku en munu um stutta 


stund líka sem konungar meðtaka 
magt með dyrinu. 


13 Þessir hafa það eitt ráð að þeir 
munu gefa sinn kraft og magt dyrinu. 


14 Þeir munu og stríða við lambið og 
lambið mun þá yfirvinna því að það 
er Drottinn drottnanna og konungur 
konunganna og með því þeir sem 
kallaðir og útvaldir og trúaðir eru.“ 


15 Og hann sagði til mín: „Vötnin 
þau þú hefur séð þar eð hórkonan 
situr á eru fólk og lyðir og heiðnar 
þjóðir og tungumál. 

16 Og þau tíu hornin sem þú hefur 
séð á dýrinu þau munu hata 
hórkonuna og munu hana sneyða og 
nakta gjöra og munu hennar hold eta 
og hana með eldi brenna. 


17 Því að Guð gaf í þeirra hjörtu að 
gjöra hvað honum þóknast að þeir 
gjöra einn vilja og að þeir gefi 
dýrinu sitt ríki þangað til að 
fullkomnað yrði Guðs orð. 

18 Og konan sem þú hefur séð er hin 
mikla borg hver sitt ríki hefur yfir 
konungum jarðarinnar.“ 


18 


1 Og ettir það sá eg annan engil ofan 
fara af himni. Sá hafði mikla magt 
og jörðin upplystist af hans birti. 


2 Og hann kallaði af valdi með hárri 
röddu og sagði: „Hún er fallin, hún 
er fallin, Babylon hin mikla, og er 
djöflanna heimili orðin og hirsla alls 
óhreins anda og hirsla alls óhreins og 
óþakknæmilegs fugls. 


3 Því að af reiðinnar víni hennar 
hóranar hafa allar þjóðir drukkið og 
konungar jarðarinnar hafa með henni 
hóranir drygt og hennar kaupmenn 
eru auðlgir orðnir af hennar miklum 
munaðsemdum.“ 


4 Og eg heyrða aðra rödd af himni 
segja: „Utgangið af henni, mitt fólk, 
so að þér verðið eigi hluttakarar 
hennar synda upp á það þér meðtakið 
eig1 nokkuð af hennar plágum. 


5 Því að hennar syndir ná allt til 
himins og Drottinn hugleiðir hennar 
ranglæti. 

6 Gjaldið henni svo sem hún hefur 


soldið yður og tvefaldið henni það 
tvefalt aftur eftir hennar verkum. Og 


með hverjum bikar það hún byrlaði 
yður, byrlið henni þar í tvefalt aftur. 


7 Hve mikið sem það hún dyrkaði 
sig og í sínu munaðlífi var so mikið 
innbyrlið henni kvalir og ekka. Því 
að hún segir í sínu hjarta: Eg sit og 
em drottning og eigi mun eg ekkja 
verða og Öngvan trega mun eg líta. 

ð Þar fyrir munu hennar plágur á 
einum degi koma, dauði, harmur og 
hungur og með eldi mun hún brennd 
verða því að öflugur er Drottinn Guð 
sá er hana mun dæma.“ 


9 Og konungar jarðarinnar þeir sem 
meður henni hafa hóranir drygt og í 
munaðsemd lfað munu gráta hana 
og kveina sér yfir henni nær þeir sjá 
reyk af hennar bruna. 


10 Þeir í fjarlægð standa fyrir 
hræðslu sakir hennar kvala og segja: 
,„ Vei, vei Babylon, hin mikla borg, sú 
hin sterka borg! Á einnri stundu er 
kominn hennar dómur!“ 


11 Og kaupmenn jarðar munu gráta 
og harma yfir henni það þeirra 
kaupeyri(vörur) mun enginn kaupa 
mer, 

12 kaupeyri gulls og silfurs og 
gimsteina og perlur og silki og 
purpura og skarlat og allsháttaðan 
dyrindis við og allsháttuð ker af 
filabeinum og allra handa ker af 
dyrmætum viði og af eiri og af járni 
og marmara 

13 og jurtir og smyrsl, reykelsi og 
vín og viðsmjör, similru(mjöl) og 


hveiti, kvikfé og sauði, hesta og 
vagna og líkama og sálir mannanna. 


14 Og það aldini þar þín sála hafði 
girnd á er frá þér vikið og allt hvað 
feitt og frjálslegt var það er frá þér 
vikið og þú munt það eigi lengur 
finna. 

15 Kaupmenn þessarar vöru hverjir 
af henni auðigir orðnir eru munu 
fjarlægt standa af hræðslu hennar 
kvala, grátandi og harmandi, 

16 og segja: „Vei, vei, hin mikla 
borg, sem með silki, purpura og 
skarlati var klædd og með gulli var 
fáguð og gimsteinum og perlum! 
17 Því að á einni stundu er slíkur 


ríkdómur að öngu orðinn! “Og allir 
skipstjórnarmenn og allur sá skari 


sem á skipum handtérar og 
skipverjar þeir á sjónum handtéra 
stóðu í fjarska 

18 og kölluðu þá þeir sáu reykinn af 
hennar bruna og sögðu: „Hver er 
líkur þessari hinni miklu borg?“ 


19 Og þeir jusu moldu yfir höfuð sér 
og kölluðu grátandi og harmandi og 
sögðu: „ Vei, vei, sú hin mikla borg, í 
hverri auðigir eru orðnimr allir þeir 
sem skipin höfðu á sjónum með 
hennar vöru því að í einni stundu er 
hún í eyði lögð!“ 

20 Gleð þig yfir henni, himinn, og 
þér heilgair, postular og spámenn! 
Því að Guð hefur yðvar hefnt á 
henni. 


21 Og einn öflugur engill tók upp 
stein, stóran sem kvarnarstein, og 
kastaði honum í sjóinn og sagði: „SO 
mun með einum gný útkastast hin 
mikla Babylon og eigi meir fundin 
verða. 


22 Og söngmannarödd og 
hörpusláttara- og þeirra í pípur blása 
og í lúðra þeyta skal eigi meir 
heyrast í þér og enginn 
embættismaður hvers sem helst 
embættis hann er skal meir í þér 
fundinn verða, kvernarhljóð skal eigi 
meir í þér heyrt verða. 


23 Né mun kertaljós skína framar í 
þér og rödd brúðgumans og 
brúðurinnar skal eigi meir í þér 
heyrð verða. Því þínir kaupmenn 


voru höfðingjar á jörðu. Því að fyrir 
þína fjölkynngi fóru villar allar 
þjóðir (vegna galdra þinna voru 
þjóðirnar blekktar) 

24 og blóðið spámannanna og 
heilagra er í henni fundið og allra 
þeirra sem á jörðu eru í hel slegnir.“ 


19 


| Eftir þetta heyrði eg mikla rödd 
mikils fjölda á himni segjandi: 
„Halelúja! Heilsa og heiður, dýrð og 
kraftur sé Guði vorum Drottni 

2 því að sannir og réttvísir eru hans 
dómar það hann fordæmdi hina 
miklu hórkonu sem jörðina meður 
sinni hóran fordjarfaði(spillti) og 
blóðs sinna þjóna af hennar hendi 
hefur hann hefnt.“ 


3 Og þeir sögðu enn aftur í annað 
sinn: „Halelúja!“ Og hennar reykur 
gekk upp eilíflega. 

4 Og þeir fjórir og tuttugu öldungar 
og þau fjögur dýrin félllu fram og 
tilbáðu Guð hver eð á stólnum situr 
og sögðu: „Amen. Halelúja!“ 


5 Og ein rödd gekk út af stólnum 
sem sagði: „Lofið vorn Guð, allir 
hans þjónar og þeir hann óttast, bæði 
smáir og stórir.“ 

6 Og eg heyrða rödd mikils skara og 
sem nið mikilla vatna og svo sem 
rödd megnrar reiðarþrumu. Þeir 
sögðu: „Halelúja! Því að Guð 
almáttigur hefur ríkið undir sig lagt. 


7 Fögnum og verum glaðir og gefum 
honum dyrð því að brúðkaup 


lamsbsins er komið og þess húsfrú 
hefur sig tilreitt. 


ð Og henni varð gefið það hún skyldi 
umklæða sig með hreinu og skínandi 
silki. En það silki eru réttlætingar 
heilagra.“ 


9 Og hann sagði til min: „Sælir eru 

þeir sem til kveldmáltíðar lambsins 

eru kallaðir.“ Og hann sagði til mín: 
„Þetta eru sannarleg Guðs orð.“ 


10 Og eg féll niður fyrir honum til 
fóta hans að eg tilbæði hann. Og 
hann sagði til min: „Sjá til að þú 
gjörir það e1. Eg em þinn samþjón og 
þinna bræðra og þeirra sem hafa Jesú 
vitnisburð. Tilbið þú Guð. En 
vitnisburður Jesú er andi 
spádómsins.“ 


11 Og eg sá himinninn opinn og sjá, 
að hvítur hestur og sá sem þar sat á 
hét Trúr og Sannarlegur og dæmir og 
stríðir meður réttlæti. 


12 Og hans augu eru sem eldslogi og 
á hans höfði margar kórónur og hann 
hafði nafn skrifað það enginn þekkti 
nema sjálfur hann 


13 og var klæddur því klæði sem 
með blóði var dreift og hans nafn hét 
Guðs orð. 


14 Og honum ettir fylgdi allur her sá 
á himni er á hvítum hestum, klæddir 
í hvitu og hreinu silki. 


15 Og af hans munni framgekk 
tvieggjað sverð það hann slægi þar 
með heiðnar þjóðir og hann mun 
stjórna þeim meður járnvendi. Og 


hann fóttreður þrúguna vínsins 
bræðinnar og reiði Guðs almáttugs 


16 og hefur nafn skrifað á sínu fat á 
sínum lendum so látanda: „Kóngur 
allra kónga og Drottinn allra 
drottna.“ 


17 Og eg sá einn engil standa í 
sólunni og hann kallaði hárri rödd og 
sagði til allra fugla sem undir himni 
fljúga: „Komið og samansafnið yður 
til kveldverðar hins mikla Guðs 


18 að þér etið hold konunganna og 
landsstjórnaranna og hold öflugra og 
hestanna og þeirra sem þar upp á 
sitja og hold allra frelsingja og 
þrælanna, bæði smárra og stórra.“ 

19 Og eg sá dýrið og konunga 
jarðarinnar og þeirra lið samansafnað 


til að halda strið við þann sem á 
hestinum sat og við hans her. 


20 Og dýrið varð höndlað(tekið) og 
með því sá falski spámaður sem 
teiknin(fölsk tákn) gjörði fyrir því, af 
hverjum hann villti þá sem 
auðkenningarmerki dyrsins meðtóku 
og þá er mynd dýrsins tilbáðu. Þessir 
báðir tveir urðu lifandi fleygðir í 
eldsins díki það með brennisteini 
logar. 


21 Og þeir aðrir urðu í hel 
slegnir(drepnir) með sverði þess sem 
á hestinum sat það út af hans munni 
gekk og allir fuglar urðu saddir af 
þeirra holdi. 


20 

1 Og eg sá engil ofan stiga af himni. 
Sá hafði lykil undirdjúpsins og mikla 
hlekki í sinni hendi. 

2 Og hann höndlaði drekann, hinn 
gamla högsorm, hver að er 
djöfullinn og andskotinn, og batt 
hann um þúsund ár 

3 og fleygði honum í undirdjúpið og 
innilukti hann og innsiglaði þar ofan 
yfir að hann skyldi eigi meir blekkja 
þjóðir þangað til að útenduð yrði 
þúsund ár. Og eftir það skyldi hann 
laus verða um stutta stund. 

4 Og eg sá stóla og þeir sátu á þeim 
og þeim varð dómur gefinn og þeirra 
sálir sem afhöfðaðir voru vegna 


vitnisburðarins Jesú og fyrir Guðs 
orðs sakir og þeir sem ekki höfðu 
tilbeðið dyrið né þess mynd og þeir 
eigi meðtekið höfðu 
auðkenningarmerki í sín enni eður á 
sínar hendur, þessir lifðu og ríktu 
með Kristi þúsund ára. 


5 En hinir aðrir dauðu endurlifnuðu 
ekki þar til að þúsund árin 
fullkomnuðust. Þetta er hin fyrsta 
upprisa. 


6 Sæll er sá og heilagur sem 
hlutdeild hefur á hinni fyrstu 
upprisu. Yfir þvílíkum hefur sá annar 
dauði öngva magt(ekkert vald) 
heldur verða þeir kennimenn Guðs 
og Krists og ríkja með honum 
þúsund ára. 


7 Og nær þau þúsund ár eru 
fullkomnuð þá man sá andskoti laus 
verða af sínu fjötri 

ð og mun útganga að blekkja þjóðir 
sem að eru í fjórum áttum 
Jarðarinnar, Góg og Magóg, að 
samansafna þeim til baráttu, hverra 
tala er sem sjávarsandur. 


9 Og þeir uppstigu yfir vidd jarðar 
og umkringdu herbúðir heilagra og 
hina elskulega borg. Og eldur kom 
að ofan frá Guði af himninum og 
svelgdi þá. 

10 Og djöfullinn sá þá blekkti varð 
kastaður í díki eldsins og 
brennisteins þar eð dyrið og sá falski 
spámaður var og verða kvaldir dag 
og nótt um aldur og ævi að eilífu. 


11 Og eg sá mikin stól skínanda og 
þan sem þar upp á sat, fyrir hvers 
augliti að flyr himinn og jörð og 
þeim var enginn staður fundinn. 

12 Og eg sá hina dauðu, bæði stóra 
og smá, standa fyrir Guðs augliti og 
bækurnar urðu upplátnar. Og önnur 
bók varð opnuð hver að er lífsins og 
hinir dauðu urðu dæmdir eftir því 
sem skrifað er á bókunum, eftir 
þeirra verkum. 


13 Og sjórinn gaf fram þá dauðu sem 
í honum voru og dauði og helviti 
gáfu upp þá dauðu sem í þeim voru 
og þeir urðu dæmdir, hver einn eftir 
sínum verkum. 


14 Og dauði og helviti urðu köstuð í 
eldsins díki. Það er sá annar dauði. 


15 Og ef nokkur finnst eigi skrifaður 
á lifsbókinni sá verður kastaður í 
eldsins díki (eld lækinn). 

21 

1 Og eg sá nýjan himin og nýja jörð 
því að hinn fyrsti himinn og fyrsta 
jörð forgekk(leið hjá) og sjórinn er ei 
meir. 

2 Og eg, Jóhannes, sá hina heilögu 
borg, þá nyju Jerúsalem, ofan fara af 
himni frá Guði, tilreidda svo sem 
prýdd brúður sínum eiginmanni. 


3 Og eg heyrði rödd mikla af 
stólnum segja: „Sjá þar tjaldbúð 
Guðs hjá mönnum og hann man hjá 
þeim byggja og þeir munu hans fólk 
vera og Guð sjálfur meður þeim mun 
þeirra Guð vera. 


4 Og Guð mun þerra öll tár af þeirra 
augum. Dauðinn mun eigi meir vera, 
eig1 harmur né kveinan eða hryggð 
mun meir vera því að hið fyrsta er 
umliðið.“ 

5 Og sá upp á stólnum sat sagði: 
„Sjá, eg gjöri það allt saman nytt.“ 
Og hann sagði til mín: „Skrifa þú því 
að þessi orð eru sönn og trúarleg.“ 

6 Og hann sagði til min: „Það er 
gjört. Eg em A og Ö, upphaf og 
niðurlag. Eg mun þyrstum gefa af 
brunni lhfanda vatns fyrir ekki. 

7 Hver eð yfirvinnur sá mun eignast 
allt það og eg man hans Guð vera og 
hann mun minn sonur vera. 


ð En þeim óttafullum og vantrúuðum 
og svívirðulegum og manndrápurum 


og frillulifnaðarmönnum og 
töfrurum og skúrgoðadyýrkurum og 
öllum ljúgurum, þeirra hlutdeild mun 
vera í díkinu(læknum) sem með eldi 
og brennisteini logar, hver að er sá 
annar dauði.“ 

9 Og einn af þeim sjö englum sem 
hafði þær sjö skálir fullar með þær 
sjö síðustu plágur kom að mér og 
talaði við mig og sagði: „Kom, eg 
man sýna þér kvinnuna, brúður 
lambsins. “ 


10 Og hann tók mig burt í anda upp 
á hátt og mikið fjall og syndi mér 
hina miklu borg, þá heilögu 
Jerúsalem, ofan fara af himni frá 
Guði, 


11 hafandi bjartlerk Drottins og 
hennar ljós var líkt hinum 
dýrmætasta steini, svo sem skær 
Jaspis, hrein sem kristall. 


12 Og hún hafði mikla og háva 
múrveggi og hafði tólf hlið og í þeim 
hliðunum tólf engla og nöfn skrifuð 
hver að eru tólf kynkvislir 
Ísraelssona. 


13 Af austri þrjú hlið, af norðri þrjú 
hlið, af suðri þrjú hlið, af vestri þrjú 
hlið. 

14 Og múrveggur borgarinnar höfðu 
tólf grundvelli og í þeim sömum 
nöfn þeirra tólf postula lambsins. 

15 Og sá við mig talaði hafði 
culllegan reyrkvarða það hann skyldi 


mæla borgina og hennar hlið og 
múrveggi. 

16 Og borgin er sett ferköntuð og 
lengd hennar er so mikil sem 
breiddin. Og hann mælti borgina 
með gullreyrnum upp á tólf þúsund 
renniskeiða. Lengdin og breiddin og 
hæðin hennar er líka jafnt. 


17 Og hann mælti hennar múrveggi 
hundrað fjórar og fjörutigi álnir eftir 
þess manns mæling sem engillinn 
hefur. 


18 Og smiði hennar múrvegsja var 
af jaspis og borgin af skiru gull, líkt 
skæru gleri. Og grundvellirnir og 
múrveggir borgarinnar voru pryddir 
með allsháttaða gimsteina. 


19 Hinn fyrsti grundvöllur var jaspis, 
sá annar safír, hinn þriðji 
calcedontus, fjórði smaragdus, 

20 fimmti sardonichus, sjötti sardis, 
sjöundi chrisolitus, áttandi berillus, 
níundi topasius, tíundi chrisophras, 
ellefti hyacinthus, tólfti ametyst. 


21 Og þau tólf hliðin voru tólf perlur 
og sérhvert hliðið var af sérhverri 
perlunni. Og strætin borgarinnar 
voru skíragull so sem 
segnumskínandi gler. 

22 Og eg sá þar ekkert musteri inni 
því að Drottinn Guð almáttugur er 
hennar musteri og lambið. 

23 Og borgin þarf eigi sólar né 
tungls það þau lýsi í henni því að 


Guðs bjartleiki upplysir hana og ljós 
hennar er lambið. 

24 Og þær þjóðir sem hólpnar verða 
ganga í því sama ljósi og konungar á 
jörðu munu innflytja sína dýrð í þá 
hina sömu. 

25 Og hennar hlið verða ekki um 
daginn afturlukt því að þar man 
engin nótt vera. 


26 Og ekkert saurugt og svívirðilegt 
né lygn man þar innganga utan þeir 
sem skrifaðir eru á lífsbókinni 
lambsins. 


22 


1 Og hann sýndi mér hreint vatnsfall 
lifanda vatns, so skært sem kristall, 


framfljótandi af stóli Guðs og 
lambsins mitt á hennar stræti. 


2 Og báðumegin vatsins stóð lífsins 
tré og það bar tólfháttaðan ávöxt og 
færði sinn ávöxt á sérhverjum 
mánaði og laufblöð trésins dugðu til 
heilsubótar þjóðanna. 


3 Og þar man ekkert bölvanlegt meir 
vera og stóll Guðs og lambsins mun 
þar inni vera og hans þjónar munu 
honum þjóna 


4 og hans andlit sjá og hans nafn 
man í þeirra ennum vera. 

5 Og eigi mun þar nótt vera og eigi 
við þurfa nokkurar lýsingar eður 
ljóss sólar því að Guð Drottinn mun 
sjálfur lýsa þeim og þeir munu ríkja 
um aldir og að eilifu. 


6 Og hann sagði til mín: „Þessi orð 
eru traust og sönn. Og Drottinn Guð 
heilagra spámanna hefur sent sinn 
engil til að kunngjöra sínum þjónum 
hvað snarlega hlýtur að ske. 


7 Sjáið, eg kem snart. Sæll er sá sem 
varðveitir orðin spádómsins í þessari 
bók. 

8 Og eg em Jóhannes sem þetta séð 
og heyrt hefur. Og þá eg hafða það 
heyrt og séð féll eg fram að tilbiðja 
fyrir fætur engilsins þess mér sýndi 
þetta. 

9 Og hann sagði til mín: „Gæt að að 
þú gjör eigi þetta því að eg em þinn 
samþjón og þinna bræðra, 
spámannanna, og þeirra sem 


varðveita orð þessarar bókar. Tilbið 
þú Guð.“ 


10 Og hann segir til mín: „Innsigla 
ekki orð spádómsins í þessari bók 
því að tíminn er í nánd. 

11 Hver skaðsamur er sá sé 
skaðsamur, hver óhreinn er sá sé 
óhreinn en hver réttvís er sá verði 
enn réttvisari og hver heilagur er sá 
verði enn heilagri. 

12 Og sjáðu, eg kem snarlega og min 
verðlaun meður mér að eg gjaldi 
hverjum sem einum eftir sínum 
verkum. 


13 Eg em A og Ö, upphaf og endir, 
fyrstur og síðastur. 


14 Sælir eru þeir sem hans boðorð 
varðveita upp á það að þeirra magt 
sé á lífstrénu og um hliðin inngangi í 
borgina. 

15 Því að þar fyrir utan eru 
hundarnir, fjölkynngismenn og 
saurlifnaðar og manndráparar og 
skúrgoðadyrkendur og allir þeir sem 
elska og gjöra lygina. 


16 Eg, Jesús, útsendi minn engil að 
hann vitnaði yður þetta í 
samkundunum. Eg em rót og kyn 
Davíðs, skær morgunstjarna.“ 


17 Og andinn og brúðurinm sögðu: 
„Kom.“ Og hver eð heyrir sá segi: 
„Kom.“ Og hver hann þyrstir sá 
komi og hver að vill sá meðtaki 
vatnið lífsins frjálslega. 


18 En eg vitna öllum þeim sem 
heyra orð spádómsins þessarar bókar 
að ef einhver setur þar nokkuð til þá 
mun Guð til setja yfir hann allar 
plágur sem skrifaðar eru í þessari 
bók. 

19 Og ef einhver tekur þar nokkuð í 
frá út af orðum bókarinnar þessarar 
spásögu þá mun Guð afmá hans 
deild af lífsbókinni og af hinni 
heilögu borg og af því sem í þessari 
bók skrifað er. 


20 Þetta segir sá sem þessu ber vitni: 
„Já, eg kem snarlega.“ Amen. Já, 
kom þú Drottinn Jesús. 


21 Náð vors Drottins Jesú Krists sé 
með yður öllum. 


AM EN Endir hins nýja testament 


